1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 




Inzozi Za Kera Zivuga Iby' Iki Gihe 




Umunsi umwe umunyeshuri w' indangazi, yuriye igare 
ry' umwotsi, atangira gusoma igitabo kiramuhuza 
aratwarwa. Umugenzuzi w' iryo gare amunyura 
iruhande, amusaba kumwereka itike. Wa munyeshuri 
ashakashaka mu mifuka ye yose ariko ntiyashobora 
kuyibona. Arongera arisakasaka ariko noneho 
ashishikaye. Nuko umugenzuzi amubwirana ineza ati: 
"Ntacyo bitwaye, bwana, nuyibona uzayohereze ku kigo 
kitugenga. Nzi neza ko uyifite." 

Nuko, n' igishyika cyinshi wa munyeshuri arasubiza ati: 
"Ntabwo ushobora kubyumva, ngomba kuyibona ubu! 
Nkeneye iyi tike ngo menye mu isi aho ndi kugana!" 
Uyu mugoroba, miliyoni nyinshi z' abantu ku isi 
barabaza bati: "Turagana he hano ku isi?" Ahazaza hasa 
nahadafututse. Bari mu rudubi. Bibaza aho isi yacu 
igana. 

Ntabwo dukwiriye gukomeza kubyibazaho. Imyaka 
ibihumbi bibiri na magana atandatu irashize umwami 
wa kera arose inzozi zerekana uko amateka y' iyi si 
agomba gukurikirana. 

(Videwo: amasegonda 10) Abahanga bavuga ko 

ubusanzwe abantu twese turota inshuro nyinshi buri 

joro. 

Ariko inyinshi mu nzozi turota, ntituzibuka. 

Bishoboka ko mu nzozi zigeze zimenyekana cyane mu 
mateka y' isi ari izabaye mu ijoro rimwe hashize imyaka 
2600, ku ngoma ya kera y' i Babuloni. 
Igitekerezo cy' izo nzozi cyavuzweho cyane, kandi 
cyandikwa kinavugwa n' uwari uhibereye. 



o 

> 

w 
as 

> 

5? 

> 
> 

N 
> 
N 
> 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 






Igitabo cya Danieli, igice cya kabiri kivuga iby' icyo 

gitekerezo. 

Nyamara nyirukurota, umwami w' igihangange 

Nebukadineza, ntiyashoboye (cyangwa ntiyashatse) 

kwibuka inzozi yarose! 

Icyo yamenye gusa nuko zar' inzozi zidasanzwe. Yari azi 

ko izo nzozi z' amayobera zashoboraga kuba zifite 

ubusobanuro bw' ingenzi cyane. 

Koko kandi, ibyo byari byo! 

Imana Yamuhaye inzozi zitumenyesha amateka y' isi ~ 

cyane cyane by' umwihariko ayo mu Burayi, 

n' Uburasirazuba bwo hagati — kuva ku gihe 

cy' Umwami Nebukadineza kuzageza ku mperuka 

y' ibihe! 

Imana Ishimwe ko Yatumenyesheje ibyo 

ahazaza hahatse. 

Ubwami bwa Babuloni bwari ubwa mbere bwo ku isi 

bukomeye cyane kandi bukungahaye, amahanga yari 

ariho muri icyo gihe abureberaho. 

Babuloni kandi yari ifite umwami w' umunyambaraga 

cyane. Uyu mutegetsi, kubw' amaboko yari yarashoboye 

kunesha abanzi be umwe umwe kugeza aho ingoma ye 

yimakajwe nk' Umugabekazi w' amahanga. 

Mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ye, Umwami 

Nebukadineza yari aryamye yibaza igihe ubwami bwe 

buzagereza. 

Nk' uko n' abandi bategetsi babigenza,Yashakaga 

kumenya iby' ahazaza. 

Muri iryo joro, Imana Iri mu ijuru Ireba hasi maze 

Ihitamo umukorera-bushake w' umutegetsi w' igitugu 

watumye iby' ahazaza bimenyekana. 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 





!■• 


.,.Narosc 


, 


inzozi, 


^^M uniutima 
z^ ' t ^^f 4 vvanjye 
jf^W^ uhagaiikwa 
jSh^ nn giLshaka 
--— ^^^^^^f kii/imunya. 




Jjpamj 


1 


. . . Nyagasarif 

1 1 here III > '■:•■',.; L jjH 


- 


iviim'; rntorervi ^^ *f 
abagaragu l . 
taawe izo iizozi, g 

dusofoamira -a/l 


IK pi 


imiwinvu *a/,a™ fife ¥^ 


j 



13 



^£[ieumj 



Nuko umwami 
i±subl/ii Atiiikalutl 
iili: 'Sinkurwa 
kw' ijamtxi: 



Umwami akangutse kare kare mu bitotsi bye biryoshye, 
ahagarika umutima. 

Yari yarose inzozi, kandi yari azi ko zerekeranye 
n' ibintu by' ingenzi cyane, ariko byagaragaraga ko 
atashoboraga kwibuka ibyo aribyo! 
Abanyababuloni bahaga inzozi agaciro gakomeye, 
nicyo cyatumye umwami ashaka kumenya inzozi yarose 
n' icyo zasobanuraga. 

Birumvikana, umwami yari afite abapfumu, 

abakonikoni, abacunnyi, n' abarozi. 

Mu by' ukuri bashoboraga kumubwira ibyo ari byo. 

Bona nubwo hari mu masaha ya kare kare, 

bashushubikanirijwe kuza ibwami. 

Bahageze, bahagarara imbere y' umwami arababwira ati, 

(Isomo: Danieli 2:3) 

"...Narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no 

gushaka kuzimenya." 

Danieli 2:3. 



Aba bagabo bari bameze nka benshi bigira ba 

nyiranzakaha bavuga ko bashobora guhanura 

ibizabaho. 

Ahari bashoboraga gupimiranya bakarotora izo nzozi, 

ariko ntibamenye rwose ubusobanuro bwazo. Bagenda 

babitinza. Nyuma baza kubwira umwami bati, 

(Isomo: Danieli 2:4) 

"...Nyagasani uhoreho iteka ryose; rotorera abagaragu 
bawe izo nzozi, tubone uko dusobanura impamvu 
zazo." Ariko kwiyemera kwabo ntikwatinze kuyoyoka, 
umwami W umwibone, amaze kurambirwa kwiraza 
iwabo kwabo, byagenze bitya: 

(Isomo: Danieli 2:5, 6) 

"Nuko umwami asubiza Abakaludaya ati: 'Sinkurwa ku 

ijambo: 



o 
> 

w 
as 

> 

5? 

> 
> 

N 
> 

N 
> 



i 

14 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 



JbflHiili 25 ' 



mu/:iltmit"ui^ii 



nuko nimutambwira ngo muzinsobanurire, 
muzatemagurwa, 




n 1 Icyubahiro 
cylnshJ; iiukci 



izonzozi, r 
/isobaniirv 



kandi ingo zanyu zizahindurwa nk' ibyavu." 



Ariko ni mumbwira izo nzozi, nzabagororera mbahe 
impano, 



n' icyubahiro cyinshi; nuko ngaho nimumbwire izo 
nzozi, n' uko zisobanurwa." 
Umurongo wa 4-6. 










JlMI ELI 2:10/ 




( 


luiko nt.i mwa 
i'Vitngwa iiinul 
cyangwa imim 


in 

ware 

i?gcka 


fc*^d 


wlgezc gusoba 


M1I/-I 


j« » « 


' l-.Mi il.ll- 1 ^ 


\VSV 


m Km 


.'..<-■;■.■... U 1 1 II i pi ;. J 




■ ■■■,! n -..'.■.. : ■ 1 1 . ; i ;■ 


ilij<l<n 


hunt Srj d j.tniT 


oJM 


P 4 



21 



kerelse irrmna 
/ilabana n" abaffic 



Barongera bagerageza gusaba umwami kubabwira 

inzozi. 

Kur' iyi nshuro yo umwami amenya ko bamushukaga. 

Yongera kubahata ariko nyuma bemera ko 

batabishobora, 

(Isomo: Danieli 2:10,11) 

" Nuko Abakaludaya basubiriza imbere y' umwami 
icyarimwe bati: Nta muntu n' umwe wo mu isi wabasha 
kumenyesha umwami iryo jambo; 



kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa 
umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese 
cyangwa umupfumu cyangwa Umukaludaya bene iryo 
jambo. 



...kandi nta undi wabasha kwerekana icyo umwami 
yabajije keretse imana zitabana n' abafite imibiri. 
Danieli 2:10,11. 



22 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 







Bibiliya ivuga k' umwami yagize uburakari bukaze 
agategeke abasilikari be kurimbura abanyabwenge b' i 
Babuloni bose. 



Kubw' amahirwe make, Danieli n' Abaheburayo 
bagenzi be batatu bashyirwa mu mubare 
w' abanyabwenge b' i Babuloni, nubwo igihe umwami 
yahamagaraga abanyabwenge kumusobanurira inzozi, 
Danieli na bagenzi be batari bahari. Ubwo abasirikari 
bazaga gufata Danieli ngo yicwe, yaratangaye, asaba ko 
bamuha igihe cyo kubaza Imana Itabana n' abantu, ngo 
ayisabe ubwenge bwo kumenyesha umwami inzozi. 
(Imirongo 12-15). 

Bidatewe no kubaha uyu muhungu w' umunyakuri, 

umwami aha Danieli igihe cyo kuvugana n' Imana ye ~ 

Imana Rurema. 

Mbega inshingano zikomeye Danieli yari afite! 

Ntabwo ari ubuzima bwe gusa cyangwa ubwa bagenzi 

be batatu bwari mu kaga, ahubwo bwari ubuzima 

bw' abanyabwenge bose b' i Babuloni! 

Danieli asubira mu nzu ye, asobanurira bagenzi be uko 

ikibazo giteye. 

Nuko bose binginga Imana yo mu ijuru ngo Ihishure 

ayo mayobera y' inzozi kugira ngo badapfana n' abandi 

banyabwenge b' i Babuloni. 

Mbega uko icyo giterane cy' amasengesho kigomba 

kuba cyari kimeze! 

Abasore bane b' Abaheburayo barasenga ngo Imana 

Ihishure inzozi z' umwami w' umupagani mbere yuko 

itariki ntarengwa igera! (Imirongo 16-18). 

Bibiliya ivuga ko bitatinze Imana ya Danieli 

yamuhishuriye ibanga rya za inzozi mu iyerekwa rya 

nijoro. 

Imana yo mu ijuru ntiyatinze kumva no gusubiza ayo 

masengesho! 

Nuko Danieli ashima Imana yo mu ijuru ati, 



o 

> 

w 
as 

> 

5? 

> 
> 

N 
> 
N 
> 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 



UANIEUZZ3 1 J 



wcivvc Miiru ya 

I K5 uga la in i a j, 

umpaye 

ubwt'iigc 

n' ubiisliolxijd, 



(Isomo: Danieli 2:23) 

"Ndagushimye, ndaguhimbaza, wowe Mana ya 

basogokuruza, umpaye ubwenge n' ubushobozi, 





unsobanuriye ibyo twagusabye; kuko 
utumenyeshee' ibyo umwami ashaka." Umurongo 23. 
Mbega ibyishimo bigomba kuba byaruzuye Danieli na 
bagenzi be batatu b' Abaheburayo! 
Bibiliya ivuga ko Danieli yihutiye kujya kwa Arioki, 
umutware wategetswe kurimbura abanyabwenge. 
Bibiliya igira iti: 

(Isomo: Danieli 2:24) 

"Nuko Danieli ajya kwa Arioki, wari wategetswe 
n' umwami kurimbura abanyabwenge b' i Babuloni; 
amubwira atya, ati: 

"Nturimbure abanyabwenge b' i Babuloni, ahubwo 
unshyire umwami musobanurire ibyo ashaka." 
Danieli 2:24 



Ubwo Danieli yazaga imbere y' umwami, 
Nebukadineza yamubajije niba ashobora kumenya 
iby' umwami yarose - hamwe n' ubusobanuro bwabyo. 
Reka turebere hamwe uko Danieli yashubije umwami: 

(Isomo: Danieli 2:27, 28) 

"...Ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga, nta 

banyabwenge babasha kubimenyesha umwami, 

cyangwa abapfumu cyangwa abakonikoni cyangwa 

abacunnyi; 



vo yetelse iimwumi 
Nf btj kAd j ne^;s ibi/;ib.'i 
mu bihu biza/a ... 



34 



ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi 
ni yo yeretse umwami Nebukadineza ibizaba mu bihe 
bizaza..." 
Imirongo 27, 28. 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 




, , .kukoarf \y* 
Miinj, ntii iritli 
N't jyv Mil na: ni. 
,'iiidi duhwanye 



Reba uko Danieli atiyitiriye ubu bumenyi. 

Yari azi ko Imana Yonyine Yashoboraga guhishura 

iby' ahazaza. 



(Isomo: Yesaya 46:9,10) 

Nta gushidikanya Danieli yari yarasomye muri Yesaya 

46:9,10: 

"...kuko ari jye Mana, nta indi. Ni jye Mana; nta indi 

duhwanye; 



36 



Mp£ta 

rmv' itangirii 

nkavuga 

ill era /.a, in per; 

no mn bihu b> a 

kera nkavuga 

ibitarakorwa ♦ . 




J 


0MIEU2:29 j 


W I 


Miiko ibyatve, 


r i,' 


r Nyagasant, 


mm 


wa te ke rf'/iiRii 


^'^2 


uryamye 


ft m 


1 1 1 1 ".1 1 J..i I VIM 


y,i& 


giht! ki/a/a; 


■ U, i| 





39 



I 


OMiftiz-z* j 


W 1 


Ihishura 


r i 


f ibthlshvvenl 


fe-ffl' 


yo yakubwiye 


^■w 


i I'm za !'?.! |mu 


f' A 


mi 11*1 ya 


fl 


11 \ llltl,l |. 


B*U t 11 





40 



Mpera mw itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu 
bine bya kera nkavuga ibitarakorwa..." 



wabunyi? 

iglshushanyo 

kinini, 



Ubu bwenge buva ku Mana, Yo Yafashe uyu mwanya 
Ikamenyesha Nebukadineza, natwe Ikatunyuriramo 
amateka y' isi y' imyaka igera ku 2600. 
Icya mbere cyo, Danieli yasobanuye mu buryo 
bunonosoye izi nzozi umwami yarose: 

(Isomo: Danieli 2:29) 

"Nuko ibyawe, Nyagasani, watekerezaga uryamye 

ibizaba mu gihe kizaza; 



Ihishura ibihishwe ni yo yakubwiye ibizaba."[mu minsi 
ya nyuma] 
Danieli 2:29. 



(Isomo: Danieli 2:31) 

Ibyakurikiyeho, Danieli asobanura inzozi: 

"Nuko, Nyagasani, wabonye igishushanyo kinini, 



o 

> 

tn 
as 

> 

5? 

> 
s 
> 

N 
> 
N 
> 



41 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 



DANimzai 

kandi icyo 
gishusliaiiyo cyari 
killing cyane T 

k i ; . ; . ! i . i.; ■. i i -. ■; i ! . -. cyurtti 
cyari kiguhagazc 
iriiil)i.'-i ■■•, kandi 
ishushn yacyo ik^ihu 
van iieye ubwoba. 




kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana 
cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo 
ikaba yari iteye ubwoba." 
Umurongo wa 31. 

(Videwo y' amasegonda 9) 

Mbese ntimwumva umwami avuga asamaye yikiriza ati 

"Yego, yego - ibyo niko nabibonye! Igishushanyo 

giteye ubwoba, kiri ahirengeye!" 

Danieli asobanura inzozi mu buryo busobanutse neza 

ku buryo nta gushidikanya na guke Nebukadineza 

yagize kubyerekeye inzozi yari yabonye. 



fuJM\a\l:li) 



□zi£a t kanm igiluza 
cyacyo n'amabokn 
yacyo by ail ifeza, 
indii n' il iUxm '. > by'iiLyn 
h\ .11 i Irnirinea, 



44 



(Isomo: Danieli 2:32, 33) 

Nuko Danieli akomeza agir' ati: 

" Nuko icyo gishushanyo, umutwe wacyo wari izahabu 

nziza, kandi igituza cyacyo n' amaboko yacyo byari 

ifeza, inda n' ibibero byacyo byari imiringa, 



(bflNlltlZ33 



amaguru yacyo 
yari ihyuma, 

ri r ! I li f r| ■.;.■■!■ 

byacyo 
byari igice 
cy' ibyuma, 
n' icy' j bum ha. 



amaguru yacyo yari ibyuma, n' ibirenge byacyo byari 
igice cy' ibyuma, n' icy' ibumba." 





(Videwo y' amasegonda 14) 

Uko Nebukadineza yumvaga Danieli asobanura neza 

neza ibyo icyo gishushanyo gikozemo nkuko yari 

yakibonye mu nzozi, yaratangaye. 

Umutwe washashagiraga ari izahabu nziza. 

Igituza n' amaboko byari ifeza. 

Inda n' ibibero byari imiringa. 

Amaguru yari ibyuma, naho ibirenge byari imvange 

y' ibumba n' ibyuma. 

(Isomo: Danieli 2:34, 35) 

Urabyitegereza, ugeza aho ibuye ryaziye, ritarimbuwe 

n' intoke, 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 




Sfuki i icyuhijL. 
n" ilmmlxi 

II ' UII1UI iil^d 

n' ifexa 
n' izahabu 
hiliL-iako 
binicnagurikirii 




Iglshttshanf 
rihiruluku, 
umusozi iimnmi 




ryikubita ku birenge by' icyo gishushanyo by' ibyuma 
n' ibumba, rirabimenagura." 



"Nuko icyuma n' ibumba n' umuringa n' ifeza 
n' izahabu biherako bimenagurikira rimwe, 



bihinduka nk' umurama w' aho bahurira mu cyi, 
bitumurwa n' umuyaga, ntibyagira ishyikizo; 



(Videwo y' amasegonda 9) 

Ikindi kigomba kuba cyarabereye umwami urujijo ni 

ukubona ibuye ryashyigutse ahatazwi, rikaza 

n' umuvuduko mwinshi, rikikubita ku birenge bya cya 

gishushanyo, rikabimenagura, maze n' umurego 

mwinshi rikanajanjagura rigasya cya gishushanyo cyose 

kigahinduka umukungugu wahushywe n' umuyaga ku 

buryo kitongeye kugaragara. 

(Isomo: Danieli 2:35) 

maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka 

umusozi munini, rirangiza isi yose." 

Danieli 2:29-35. 



(Videwo y' amasegonda 8) 

Umwami agomba kuba yaragize ati, " Nibyo, ibuye 
ritarimbuwe n' intoke ryaraje rimenagura igishushanyo 
maze rihinduka umusozi munini, rirangiz' isi yose." 
Inzozi zose zasobanuwe neza neza nkuko umwami yari 
yazirose. Tekereza uko Nebukadineza agomba kuba 
yaratangajwe n' ukuntu uyu musore w' imfura 
yamubwiye inzozi, ijambo ku ijambo, neza neza nkuko 
umwami ubwe yari yaziboneye! 



o 

> 

w 
as 

> 

5? 

> 
> 

N 
> 

N 
> 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 







Ku ruhande rw' umwami, ikintu kimwe kigomba kuba 
cyari ukuri nyakuri nuko nta muntu wari washoboye 
guhishurira Danieli ibi, nta muntu ushobora kuvuga 
ibyo undi wundi yarose! Bishobora gusa kuba 
byaravuye ku Mana. 

Umwami ashobora kuba yaribajije isano afitanye n' izo 
nzozi. Natwe dushobora gutekereza nkawe. Nyamara 
inzozi za Nebukadineza zahanuraga gukomera no 
kugwa kw' amahanga akomeye yo ku isi. 
Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubwami 
bwerekanywe mu nzozi z' umwami bwagize uruhari 
rukomeye muri buri gihugu cyo mu isi, cyane cyane 
muri ibi bihe turimo. 

Imana Yerekanye mu magambo make uko amateka y' isi 
yakurikiranye uhereye mu gihe cya Babuloni kugeza 
mu mwaka wa 600 mbere yo kuvuka kwa Kristo 
kuzageza ku ndunduro y' amateka y' isi. 
Nyuma rero, Danieli yaje kugera ku ngingo ikomeye 
y' inzozi. 

(Isomo: Danieli 2:28) 

Danieli ahanga umwami amaso agira ati:" Wa mutwe 

w' izahabu ni wowe." 

Umurongo wa 38. 

Babuloni yari umutwe— igihugu cy' izahabu nziza! 

Umwami agomba kuba yaramwenyuye 

kubw' ibyishimo ubwo yumvaga aya magambo. 

Amaronko yagiye azanwa n' abasilikari , n' ubwiza 
bw' inyubako ya Babuloni byari rudasumbwa. 
Abahanga mu mateka y' isi bemeza ko izahabu ari 
ikimenyetso kijyanye neza no kwerekana ingoma ya 
Babuloni. 

Izahabu yari yakoreshejwe nta kurondereza mu 
kurimbisha inyubako z' i Babuloni. Reba uko 
umuhanga umwe mu by' amateka ataka uwo mugi 
ukomeye wa kera: 



10 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 




Oaiiidln'lbtfaltisriuw^-', ., 



irtiongabu, ish"^ 1 
haimve n" uimvaiTiika/i 
usunibwii UlI bakt- mu 



/ i ■ mail i" m yariisn uwflj r ., 

Grl it trail! r» 

ntio nlho uyu mu#3 
ivubats?, ibi nibvn 

lllfcin^l UCTllljVi tTHiklllTt ' 



» iiminivc w Lrahahil 



62 










B 


Kiindi 


* 


u^akurikirffi] 




n' ubundi * 


1 


bwami 




budiihwtinijt 1 


.^s 


n" ubsVawc 


Etikomura... 


, 



"Yubatse mu ngobyi ahagana iburasirazuba; ikozwe mu 
mpand' enye zingana... izengurutswe n' imiferege... 



inzugi zayo z' imiringa, imirima yaho inagana mu kirere 
yerekana uturima tw' utunyatsi tugeretse ku 
tundi...ingoro z' umwami ebyiri... 



ahongaho, isi yose hamwe n' umwamikazi usumbwa na 
bake mu cyubahiro, bacaga bugufi, bakamukeza. 



aho niho uyu mugi wubatse, ibi nibyo biranga umujyi 
mukuru W ubwo bwami bwashushanywaga n' umutwe 
w' izahabu." -Uriah Smith, Ubuhanuzi bwa Danieli 
n' Ibyahishuwe, ku mpapuro za 33, 34. 

Imirima itangaje inagana mu kirere i Babuloni yari 
kimwe mu bitangaza birindwi bizwi ku isi kuva kera! 



66 



Iyo Danieli aba umunyapolitiki W inyaryenge ushaka 
kwimenyekanisha ibwami, ubusobanuro bw' inzozi aba 
yarabuhagarikiye aha. 

Ariko Danieli yari afite ubutumwa Imana Yashakaga 
guhishurira isi — ubutumwa butari ubwo mu gihe eye 
gusa, ahubwo bwari n' ingenzi kuzageza ku iherezo 
ry' amateka y' isi. 

(Isomo: Danieli 2:39) 

Nuko Danieli yicisha bugufi ariko avuga ashize amanga 

abwira umwami ati: 

"Kandi uzakurikirwa n' ubundi bwami budahwanije 

n' ubwawe gukomera..." 

Danieli 2:39. 



o 

> 

w 
as 

> 

5? 

> 
> 

N 
> 
N 
> 



11 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 




Kwa kumwenyuzwa n' umunezero k' umwami 
kugomba kuba kwarahise kuyoyoka vuba ubwo 
yumvaga Danieli amubwira aya magambo. Umwami 
w' umwibone w' i Babuloni ashobora kuba atari 
yarigeze atekereza ko haba hari irindi shyanga ryari 
kuzigera ritegeka isi. 



Igisuie cy'ibumba 



68 



n-.ui.ilM-.H i! , 1 1" 3/ in. i 
ry' ubwami bvvanj yc 
ln\ ' itrka. i 

lytMtlL- cy'ibttmltQ p 
rya Naimkadiws.a A 



Ngiyi Bahu. 
hakomeye, 



69 



Mu by' ukuri, abacukumbura ibya kera bataburuye 
ibisate by' ibumba byanditweho aya magambo ya 
Nebukadineza: 



"Ibikingi bikomeye bya Esagila na Babuloni 
nashimangiye nkanabishyiraho izina ry' ubwami 
bwanjye bw' iteka." 



(Isomo: Danieli 4:30) 

Bibiliya itangaza uko umwirasi Nebukadineza yavuze 

agira ati, Ngiyi Babuloni hakomeye, 



70 


fcflmiiM.aB 


1 


njyubakive ngo 


* 


hubf umunva 




wanjye nturaIio T 




mpubakishijc 


y 


imlwi<i£<i / -tniuilxjkfp 


' ; V 


yanjyL\ iigcj hiiJ'ffshi 1 




ubwami bwanj^ 1 


/ *■* 


kyubahira 


• 



71 




niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, 

mpubakishije imbaraga z' amaboko yanjye, ngo 

haheshe ubwami bwanjye icyubahiro." 

Danieli 4:30. 

Nyamara Imana Yari Yaravuze ko hari ubundi bwami 

bwari gusimbura ubwami bw' izahabu bwa Babuloni. 

Nuko, ibyo bisohora Danieli akiriho, arabibona. 

(Videwo y' amasegonda 13) 

Ku ngoma y' umwami Belushaza w' umwirasi 

n' umwibone, akaba yari umwuzukuru wa 

Nebukadineza, umwami Kuro w' Abamedi agota 

Babuloni. 

Itariki ya 3 mu kwezi k' Ukwakira mu mwaka wa 539 
mbere yo kuvuka kwa Kristo, ubwami bugereranywa 
n' izahabu burahirikwa! 



12 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 




' VE5AYR4b.l_ i 

Ihi ni byo Uwlieka 
abwira Kuro, uwo 
a iinild^hiJL' aiiiavula, 
ni wc mtasJiQ 
i ikul* il -,'■ . kV HHityo* 

I:,-. - i - " ■ ■ iv'-.in I < . .1 
..HJ'iii'i.i!!';.! .: i 

iinl Jen.' yc t 



75 



jjgl^ 



ka licit 
Ei&akeayuniza 



OHO inukin^urirc 
in/ugi, kandi 
n" amarembo 
ntazugarinva. 




Reba uko Imana IdasobwaYari Yarahanuye iby' uwari 

guf ata umugi n' uko yari kuwufata. 

Imyaka han" 200 mbere yo kugwa kwa Babuloni, 



(Isomo: Yesaya 45:1) 

Imana Yavuze ibinyujije mu muhanuzi Yesaya, Iti: "Ibi 
ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, 
ni we mfashe ukuboko kw' iburyo, nkamuneshereza 
amahanga ari imbere ye, 

kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire 
inzugi, kandi n' amarembo ntazugarirwa." 
Yesaya 45:1. 



Imana Yanavuze uwo ibyo byari kubaho: Ni Kuro, 
Umumedi, wavuzwe imyaka 150 mbere yuko avuka. 



(Videwo y' amasegonda 8) 

Kuro ntiyashoboraga kugusha inkike, kuko zari ndende 
kandi zisobekeranye, yashenye anyuze iyindi nzira: 
Yayobeje amazi yanyuraga hagati mu mugi, umugezi 
urakama maze ingabo ze ziremamo inzira, zimanukamo 
kugeza aho zaboneye akayira kazigeza mu mugi. 
Icyo gihe, hari umuntu w' indangazi wibagiwe asiga 
inzugi za rutura z' imbere zikozwe mu miringa 
zifunguye, nta murinzi azisizeho! 



o 

> 

w 
as 

> 

5? 

> 

> 

N 
> 
N 
> 




Abasirikari ba Kuro binjiye mu mugi bica umwami 
n' ibyegera bye mu gihe bariho birenza za vino 
banyweshaga ibikombe by' izahabu Nebukadineza yari 
yaranyaze ubwo yafataga umugi wa Yerusalemu. 
Hari hashize imyaka Nebukadineza asahuye ibikombe 
by' izahabu mu rusengero rw' i Yerusalemu rwari 
rwarubatswe na Salomo. 



13 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 












Htif 


HiAl 






' 



82 





/ilMJJll.bw' Ibllabn biJUnllJMj* 



uinugi. cyangwa 

:l I :m I 1 i I I . . . 

alio izina 

rye ritageze . . .-% 



85 



f iviMJlM bw IbiiatiQ by' JUnmakjJ 
r [BlslariciHilFr.iriil umbaiuih 

Kurijyc mbona l|!H 
ko lun i ikigdti/a ^ / 
rv" lm»n» w* ■ 



Danieli yari yarahanuye ko nyuma y' ubwami 
bwagereranywaga n A izahabu bwa Babuloni, hari 
kuzima ubundi bwami budahwanije na Babuloni 
gukomera, bugereranwa n' igituza n' amaboko by' ifeza. 

Ubutegetsi bukomatanyije bw' Abamedi n' Abaperesi 
ntaho bwari buhuriye n' ingoma y' icyubahiro y' i 
Babuloni, nyamara bwategetse uburasirazuba bwo 
hagati imyaka ibinyejana bibiri. 
Danieli yari yaravuze ko ubwami bw' ifeza nabwo 
bwari kugira iherezo: 

(Isomo: Danieli 2:39) 

"...kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu 

bw' imiringa, butegeka isi yose." 

Danieli 2:39 NIV. 

Mbese ibyo byarasohoye? Yego rwose! 

Ubu buhanuzi bw' igishushanyo cy' icyuma, bw' inda 
n' ibibero by' umuringa, bwasohoye, igihe umusore 
w' umujenerali w' umuhanga, Alegizandere Ukomeye 
(Alexander the Great), yaneshaga Dario wa gatatu 
w' umuperesi mu ntambara yabereye Arbela mu mwaka 
wa 331 mbere y' ivuka rya Kristo, nuko ubwami bwa 
gatatu buba ubw' Ubugiriki! 

Ku myaka 25 y' ubusore, Alegizandere aba umutegetsi 
w' ingoma mpuzabihugu y' ahantu hagutse isi yigeze 
kugira. 



Umugiriki w' umuhanga mu by' amateka Arian 
wanditse ibya Alegizandere yagiz' ati, " Ndahamya ko 
nta gihugu, umugi, cyangwa abantu...aho izina rye 
ritageze... 

Kuri jye mbona ko hari ikiganza cy' Imana cyayoboye 
byombi ukuvuka kwe n' ibikorwa bye." 
Ububiko bw' Ibitabo by' Amateka ( Historical Library), 
igitabo cya 16, igice cya 12. 



86 



14 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 




DmalEkiviAama.; .,,.,, 

i:h,-,^., it ' 
Ku flariki ya 22 inn kwrti kwa 

ivakaW 1 I6SM.K., 
nlu nlartlbetrvL y" i Pylllii Istun.i 
Pldinal, oho Alegizandere 
yalegckagn Iwiiyclio n\ liitu 
v' Imyaka 144 iipfuy^. 




Aho bihuriye neza nuko benshi mu ngabo z' Abagiriki 
bakoreshaga intwaro zikozwe mu muringa, icyuma cya 
gatatu mu nzozi za Nebukadineza. 



Alegizandere yishwe n' umuriro w' ubuganga mbere 
yuko yizihiz' imyaka 33 y' amavuko. Amaze gupfa, 
ubwami bwe buratenteburwa maze buza 
kugabanywamo ibice byinshi kugez' ubwo nyuma, 

" Ku itariki ya 22 mu kwezi kwa Kamena mu mwaka 
w' 168 mbere yo kuvuka kwa Kristo, mu ntambara y' i 
Pydna (soma Pidina), aho Alegizandere yategekaga 
hashiraho nyuma y' imyaka 144 apf uye." 
Amateka ya Roma, igitabo cya 3, igice cya 10. 

Noneho hakurikiraho ubwami butey' ubwoba 
kurush' ubundi bwose bwabubanjirije. 
Muribuka ko Imana Yari Yaravuze mbere ko hari 
kubaho ubwami bune bugenda busimburana. 

Mu by' ukuri, amaguru y' ibyuma asobanura neza 
ububasha burimbura butagir' impuhwe bwaranze 
ubwami bwa kane bw' isi: 
Uku ni ko Danieli abubwira umwami: 



(Isomo: Danieli 2:40) 

"Arik' ubwami bwa kane buzakomera nk' icyuma. 

(Danieli 2:40). 



Ba Kaisari biyitaga ubwabo imana kandi bagategeka 
abantu bose kubasenga no kububaha. 
Ni mu gihe cy' ubutegetsi bw' i Roma habaye ibintu 
bibiri by' ingenzi muri icyo gihugu. 



o 

> 

w 
as 

> 

5? 

> 
s 
> 

N 
> 
N 
> 



15 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 






1. Yesu Yavukiye i Betelehemu. 

Umutegetsi wo ku ngoma y' Abaroma ni we washyizeho 

iteka ryo kwica abana bose b' abahungu bari bafite 

imyaka ibiri cyangwa abakiri bato kur' abo i 

Betelehemu. 

Yari yibwiye ko Umwana Yesu Azagwamo. Kandi 

2. Yesu Yabambwe i Yudaya, ku butegetsi bw' Abaroma. 
Umutegetsi w' Umuroma yemera ko Yesu acirwaho 
iteka. 

Yesu Yatewe imisumali ku musaraba n' abasirikari 

b' Abaroma, kandi ikimenyetso cy' Abaroma 

cyashyizwe ku mva ya Yesu aho bageragezaga 

kumurindira. 

Noneho inzira ubuhanuzi bwakurikiraga irahinduka. 

Nta butegetsi na bumwe bubumbye IBIHUGU BY' ISI 

bwongeye gukurikira nyuma ya Roma. 

(Isomo: Danieli 2:41, 43) 

Danieli yarandits' ati: "Kandi nkuko wabony' ibirenge 
n' amano, ar' igice cy' ibumba ry' umubumbyi n' igice 
cy' ibyuma, 

ni k' ubwo bwami buzigabanyamo... 



"...ni ko bazivanga n' urubyaro rw' abantu; ariko 
ntibazafatana, 



nkuko ibyuma bitavanga n' ibumba." 
Danieli 2:41, 43. 



16 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 




100 













,::: ' Uifc 








\Vy] |a] ^ 




1°)S 








53 








103 




104 



Kaiitli nkuko 
wabotiye 
ibyuma 
bivonzwemo 

ilMiv.il>.!, ni 

kt] ll.l.-PV .M| ;|,i 

n H urubyaro 

l ■■'. ' :|!l.l||iH 



ftoRNIEU Z.-13 



ilk uko 

ibyumu 

bltavanga 

!i 1 1 ) :. i ! I ! I i,i 



105 



106 



Mu yandi magambo, umuhanuzi yavuze bitaraba ko nta 
bwami bw' isi bwa gatanu buzakurikiraho, ko ahubwo 
ubwami bw' i Roma bw' ibyuma buzigabanyamo. 



(Videwo y' amasegonda 3) 

Roma yagombaga kwigabanyamo ubwami 

butandukanye. 



Ubutegetsi bw' ibyuma bw' ubu bwami 

bw' igihangange Roma bwategetse hafi imyaka 600 

buritandukanya. 



Roma itakaz' ugukomera kwayo n' imbaraga zayo 
kubera kwishinga ibinezeza, politiki ya ruswa no guta 
umuco, nuko ihinduka umuhigo w' urugomo rw' amoko 
rwatangiye kujya rutera ubwami hagati y' umwaka wa 
351 nyuma y' ivuka rya Yesu na 476 nyuma y' ivuka rya 
Yesu. 

Umwami w' abami Augustus araneshwa, maze Roma 

yiremamo ibicebice bigizwe mu gishushanyo 

n' ibirenge n' amano akoze mu byuma no mu ibumba. 



(Isomo: Danieli 2:43) 

"Kandi nkuko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, 

ni ko bazivanga n' urubyaro rw' abantu; 



ariko ntibazafatana, nkuko ibyuma bitavanga 

n' ibumba." 

Danieli 2:43. 

Ibitero by' abagome b' i Roma bitum' ubutegetsi 

bwigabanyamo. Uku kwirem' ibice byerekanwa 

n' ibirenge by' ibyuma bivanze n' ibumba, 

birem' ishingiro ry' ibihugu ubu biboneka mu Burayi. 



o 

> 

w 
as 

> 

5? 

> 
> 

N 

> 

N 
> 



17 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 




107 




108 





112 




113 



(Videwo y' amasegonda 6) 

Benshi mu bahanga mu mateka bashyir' aya moko cumi 

y' Ababarubare ku rutonde rukurikira: 

Alamanni - Abadage, Burgundians -Abasuwisi, Franks - 

Abafaransa, Lombards -Abataliyani, Saxons - 

Abongereza. 

(Video y' amasegonda 6) 

Suevi- Abaporutigali, Visigoths -Abespanyole; 
Abaheruli, Abostrogoti, Abawizigoti ni amoko ubu 
yazimangatanye cyangwa akaba yaragiye yifatanya 
n' ibihugu biyazengurutse. 

Nanone uko Imana Yavuze ko ubu bwami butazigera 
bwongera guhura ngo bube ingoma imwe y' isi bizitira 
iby' ibi bihugu bikora. 



Uburayi buzahora bwiremye mo ibice. 
Ntibuzigera bufatana! 

Nubwo Uburayi bugira isoko rimwe, bugakoresha 
ubwoko bw' ifaranga rimwe, buracyiremye mo ibice. 

Imana Yavuze ko naho bakwivanga n' urubyaro 

rw' abantu. Mu yandi magambo, imiryango ya cyami 

yagombaga gushyingirana. 



Mu ngoro y' umwami muri Danimarki, igiti 

cy' urutonde rw' imiryango ya cyami mu Burayi 

kirafotoye. 

Bose bari bafitanye amasano! Bibwiraga ko mu 

gushyingiranwa bizabarinda intambara izari zo zose. 

Nyamara, byari iby' ubusa ntacyo byamaze. 

Ntibigeze bahuza. Nuko rero, intambara nyinshi 
zarwanywe mu Burayi zari amatiku yo mu miryango! 
Imana Yari Yarahanuye ko batazigera bafatana. 
Bagerageje kongera guhuza ubwami bw' i Roma 
nyamara ibi ntibyamaraga kabiri, nkuko ibyuma 
n' ibumba bidashobora gufatana! 



18 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 




- ruu!;niw! 
kiiis.u-i w-iiiwim - iiMKismmtt 

HitULTi - YftUKESKEFWE 



115 






Tekereze ukuntu bagerageje kenshi kongera 
kurundarundira ibihugu by' Uburayi hamwe. 
Byagendekeye bite aba biteguriraga kuba abategetsi 
b' isi bageragezaga kunga Uburayi bwasandaye? 

Charlemagne - YARATSINZWE, Karoli wa 5 - 
YARATSINZWE, Ludoviko wa 14 - YARATSINZWE, 
Napoleon - YARATSINZWE, Kaizari Wilhelm - 
YARATSINZWE, Hitileri - YARATSINZWE. 
Ubwo yahungiraga ku kirwa cya Elba, Napoleon, 
Umufaransa w' umurwanyi wari ukomeye wo mu 
myaka ibanza yo muw' i 1800 ~ yagombye kwemera ko 
Imana Yamurushaga imbaraga. 
Aba tumaze kuvuga Imana Irabaruta bose! 

Imana Yavuze ko BATAZAFATANA! 

Urugero rujyamo neza n' urw' aba bashakaga gutegeka 

isi! 

Nyamara na nubu, abantu baracyagerageza guhuriza 

hamwe ibihugu by' Uburayi, ariko bisa naho byanze 

gufatana, nkuko Imana Yakabivuze! 

Bishobora guhurira hamwe, ariko ntibishobora 

gufatana! 

(Videwo y' amasegonda 12) 

Nebukadineza agomba kuba yarajijiwe n' iby' ubu 

buhanuzi. 

Imana Yari yaravuze amakuba y' izi ngoma enye 

zikomeye ku isi. 

Yahanuye kandi ko Roma yagombaga gusimburwa 

n' ibihugu byinshi, birindwi muri byo bikaba ubu biri 

mu burengerazuba bw' Uburayi—bimwe bikomeye, 

ibindi bikennye, ariko byose byigabanijemo. 

N' iki cyagombaga gukurikira? 

Noneho, Danieli arushaho kugaragaza ibyishimo 

n' icyizere muri we avuga indunduro asobanura 

iby' ibyuma bikomeye byabonetse mu nzozi. Yaranditse 

ati: 



116 



o 

> 

w 
as 

> 

5? 

> 

> 

N 
> 

N 
> 



118 



19 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 




tpANIEU7:44 i 



shyanga; ahubri 

!'>n.', iiri!.'ii..i!'.ii !,; l._ 

bwami bwose tiut! 
buisemhdho- kamti 
1 bi i .■■.! ii' 'i . ( =? * ■ ' iiekii ryose; 



119 



|f IBYAHISHUWE fl.Ci 

...UbwamJ 

!)v, ' v-.i 1 i 1 1 1 1 . i v 

ubiv r UmwM. 
wacu . . . 
kandi azaliora i 

ku 1 1;.'.: H M,i 

iteka ryose! 



120 




124 



(Isomo: Danieli 2:44, 45) 

"Nuko ku ngoma z' abo bami, Imana yo mu ijuru 

izimika ubundi bwami, butazarimbuka iteka ryose; 



kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n' irindi 
shyanga; ahubwo buzamenagur' ubwo bwami bwose 
bukabutsembaho; kandi buzahoraho iteka ryose." 



" Ubu nibwo busobanuro bw' inzozi z' ibuye wabonye 
ryavuye ku musozi ritarimbuwe n' intoke — 



ibuye ryamenaguye ibyuma, n' imiringa, n' ibumba, 
n' ifeza, n' izahabu, 



125 



Ni uko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba 
mu bihe bizaza. Kandi izo nzozi n' iz' ukuri no 
gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa." 
Danieli 2:44, 45. 

Ikizakurikiraho gikomeye mu rwego rw' amateka 

y' umuntu kizaba kugaruka kwa Kristo no kwimikwa 

kw' ingoma Ye, byerekanwa n' ibuye "ritarimbuwe 

n' intoke." 

Ubwami bwe ntibuzashyirwaho n' intoke z' abantu, 

buzashyirwaho n' ikiganza gikomeye cy' Imana ~ 

ubwami buzakwira isi yose. 

(Isomo: Ibyahishuwe 11:15) 

Icyo gihe ubu buhanuzi buzasohora, 

"...Ubwami bw' isi bubay' ubw' Umwami wacu... kandi 

azahora ku ngoma iteka ryose!" 

Ibyahishuwe 11:15. 



20 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 




Reba neza ibintu bizaheruko bivugwa n' ubu buhanuzi 
butangaje bwo mu gitabo cya Danieli: 




Kugaruka kwa Yesu. 




Amahanga yo ku isi azagira iherezo. 



128 




Imana Izimika ubwami bwayo. 



129 




Ubu bwami bwayo buzahoraho iteka. 




Yesu Azasigwa nk' Umwami w' Abami n' Umutware 
utwar' Abatware. 



Azaza ku isi aje kwima ingoma izahoraho iteka. 



o 

> 

w 
as 

> 

5? 

N 

> 

N 



132 



21 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 




133 




134 




137 




138 



Danieli amaze kubwira umwami inzozi ze zishitura 
umutima n' ubusobanuro bw' Imana butangaje, 
Umwami Nebukadineza ahaguruka ku ntebe ye ya 
cyami nuko apfukama yicishije bugufi imbere y' Imana 
Ikomeye ya Danieli, Yagaragayeho ubwenge 
n' ububasha bitangaje. 

(Isomo: Daniel 2:47) 

Umwami abwira Danieli ati, "...N' ukuri Imana yanyu ni 

yo Mana nyamana, n' umwami w' abami, kandi ni yo 

ihishura ibihishwe..." 

Danieli 2:47. 

Ni ukuri, Imana ya Danieli niyo Mana nshaka ko Iba 

Imana Yanjye --Imana Yifatiye ahazaza mu biganza 

byayo! 

Imana Ibinyujije muri iki gishushanyo kinini 
cy' icyuma Nebukadineza yabonye mu nzozi yarose mu 
myaka ibinyejana bitandatu mbere y' ukuvuka kwa 
Yesu, Imana Yahishuye ibihishwe bizaba mu myaka 
ibinyejana by' ahazaza! 

Nibyo, nshuti, "izo nzozi ni iz' ukuri, no gusobanurwa 

kwazo ntiguhinyurwa!" 

Urugendo ruri han" kurangira! 

Ikigiye gukurikiraho gikomeye ni ukuza kwa Kristo mu 

bicu Aje kwima ingoma ye y' iteka. 

Videwo y' amasegonda 5) 

Ubwami bwerekanywaga n' izahabu, n'ifeza, 

n' imiringa, n' ibyuma, bwose bwarahise mu mateka 

y'isi. 

Kandi ikigiye gukurikiraho ni ukuza vuba mu 
cyubahiro k' Umwami wacu! 

Yateganij' ejo hazaza heza cyane dukesha amaraso 
Yaviriye ku musaraba i Kaluvari. 
Hasigaye gusa igihe gito ngo ibi byose bisohore. 
Ubu muri iki gihe, Imana Iri gutegura ubwami bwayo 
n' abazabubamo. 



22 



1 - Uko Wamenya Iby ¥ Ahazaza 




139 



(Videwo y' amasegonda 7) 

Dushobora kuvuga by' ukuri ko tuzaragwa ubwo 
bwami niba gusa, kubwo kwizera, dukora 
nkiby' igisambo ku musaraba cyakoze ubwo cyari 
kimanitse hagati y' isi n' ijuru iruhande rwa Yesu. 
Ntiyari agishobora na gato kwegera Yesu, nyamara 
yarazi ko ar' umunyabyaha kandi ko akeneye gukizwa 
ibyaha byose yari yarakoze. 

Akebutse Umukiza w' isi, abona amaraso avirirana 
ashoka mu maso ava mu nguma z' ikamba ry' amahwa 
Yambitswe ku mutwe. 

Yumvise mu mutima we atsinzwe. Yicuza ibyaha bye 
maze arataka ati, 



Kim* Z3:«_j 



uziinyibuke. 

mu ■ = ---- .<--=■■ 

bwawc 



140 




■HATRrO 2b. 31 


■ 1 


. ., Nimuire 


m 


! i.u.i yahayo 

uinugisha, 

muragwe 

Lttmuini 

jjwabmunga-jj 


■* 




=T 



142 




iJK 






143 



(Isomo: Luka 23:42) 

"Mwami, uzanyibuke, ubw' uzazira mu bwami bwawe." 

Luka 23:42. 

Maze Yesu Amwizeza ko bazaba bari kumwe muri 

ubwo bwami bwe. 

Nawe ubwawe ushobora gusenga ririya sengesho maze 
ugahabwa ubwishingizi bwo kuzabana na Yesu mu 
bwami bwe buri han" kwimikwa hano ku isi. 



(Isomo: Matayo 25:34) 

Icyo gihe nagaruka, nibw' uzumva Kristo yivugir' ubwe 

aya magambo yo kurarika ati: 

"... Nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, 

muragwe ubwami bwabatunganirijwe..." 

Matayo 25:34. 

Iyi si ntabwo yaremwe n' ibiganza by' umuntu. 

Ikomoka mu biganza by' Imana. Dushobora guhangana 

n' iby' ahazaza dufite kwizera kwinshi. Yesu agiye kuza 

vuba. 

Ibuye ryahagutse ritarimbuwe n' intoki rizavungavunga 

igishushanyo. 

Ubwami bwo kuri iyi si buzashiraho. Imana Izahita 

Yimika ubwami bw' iteka, butazashira. 



o 
> 

in 
as 

> 

5? 

> 
> 

N 
> 
N 
> 



23 



1 - Uko Wamenya Iby' Ahazaza 



Ushobora kugira ibyiringiro mu Mana. 
Ushobora kwizera Iyi Mana. 

Ushobora kuruhuka mu mutekano mu biganza byayo. 
Iraguhamagara uyu munsi. 
144 Irakurarikira kuza uyu munsi. 

Irakomanga ubu ngubu ku mutima wawe. 
Ubwo tugiye gusenga, mbese wakwemera kuvuga uti, 
"Nibyo, Mwami, nshaka kukwizera byimazeyo. 
Nguhaye ubuzima bwanjye uyu mwanya?" 




24 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




Gutegereza ahazaza nta bwoba 




Umunsi umwe ukeye wo mu cyi, hari umugabo 
n' umukobwa we w' imyaka 9 bariho boga mu njanja. 
Bari bamaze akanya bizambaguza mu bitunda ubwo 
mu kanya gato umuvumba w' amazi watangiye 
kuzamukana imbaraga nyinshi. Wa mwana 
w' umukobwa ahita atwarwa n' igitunda kimujyana 
kure ku buryo Se ataragishoboye kumugeraho. Uwo 
mukobwa yarakeneye ubufasha ngo abone uko agaruka 
ku nkombe. Kubw' amahirwe ariko, uwo ise aho kugira 
ubwoba ahamagar' arangurura ati, "Ukomeze urerembe 
woga mu mutuzo, ntugire ubwoba. Ndagaruka 
kukurohora." Nuko uwo mugabo arihuta ajya gushaka 
ubwato. Ubwo yagarukaga aho ibyo byabereye 
azany' ubwato n' abo kumufasha kurohora umwana we, 
umutima uramusimbuka. Umukobwa we ntiyarakiri 
aho yamusize. Ibitunda by' inyanja byari byamujyanye 
kure. Ubwo nyuma ku kaburembe bashoboraga 
kumugeraho, umukobwa yari ari kureremba n' umutima 
utuje, ari han" aho nkuko se yari yamubwiye. 

Nyuma baje kumubaza icyamufashije kugumana 
umutima utuje aho yarari wenyine muri iyo nyanja 
yahorereraga kure maze arasubiza ati, " Nakoze gusa 
nkuko Papa yari yambwiye gukora. Nari nzi ko 
yagombaga kugaruka, rero nta bwoba nari mfite." 
Ibyiringiro by' uwo mukobwa muto w' intwari 
byaramukijije; byatumye arokoka ashobora kurohorwa. 
Ibyiringiro byacu bikomeye bikomeza ukwizera kwacu 
nk' abakristo ni ibyiringiro by' uko Data wo mu ijuru 
Yiteguye gutabara iyi si iri ku kaminuka. 



N3 



** 

w 
as 

w 

H 
C/s 

o 
<^ 

W 

as 

> 

** 

N 
> 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 





jS »naey gr-^ y - 



■>*. 



(Videwo y' amasegonda 10) Mu minsi ishize 

umushakashatsi uzwi cyane aherutse kuvuga 

iby' ubwoba afite ko isi ishobora kutazongera kumara 

indi myaka igihumbi. 

Avuga ko uburyo abantu bangiza ikirere cyo hejuru 

y' ubutaka dutuyeho, bizatuma ubushyuhe bwiyongera 

ku isi, 

bukayitera guhiringita maze ibyo bigateza imyuzure kw 

isi ivuye k' ugushonga kw' ibibumbe by' urubura biri 

ku mpera zombi z' isi. 

Ariko abandi batekereza ko isi izarangira mu bundi 

buryo. 

(Videwo y' amasegonda 5) Bamwe bavuga ko 
tuzirimbura ubwacu mu ntambara y' intwaro za 
kirimbuzi. 



Abandi bakavuga ko tuzabura ibiryo tukanabura 
n' ibindi bikoresho shingiro kuko abantu ku isi 
bakomeza kwiyongera bikabije. 




Hari n' abandi bagira bati dushobora kuzatsembwaho 
n' ibigendajuru bizerera mu kirere ubwo bizasekurana 
n' isi. 



Hari rero n' abandi batekereza ko hari abandi bantu 
batuye andi masi bazaza bakaturimbura twese. Benshi 
muri twe birumvikana dufite ibindi bintu byinshi 
biduhangayikishije. 

Twirirwa duhatana tugerageza dushaka amaramuko 
cyangwa se tureba uko twabana neza n' abandi, 
cyangwa turwana n' uburwayi, ishavu n' urupfu. 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 





Kuri bamwe muri twe, ahari hafi ya twese, ubuzima 
ntibutworoheye. Biradukomereye ku buryo wumva 
rimwe na rimwe twifuza ko isi yarangira! 
Mu by' ukuri ntabwo ubuzima bwaremewe kuzurwamo 
n' imibabaro n' inzara, intege nke n' ibibazo biremerera 
umutwe. Turashaka isi irushaho kuba nziza! 

Ni byo nshuti, ngufitiye inkuru nziza! Iyi si igiye 
gushira. Kandi hari indi si nziza cyane igiye kuza! 



Hafi ya twese twifuza kumenya igihe nuko isi 

izarangira. 

Ese mama izarangira muri ibi bihe byacu cyangwa 

bizafata imyaka igihumbi cyangwa imyaka ibihumbi 

cumi uhereye ubu? 

None se ni nde uvuga ukuri kubyerekeye ukurangira 

kw' isi? 

Abahanura ibizaba tubakizeho. 



Ikibazo gusa n' ukumenya abahanuzi bahanura ukuri 
nyako - abahanura, ibyo bavuze bigasohora! 



N3 



W 

** 

w 
as 

w 

H 
C/s 

o 
d 

w 
as 

2 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 









(Videwo y' amasegonda 15). Ariko se muzi ko hari 

UWO ubuhanuzi bwe bwose bwagiye busohora ijambo 

ku ijambo? 

Ushobora kutubwira neza neza uko isi izarangira, niba 

igiye kurangira vuba cyangwa niba izaramba indi 

myaka ibihumbi cyangwa irenze iyo? 

Ntibyagombye gutangaza kumenya ko Uwaremye iyi si 

- uwar' uhari isi itangira - ko ari nawe uzi uko 

izarangira. 

Kandi nshuti, Yesu Kristo, Imana y' irema, Ashobora 

kutubwira iby' ahazaza Abinyujije mu ijambo rye. Ni 

umuyobozi utayobya. 

Ni nde wamenya byinshi birebana n' imperuka y' isi 

kurusha UWAYITANGIJE? 

Bibiliya itubwira iby' ikintu gitangaje mu buzima bwa 

Kristo. 

Umunsi umwe, abigishwa be bamujyanye ku ruhande 

bamwereka inyubako y' urusengero rwari rumaze 

kongera kubakwa n' ubutegetsi bw' Abaroma. 

Yari imwe mu nyubako zikomeye mu butegesti bwose 
bw' i Roma - inyubako nziza yubakanywe ubuhanga! 
Yesu amaze kureba iyo nyubako, Abwira abigishwa be 
ibintu bitangaje. Ati, 

(Isomo: Matayo 24:2) 

"...Ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri 



yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi 
ritajugunywe hasi." 
Matayo 24:2. 



Iyi yari inyubako ikomeye mu gihugu cy' Abayahudi, 
Yesu Yahanuye ko izasenywa by' akabarore. 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




. ..abigishwa 
baza .ilin .ii ' 
bihereTeye, 

h.it^'inuiLw.i 
buii: Tubn ire, 
ibyca hi /aba 

ryari? 



23 



iV lev" imporuta 
s " hi Hi Ikibv? 




Ibyo byatangaje cyane abigishwa. 

Maze ubwo bazamukaga umusozi wa Elayono, babaza 

Yesu ikibazo buri wese muri twe yari kubaza: 



(Isomo: Matayo 24:3) 

"...abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati: 

"Tubwire, ibyo bizaba ryari? 



n' ikimenyetso cyo kuza kwawe n' icy' imperuka y' isi 
ni ikihe?" 
Matayo 24:3 



Urabona, abigishwa be bibwiye ko niba iyi nyubako 
yari gusenywa, ko byagombaga guhurirana no 
kugaruka kwa Yesu n' imperuka y' isi. 



Ariko mu gitabo cya Matayo igice cya 24, tubona ko 
Yesu yavuze ibintu bibiri bitandukanye. 



Kimwe muri byo kwari ukugaruka kwa Yesu - 
Kugaruka kwe ku isi mu cyubahiro no kwimika ingoma 
ye idashira hano ku isi. 



(Videwo y' amasegonda 6) Nyamara, ikindi Yesu Yavuze 

cyagombaga gusohora kikabonwa n' abantu benshi 

bariho mu gihe yabivugaga. 

Kwari ukurimbuka kw' umujyi wa Yerusalemu 

n' urusengero. 

Yesu Yakomeje kubabwira uko byari bigiye 

kugendekera urusengero. 



N3 



W 

w 
as 

w 

H 

o 

55 



w 
as 

CI 

> 

2 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 








(Isomo: Matayo 24:15-16) 

Muri Matayo 24:15, 16, Yaravuz ati, " Ariko ubwo 

muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n' umuhanuzi 

Danieli, 

gihagaze Ahera" ( ubisoma, abyitondere)." 



" Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku 



misozi. 



Daniel yari yarahanuye ko Yerusalemu izarimburwa. 
Ariko hano Yesu Aributsa abigishwa be imiburo ya 
Danieli yari igiye gusohora. 



(Isomo: Matayo 24:17-18) 

Avuga muri Matayo 24:17,18: 

"n' uzaba ari hejuru y' inzu, ye kuzamanuka ngo atware 

ku bintu byo mu nzu ye." 



"n' uzaba ari mu mirima, ye kuzasubira i muhira, ngo 
azane umwenda we." 




Mu yandi magambo, Yababwiraga ko bagombaga 
guhunga bagakiza amagara yabo, kuko ubwo bari 
kubona ingabo zigose umujyi wa Yerusalemu, 
kurimbuka kwayo kwari kwegereje. 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 



:■,!,:■ !"-.'.■■. > n' Injja 
m uzantenya yuko 

■■.-.; 1 1 m 1 1 .1 . !..i '■.■.-. ii i. \ 
:■.'■■■ i. ■ !i>.i, ; :j.:;'.i il ii ii .. 



B85 21:22, 



■.:<ii ■!-.;■ I M J. 

ngo ibyandiisvve 
byosc trisohorc 



(Isomo: Luka 21:20) 

Muri Luka 21:20, Yesu Agira Ati: "Ariko, ubwo 
muzabona i Yerusalemu hagoswe n' ingabo, 
muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda 
3 6 gusohora." 

Yongeyeho ko aho bazaba bari hose bakabona izo ngabo 
bagomba guhunga. 

(Isomo: Luka 21:22, 24) 

Kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo, ngo 

ibyanditswe byose bisohore. 



N3 







" Bamwe bazicwa n' inkota, abandi bajyanywe mu 
mahanga yose ari imbohe. 



kandi Yerusalemu hazasiribangwa n' abanyamahanga, 
kugeza ubwo ibihe by' abanyamahanga bizashirira." 
Luka 21:22,24 



" Mu mwaka wa 66 nyuma yo kuvuka kwa Kristo, 
nibura imyaka 33 nyuma yuko Yesu Ahanuye ibi, 
Ingabo z' Abaroma ziyobowe na Sestiyusi zanesheje 



abigometse ku butegetsi mu isibaniro ryabereye hanze i 
Yerusalemu. Nyamara ubwo umujyi waterwaga, 
wakomeje guhanyanyaza urwanya ingabo z A Abaroma 
ku buryo nyuma 



W 

w 
as 

w 

H 

o 
d 

5 



w 
as 

CI 

l-H 

N 



izi ngabo z' Abaroma zitaruye, zitaye icyizere cyo gufata 
umujyi." 

(Reba Eusebiyusi, Amateka y' Itorero, igitabo cya 3, 
igice cya 5). 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 






(Videwo y' amasegonda 6) Abakurikije amabwiriza 
Yesu Yatanze, bose barokotse mu irimbuka rya 
Yerusalemu maze ntibicwa mu gihe umugi wafatwaga 
n' ingabo z' Abaroma. 

Muri iryo fatwa riteye ubwoba, abantu bagera kuri 
miliyoni imwe n' ibihumbi ijana (1,100,000) barishwe . 
Bananiwe gukurikiza amabwiriza ya Yesu yo guhunga 
umujyi ubwo ingabo z' Abaroma zasubiraga inyuma mu 
mwaka wa 66 nyuma yo kuvuka kwa Kristo. Iri ni 
isomo ry' ingenzi ryerekana icyiza cyo kwiga ubuhanuzi 
no kwita cyane ku bimenyetso by' ibihe. 
Abizeye Yesu bose bakaba maso bakabona ibimenyetso 
Yari Yarababwiye mbere bararokotse mu gihe 
ababihinyuye barimbutse. 

Niko bizamera no mu bihe by' imperuka y' isi - abizera 
barebana ubushishozi bazakizwa, ariko abatagira icyo 
bitaho n' abatizera bazarimbuka. 

(Videwo y' amasegonda 5) Rwa rusengero 

rw' akataraboneka rwo byarugendekeye bite? 

Tito, Umujenerali w' Umuroma war' ushinzwe gufata 

umugi wa Yerusalemu yatanze amabwiriza yo kutangiza 

urusengero, ariko umwe mu basilikari be ajugunya 

ifumba y' umuriro yaka mu rusengero ayinyujije mu 

rugi, 

nuko urusengero ruhinduka umuyonga! 

Nta buye na rimwe ryasigaye rigeretse ku rindi! 



Ubuhanuzi Yesu yahanuriye abigishwa be imyaka 40 

mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu busohora neza 

neza nkuko bwavuzwe. 

Mbese tuzirengagiza ibimenyetso Yesu Yaduhaye 

birebana n' imperuka, cyangwa tuzita cyane ku miburo 

maze twitegure ibiri imbere? 

Tuzamenya dute ko igihe cy' imperuka y' isi cyegereje? 

YESU YADUHAYE IBIMENYETSO BIGARAGARA. 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




Reka turebe bimwe muri ibi bimenyetso by' ibi bihe 
turimo! Muri Matayo 24:7, Kristo Agira Ati, 



Ishyanga 
rizatcra hindi _ 
shyanga, 
n' ubwynii 
buzatera 
ubundi bWiimi 





KntiwisftioMtitEsaj 

irbwn ba/aba 
havuga bath 

\l : M!l,ili4ih i. Ula 

kibi kiriho; m a 
bwo kuiimbukfft 
k u /iibalg 1 1 ■ > 1 l ivi .■: 



53 




(Isomo: Matayo 24:7) 

" Ishyanga rizatera irindi shyanga, n' ubwami buzatera 

ubundi bwami. 



Hazabaho inzara n' ibishitsi hamwe na hamwe." 
Matayo 24:7. 

Ikinyejana cya 20 cyabaye ikinyejana cyarengeje ibindi 
kuba inkoramaraso mu mateka y' umuntu. 

(Videwo y' amasegonda 20) Intambara ya mbere y' isi 
yaguyemo abantu miliyoni 20 babay' ibitambo 
by' intambara. Intambara ya kabiri y' isi 
yarimbukiyemo abantu miliyoni 50. Nubwo buri wese 
yatekereje ko urugomo n' urwango byagombaga 
gushira, na nubu turacyari mu ntambara z' urudaca. 
Bigaragara ko isi yarushijeho kuba mbi. Iki ni kimwe 
mu bimenyetso by' ibihe. 

Amahanga ahurira mu biganiro by' amahoro mu gihe 
ariho ategura n' intambara. Ubundi buhanuzi 
bwerekeranye n' iby' amahoro n' itegura ry' intambara 
bugira buti: 

(Isomo: 1 Abatesalonike 5:3) 

"Ubwo bazaba bavuga bati: N' amahoro, nta kibi kiriho; 

ni bwo kurimbuka kuzabatungura..." 

1 Abatesalonike 5:3. 

Tuvuga ibyo amahoro ariko nta mahoro ariho! 

Buri wese ashaka amahoro! Ariko ni mu magambo gusa! 

Bibiliya ivuga ko mu bihe bya nyuma by' isi, umuntu 
azaba afite ubushobozi bwo kurimbura isi. 



N3 



** 

w 
as 

w 

H 
C/s 

o 
d 

w 
as 
o 
> 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 








(Isomo: Ibyahishuwe 11:18) 
" Amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe 
uraza...kandi ni igihe cyo kurimburiramo abarimbura 

• • ft 

1S1. 

Ibyahishuwe 11:18. 

Nta gihe cyigeze kubaho aho umuntu yagize 

ubushobozi bwo kurimbura icyo isi ikozwemo. 

Kuva aho intwaro za kirimbuzi zihimbiwe, ubu umuntu 
ashobora kurimbura isi ubwayo. 



Abaterabwoba bamaze kumenya uburyo bwo kugura 
cyangwa kwiba zimwe muri izi ntwaro za kirimbuzi 
zajyaga zirindwa cyane. Zimwe muri izi ntwaro 
z' ubumara zigenda ziburira mu cyeragati 
cy' abategereje kuzigurisha cyangwa kuzikoresha. 

Kimwe mu binyamakuru byemerwa cyavuze ko 
amakuru y' uko bakora intwaro za kirimbuzi aboneka 
mu nzu nyinshi z' ibitabo ziri hirya no hino ku isi. 
Biroroshye kuzimenya nkuko byoroshye gukoma kuri 
orudinateri. 

(Videwo y' amasegonda 5) Ni nde uzifite kandi zizakora 
iki mu minsi ya vuba? Ntiziruta ivalisi, ariko zishobora 
guterekwa ahari ho hose, kandi imwe muri zo ishobora 
kurimbura umwe mu mijyi ikomeye yo ku isi. 

Yesu Yavuze ko mu minsi ya nyuma hazabaho ibyago 
by' ubwoko bwose. 



(Isomo: Matayo 24:7) 
"...hazabaho inzara..." 
(Matayo 24:7) 



10 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 



Kandi mu mpande nyinshi z' isi HARI amapfa. 










ey 










/;■:. 


^■iiM 


I^^^H 




U:jiil!i < 




... kiiiuli 
nti hiisi 

' j Mi. ill, III;'/! 

,\ ii/ababara 
huminve ... 




? n' ibishitsi 

Ijf hiimwe rui 

hamwe. 



Imibare itangwa yerekana ko abantu miliyoni 57 
bazicwa n' inzara muri uyu mwaka umwe. Ni ukuvuga 
ko ibihumbi 156 bazapfa buri munsi bazize inzara. 



Ku bantu biliyoni batuye iyi si, 60 ku ijana barya 
ibidahagije, naho 20 ku ijana bazicwa n' inzara. 
Yesu Yavuze ko hagomba kubaho amapfa, icyo ni 
kimwe mu bimenyetso by' imperuka. 

(Videwo y' amasegonda 5) Ababizi batubwira ko iyo 
umubare w' abaturage urenze cyane umusaruro 
w' ibyokurya, amapfa ku isi yose, inzara, ibyorezo 
n' intambara z' ibiryo ntibigira rutangira. 
Tuzagaburira dute abarenze za biliyoni mu gihe ubu 2/3 
by' abatuye isi bashonje? 

(Isomo: Luka 21:25) 

Yesu Yavuze iby' ibihe bya nyuma byo gushoberwa isi 

izaba irimo, ati, "...kandi no nasi amahanga azababara 

bumirwe..." 

Luka 21:25. 

Yesu Yavuze ko hazabaho ibyorezo: 



(Isomo: Matayo 24:7) 

"hazabaho inzara, n' ibishitsi hamwe na hamwe." 
Ijambo ibyorezo mu inkusanyamagambo ubu rishatse 
kuvuga ibyago, cyangwa indwara z' inzaduka. 



N3 



W 

** 

w 
as 

w 

H 

o 
<^ 

w 
as 

> 



68 



11 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA! 






jj^^noiii^s* 


69 


P^ " 




™«> 







■ M Nub wo ubuganga ubu bwateye intambwe ikomeye 

\k^ ntibubuza ibyorezo kuba ubu ari byinshi. 



Indwara ya ebola, ubuganga, SIDA, umusonga, igituntu, 
imitezi, mburugu na kolera. 






ri/aiimiuruk 
nk' iirnwotsi 
n' isi. i/asaza 
ink' umwambaro? 




IMIBUROY'IBYAGO 

IMBEEOUAUHUII 

UKWIYOKGiRAK'UMWUU 



Umuryango w' Abibumbye wita ku buzima uvuga ko 
abazwi bafite agakoko gatera Sida ari miliyoni 40. 
Niba ntagikozwe ngo iyo ndwara ihagarikwe, 
amahanga yose azorama. 

Ikindi kimenyetso cy' ibihe kiboneka mu bwandure 
bw' ibidukikije. 

Bibiliya ihanura ko isi izarushaho kugenda isaza. Muri 
Yesaya 51:6, Imana Igira Iti, 

(Isomo: Yesaya 51:6) 

" Nimwubure amaso yanyu murebe ijuru, murebe no ku 

isi hasi. 



ijuru rizatamuruka nk' umwotsi, n' isi izasaza 
nk' umwambaro..." 

Mbega uko ikirere n' isi bizaba byifashe mu gihe 
bisatira imperuka! 

Ikirere hejuru y' imijyi myinshi minini yuzuye ubumara 
ibihaha byacu bihumeka. 



Ibyapa bimanitse mu mijyi myinshi bivuga iby' ibyago 
biterwa n' ububi bw' imyuka yanduye. 



76 



12 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




VIDEWO 

.„. i , 



■■■■■-. -|i 

czsm ■ 




JWTMi 24J j 

Hazaliaho ., 
n" ibishitsi 
hamwe tfa 

Hl1iiiv.('. 



ill 




(Videwo y' amasegonda 5) 

Ahantu henshi amazi ntakiri meza yo kunyobwa, 

kuber' ibintu byinshi byayahumanije. 



Ibishingwe biva mu nganda z' intwaro za kirimbuzi 
byamaze kuba ikibazo cyo kwitabwaho. 
Abakozi bo mu ruganda rumwe rw' intwaro za 
kirimbuzi ubu barahabwa impozamarira kubera ko 
bazahajwe n' uburozi bwaho bakoraga. 

Amashanyarazi azava he? Amazi meza, umwuka, 
ibyokurya byiza tuzabikura he? 



(Videwo y' amasegonda 6) Kubera ukwiyongera 
gukabije kw' abaturage, abantu bahanganye n' ibibazo 
bibakomereye by' ubuzima! 



(Isomo Luka 21:25) 

"...kandi no hasi amahanga azababara bumirwe..." 

Luka 21:25 



Bibiliya ivuga nibyo kwiyongera kw' imitingito y' isi. 



(Isomo: Matayo 24:7) 

" Hazabaho...n' ibishitsi hamwe na hamwe." 

Matayo 24:7. 

Twabonye ukwiyungikanya gukabije kw' ibishitsi. 



Buri mwaka habaho ibishitsi bikomeye bigera ku 6000 
ku isi. 



N3 



W 

*■* 

w 
as 

w 

H 
C/s 

o 
d 

H 
> 



w 
as 

> 

2 



13 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




(Videwo y' amasegonda 10) Mu myaka 90 gusa ishize, 
twapfushije abageze kuri miliyoni 1.500.000. 



Mu gihe gito gishize, ibishitsi byahitanye abantu bari 
hagati y' ibihumbi 20.000 kugeza ku bihumbi 30.000 mu 
ngunga imwe. 

Benshi muri mwe muribuka ibishitsi biherutse kuba 
mu bihugu bitandukanye. 



pmwe ha/at 

Hnshitsi 
bikomeye, kan 
hazabaho in/ara 
n r ibyc>TC70 
by' indwara^ 



ha /aba ho 
n' ilikera ulm 
n' ibim^rtyeW' 
bikomeye biva 

mu ] j 1 1 1 1 1 . 



87 



(Isomo: Luka 21:11, 25) 

Bibiliya igira iti, " Kandi mu isi hamwe na hamwe 
hazaba ibishitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara 
n' ibyorezo by' indwara; 

hazabaho n' ibitera ubwoba n' ibimenyetso bikomeye 
biva mu ijuru... 



88 



kandi hazabaho 

ibimenyetso ku 

/uhanok 

no ku nyenyerl, 

kandi no '::.:..•■■'• 

amahan^a 

.!./.i''hi!'j--.i ,i. 



" Kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no 
ku nyenyeri, 




kandi no hasi amahanga azababara bumirwe bumvise 
inyanja n' umuraba bihorera." 
Luka 21:11, 25. 



(Videwo y' amasegonda 17) Reba uko bivuga ngo 
umuyaga, n' umuraba bihorera. 
Ku isi hose hari ihinduka ry' ibihe ridasanzwe. 
Imiraba izikura iby' ikuzimu iherekejwe n' imivumba 
y' amazi ikaze (typhoons) , imiyaga irimbura igaterura 
ibyo ihuye nabyo ibijyana mu kirere (Tornado), isata, 
imiyaga y' inkubi, serwakira, ibirunga - ibi byose biteye 
igihunga kubera imitungo n' ubuzima bw' abantu 
bihitana. 



14 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




KlUIH lT;?t J 




ii /abon ekcraho 






94 


BfPDM;7j 


\ 


. . r Kandi n' i Sudumu m 




yari iliercram p uali 
kuko .ibcihii nnbnjfl 
blianze, hakihri ■ 
kibu&inibanyi, no^| 
kutildjfij iihj bui.'.jjj 
if i Li bin h.ij-firLL'tvf.'BB 





. . . ndetst? bigc/ 

1 1- ■-.'. a ,i !.;!■:! i! '■ 

tidht: bakgreslu 

iriiiljii i yah*] 
Liburyo 

ll'.lin i:l ,!l!M." 

ri ubwo 
yaremewi?, 



kiindi n h nbagabo 



95 




97 



kugiril'd ,'li ; i-.!n i- 

ibyii iriiihiri dtf$M& 

^lshyusiiywa ^^^fclV>^ 
nu kurarikLr<uia; .^flh 



Bibiliya itubwir' ikindi kimenyetso. Iby' imico mu bihe 

bya nyuma. 

Yesu Yagereranyije imibereho y' igihe cya nyuma nka 

Sodoma na Gomora, imigi ibiri izwi mu yabayeho kuba 

yari kabuhariwe mu byaha. 

Imana Yagezaho Irimbura iyo migi iyitwikisha umuriro 

uturutse mu ijuru. 

(Isomo: Luka 17:28, 30) 

"No mu minsi ya Loti na yo byari bimeze bityo... 



...Ni nako bizamera, umunsi Umwana w' umuntu 

azabonekeraho." 

Luka 17:28-30. 



(Isomo: Yuda 1:7) 

Yuda arandika ati"...Kandi n' i Sodomu n' i Gomora 

n' imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo 

bitanze, bakiha ubusambanyi, no kwendana mu buryo 

imibiri itaremewe." 

Yuda 7. 

Paulo yavuze imyifatire yarangaga abantu bo muri yi 
mijyi agira ati, 



(Isomo: Abaroma 1:26, 27) 

"...ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri 

yabo uburyo bunyuranye n' ubwo yaremewe." 



" Kandi n' abagabo nuko, bareka kugirira abagore ibyo 
imibiri yabo yaremewe bashyushywa no kurarikirana; 



N3 



W 

)-* 

w 
as 

w 

H 
C/s 

o 

CI 
H 
> 

)-* 
W 

as 

> 

** 

N 
> 



98 



15 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




102 



P?|jinqTn 3-S ) 

baHtc Jshusho 
y~n kwcra. arlka 
liiiluikann 



103 



PJjIMailg 3:13 ,' 




. . . knndi 


\ 


it' iibiyila 




" b'azarusbaho 
kuba babi, 
bayobya 
bakayobvvva. 

* 


If'i 




104 




&ehUMD 



hann: »' undi 
ail: Art hano; 
nl imuzabyeniere! 



Abagabo bagirirana n' abandi bagabo ibiteye isoni..." 
Abaroma 1:26, 27. 



(Isomo: 2 Timoteo 3:2-5) 

" Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, 
birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, 
indashima, batari abera, 

badakunda n' ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, 
bagira urugomo, badakunda ibyiza, 



bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza 
aho gukunda Imana- 






bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga 

zako." 

2 Timoteo 3:2-5 



(Isomo: 2 Timoteo 3:13) 

Aho ntibizarushaho kuba bibi? Yee, birambabaje 
kubivuga, "...Kandi abantu babi, n' abiyita uko batari, 
bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa." 

Kimwe mu bimenyetso bikomeye Yesu yatanze ni 
ukuza kw' abiyita Kristo n' abahanuzi b' ibinyoma. 
Kristo Yatanze imiburo kubyerekeye abiyita kristo 
n' abahanuzi b' ibinyoma bazayobya isi. 

(Isomo Matayo 24:23-24) 

" Icyo gihe umuntu n' ababwira ati: Dore, Kristo ari 

hano; n' undi ati: Ari hano; ntimuzabyemere! 



106 



16 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 



- .! ■!-.■:> .lini !i i K 

n' ;ibLilidi3u/i 



bikosi 

n" itoiEangaza 

1, 1. 1 :.:.i! .1 DgO |.i..i! n ■!:■-• 

1 1 1 , < i Ij.p. i ■ I .■ -■- i. 



'f 



107 




Bibv»»is«hhli:); i 


Al 


n' ibku, ...i-siii 
aniastt yose 


W 


It 


.i7fiiiiut:ob.i, 

ndetse 

n' abamuciimise 

oa Ixi 

bazamareba . . . 





112 




Kuko abiyita Kristo n' abahanuzi b' ibinyoma 
bazaduka bakore ibimenyetso bikomeye n' ibitangaza 
kugira ngo babone uko bayobya 



n' intore, niba bishoboka." Matayo 24:23-24 



(Isomo: Matayo 24:26) 

" Nuko nibababwira buti: Dore, ari mu butayu; 

ntimuzajyeyo." 

Matayo 24:26. 

Ntimuzirirwe mugira aho mujya kuko Yesu Yavuze ati, 

(Isomo: Matayo 24:27) 

" Kuko nkuko umurabyo urabiriza i burasirazuba 

ukabonekera aho rirengera, 



ni ko no kuza k' Umwana w' Umuntu kuzaba." 
Umurongo wa 27. 



(Isomo: Ibyahishuwe 1:7) 

Nanone tubwirwa ngo, " Dore Arazana n' ibicu, kandi 

amaso yose azamureba, ndetse n' abamucumise na bo 

bazamureba..." 

Ibyahishuwe 1:7. 

Tuzamubona n' Aza! Nta n' umwe uzagomba kutubwira 
igihe Yesu Azazana n' abamalayika Be bera! 



N3 



W 

*■* 

w 
as 

w 

H 

o 
d 

H 



w 
as 

CI 

l-H 

2 



113 



17 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




Ikimenyetso cya nyuma gikomeye Yesu Yavuze ni icyo 

ubutumwa buzakwira hose ku isi. 

Mu bimenyetso byose byavuzwe, iki nicyo cyonyine 

kitarasohora. 



^uEitimm/A dinaliar 
vast: ni bwo [mperufc£ 




119 




(Isomo: Matayo 24:14) 

Matayo 24:14: Yesu Aravuga Ati/'Kandi ubu butumwa 
bwiza bw' ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube 
ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose: NI BWO 
IMPERUKA IZAHERAKO IZE." 

Mu gitabo cy' Ibyahishuwe, tubona uko Imana Ivuga 
Iby' uku kwamamaza ubutumwa. 



(Isomo: Ibyahishuwel4:6) 

" Nuko mbona malayika wundi aguruka aringanije 

ijuru, 



afite ubutumwa bwiza bw' iteka ryose, ngo abubwire 
abari mu isi, 



120 



bo mu mahanga yose, n' imiryango yose, n' indimi zose, 

n' amoko yose." 

Ibyahishuwe 14:6 

Wari uzi ko gahunda y' aya materaniro turimo muri uyu 

mugoroba iri mu rwego rwo gusohoza ubu buhanuzi. 

Dufite uruhare mu ibwiriza ry' ubutumwa bw' iteka 

ryose mu baremwe bose. 

Ubutumwa bwiza buriho buravugwa ku isi yose 
bunyujijwe ku Matereviziyo, amaradiyo, mu biterane 
by' amavuna, ku byuma kabuhariwe bya orudinateri, 
mu byigisho bya Bibiliya by' abakorana bushake, 
n' amasomo anyura mu iposita hirya no hino ku isi yose. 



18 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 





UJCO imin&s i 
. Nowa y&ri k 
no kuza 
Urn 

W ! mi|H'!!( . 



V j»»¥0 24 38^ 



baraTyaga, 
baranywaga. 



Danieli yavuze ko "ubwenge buzagwira". Mu minsi 

ikomeye ya nyuma mu mateka y' iyi si, igitabo cya 

Danieli cyarafatanuwe, 

ibyo bikazatuma ubwenge bugwira bwerekeranye 

n' umugambi w' Imana Ifitiye iyi si kimwe n' ubwenge 

bwiyongera mu bushakashatsi bukorwa n' abazobereye 

mu by' ubuhanga ku isi. 

Igihe kirashira vuba! 

Ibyaha byatumye isi yo mu gihe cya Nowa irimbuka 

biraganje n' uyu munsi. 



Ibintu biriho biba muri iki gihe bigaragaza ko umuntu 
asa naho ahugiye kubyo kwirimbura. 
Yesu Yagereranyije iyi minsi turimo nk' iminsi yo mu 
gihe cya Nowa. 

Abantu bariho mu minsi ya Nowa bari bahugiye mu 
kwibeshaho, bakora ibyabo bya buri munsi nta gihe 
gihagije bafite cyo kwita ku birebana n ' iby' Umwuka. 



(Isomo Matayo 24:37-39) 

Muri Matayo 24: 37-39, Yesu Yagize Ati: " Uko iminsi 

ya Nowa yari iri, no kuza k' Umwana w' Umuntu ni ko 

kuzaba. 



kuko , nkuko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije 
umwuzure; bararyaga, baranywaga, 



124 



125 



126 



v mkuio ;i3aj| 



barasltyS 
Sageza u 
Nowa yinj 
mu nkuge: 



bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa 
yinjiriye mu nkuge: 



N3 



w 
as 

w 

H 
C/s 

o 

CI 
H 
> 



W 

as 

CI 

> 

** 

N 
> 



127 



19 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 



ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye, 
ukabatwara bose: 




129 


2!? 








.■ffl* 


|-> \ 



130 





132 




ni ko no kuza k' Umwana w' Umuntu kuzaba." 



Yesu Yavuze ko kugaruka kwe kuzaba nkuko byari biri 

mu minsi ya Nowa. 

Abantu bazaba binezeza ariko nta gihe bafite 

cy' iby' Imana! Bakunda ibinezeza kuruta uko bakunda 

Imana. 

Iminsi irabarirwa ku ntoki. Bidatinze Umwana 

W Imana Agiye gutunguka mu kirere gitatse inyenyeri 

ashagawe n' abamalayika batabarika. 

Imana Irebana igishyika uwo munsi, atari uko 

Izarimbura isi, ahubwo ari uko Izacyura abantu bayo 

imuhira. Harya imuhira harategereje. Byose 

birateguwe. 

Uko ubu tubon' ibimenyetso by' isi, dushobora rwose 
kubona uko twegereje ukugaruka kwa Yesu. 
Ibintu bimaze kurushaho kuba bibi kuruta uko byari 
biri ubwo Yesu Yavukiraga bwa mbere kuri iyi si. 
Imana Yatanze ibimenyetso icyo gihe ngo Imenyeshe 
abantu igihe Yesu yagombaga kuza ku isi. 

(Videwo y' amasegonda 7) Imyaka yari imaze kuba 
4.000, nuko Imana Yohereza abamalaika 
n' abanyabwenge kumenyesha ubwoko bwayo ibyo 
kuza KWE. 



(Isomo Yohana 1:1) 

Nubwo bibabaje kuvugwa, "Yaje mu bye, ariko abe 

ntibamwemera." Ntibari bamwiteguye. 



134 



20 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




Nshuti, Yaduhaye ibi bimenyetso byose bivuga 
kugaruka kwe kwegereje. Yesu Yagize Ati, 



(Isomo: Matayo 24:33-34) 

"nuko namwe ni mubona ibyo byose, muzamenye yuko 

ari hafi, ndetse ageze ku rugi! 



"Ndababwira ukuri yuko ab' ubu bwoko batazashiraho 
kugeza aho ibyo byose bizasohorera." Matayo 24:33,34. 



Mbese turemera kumwakira ubu- cyangwa tuzongera 
tumubabaze? Igihe kirakuze, kandi ibigeragezo 
birakomeye. Nta gihe na gito cyo gupfusha ubusa. 



138 



N3 



w 

w 
as 

w 

H 

o 
d 

2 



w 
as 



21 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




139 



Icyombo Central America cyavuye i New York Harbor 
cyerekeza iy' amajyepfo mu nyanja y'Atalantika 
ahagana ku muyoboro wa Panama maze gitangiraga 
kududubiza kirava. Abantu bari mu bundi bwato 
babona ko ubwo bwato bundi buri gutabaza maze 
bwihutira kubatabara. Uwayoboraga ubwato 
bwatabaraga yohereza ubutumwa agira ati: Byagenze 
bite, harabura iki? Igisubizo cyamugarutseho cyagiraga 
kiti: "Tumerewe nabi kandi turi kwika. Turategereje 
kugeza mu gitondo!" Uwashakaga gutabara 
yashoboraga kubona ubwato bugenda burengerwa maze 
yongera kumusaba ati: "Reka mfate abagenzi ufite ubu 
muri ubwo bwato." Ariko ijoro ryari riguye, 
n' umuyobozi w' icyombo Central America atinya 
guhererekanya abagenzi muri uwo mwijima. 
Asubiramo ati, Turategereje kugeza bukeye mu 
gitondo." 

Umutware wa bwa bwato bundi arongera yohereza 
ubundi butumwa ahatiriza ko bidatinze hagombye 
kugira ikintu cyihutirwa gikorwa. Nyamara 
baramuhakaniye. Yagombaga kugira aho ategerereza 
kure muruwo mutamenywa w' ijoro. Ku kiraro aho 
abakozi be bari bategerereje bashoboraga gushishoza 
bakabona umucyo w' amatara y' icyombo Central 
America ahorera mu miraba. 
Nyuma nibura y' isaha imwe n' igice, 
barebanag' ubwoba bwinshi wa mucyo w' amatara 
wagendaga ukendera. 

Icyombo cyari cyatikiye, abarimo bose nta n' uwo 
kubara inkuru warokotse. 



22 



2 - IBIMENYETSO UTAKWIRENGAGIZA ! 




140 



Gutegereza bishobora kuvamo kurimbuka burundu. 

Hari ibihe ugomba guhita ufata ibyemezo utazuyaje. 

Kapiteni w' icyombo Central America yatekereje ko nta 

ngorane baramutse bategereje bakageza mu gitondo. 

Yaribeshye cyane bikabije. 

Bibiliya itubwira ko "Uyu munsi ari wo munsi wo 

gukirizwamo." Ntutegerez' ikindi gihe. Ntuzuyaze. 

Ntutinde. Kuki utafata icyemezo ubu cyo kwakira 

Kristo? 

Mbese waha Imana umutima waw' ubu, 

ukayisaba kugufasha kwitegura ukugaruka kudatinze 

kwa Kristo? 

Haba hari ikintu mu buzima bwawe kikuziga 

kikakubuza kuba witeguye kugaruka vuba kwa Yesu? 

Kuki utareka icyo kintu runaka ubu mu gihe dusenga? 

Niba koko ukomeje, wiyemeje kwakira Kristo, zamura 

ukuboko kawe kw' iburyo maze uvuge uti, "Nibyo, 

Mana, ndashaka kwitegura kugusanganira 

ubw' uzagaruka." 



N3 



** 

w 
as 

w 

H 

o 
d 

2 



w 
as 

> 



23 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




Umunsi uzagera mu kudapfa. 




Mariya yarananiwe. Yari yagiz' akazi kenshi muri icyo 
cyumweru. Ubuzima bwe bwasaga nka jugujugu 
y' akazi katavaho. Ubwo yaratway' imodoka ava ku 
maduka, yavuye mu muhanda mukuru, afata agahanda 
gato kagana iwe. 

Mu kanya gato umucyo w' inyenyeri zigwa urasira mu 

kirere cy' ijuru n' ijoro. 

Izo nyenyeri zigwa zimurikira ijuru. 



Kubera kutamenyera uko kwiyerekana kw' inyenyeri, 
agabanya umuvuduko w' imodoka n' igihunga cyinshi. 
Ako kanya ahita yibwira ati, "Iyi n' imperuka y' isi! 
Kristo Araje! Icyo nifuza gusa n' ukugera imuhira nkaba 
kumwe n' umuhungu wanjye." 
Hanyuma ubwo yasubiraga kuri iyi nkuru, Mariya 
yagiz' ati, "Igihe nabonag' ijuru ritangaje, natekereje ko 
Yesu Aje uwo mwanya." 

Hari ubwo wigeze wibaza niba, umunsi umwe isi 
ishobora kuzarangira? Niba byarigeze bikubaho, waba 
wibaza uko izarangira? Haba hari ibinyenyeri bigwa 
bizamenyekanisha ko imperuka igeze? 

(Videwo y' amasegonda 8) Bamwe bibwira ko isi 
izarangira mu ntambara y' ibirwanisho by' ubumara - 
ko abantu bazirimbura ubwabo bakanarimbura 
ubuzima bwose buri ku isi. 



Abandi bibwira ko ukwiyongera kw' abatuye isi 
kuzagera aho isi itagishobora kwishingira abantu 
benshi gutyo, maze inzara kuri rubanda nyamwinshi 
ikazakurikiraho. 



W 



n 
> 

as 

N 

C! 

o 

in 
w 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 








i m 



Nanone abandi bagira ubwoba ko umunsi umwe wenda 
ibigendajuru bizagonga isi bikayirimbura. 



(Videwo y' amasegonda 8) Ariko se mwari muzi ko kera 
cyane, Bibiliya yahanuye neza uko isi izarangira? 
Kandi nshuti, inkuru nziza nuko abantu batazazira 
intambara, inzara cyangwa se gusekurana kw' ibiba mu 
kirere. 

Ahubwo, Bibiliya ivuga ko isi izarangizwa no kugaruka 
kwa Yesu Kristo hano ku isi. 

Azagaruka kuri iyi si Yasize hashize hafi imyaka 2000, 
kandi Azagaruka Aje gusoza igihe nkuko tubizi no 
gutangiza ubuzima bw iteka. 

Iyo abantu babajijwe uko batekereza uko kugaruka kwa 
Yesu kuzaba kumeze, biranezeza kumenya uko abantu 
batekereza uko bizaba bimeze. 



Nibyo nshuti, Umwami Yesu Agiye kuza vuba, kandi 
nta gushidikanya ko ibibazo by' iyi si birenze 
ubushobozi bw' umuntu - ko Kristo gusa na Se aribo 
bashobora kugorora ibibazo byarengeye isi. 
Mbeg' uko bizaba ar' umugisha ubw' Umwami 
Azagaruka! 

Intumwa Paulo, ubwo yari muri gereza mu mwijima, 
muri gereza i Mammertine, ategereje ko umuntu 
ushinzwe kwica azamuca umutwe, yaranditse ngo 



13 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 



(ri«iS? 


£ 


. . . duiescrejt 1 ib> 1 h 
by" umugisha, ni 


,,.» 


k' ubwiza bwa. 
Yesu Krisiu, 
ni we .Mam 
yacu ikomeye 
n' Unuikizii. ... 





14 




KrjJHAHA 3 :16 J 

Kuko [tumia 
yakunze ubi... 
mu Isi cyane. 
byalumye ilunyu 
Uniwana wayo 
w 1 ikinege, 




(Isomo: Tito 2:13) 

"dutegereje ibyiringiro by' umugisha, ni byo 

kuzaboneka k' ubwiza bwa Yesu Kristo, ni we Mana 

yacu ikomeye n' Umukiza," 

Tito 2:13. 

Paulo yandikiye Tito uru rwandiko ruhumuriza, 

"umwana we nyakuri kubwo kwizera," yibutsa Tito 

ibyo " kuzagaruka mu bwiza" bw' Umwami wacu. 

Niba ubona ko hari igihe ubuzima bwawe bwijimye 
bucogojwe n' ibikubaho, rarama urebe hejuru kandi 
wibuke " ibyiringiro byuzuye" ukugaruka kwa Kristo 
hano ku isi - kuzatunganya ibintu byose! 

Ikivugwa cyane mu Isezerano Rishya ni ukugaruka kwa 

Kristo. 

Han" umurongo umwe kuri makumyabiri n' itanu ifite 

icyo ivuga cyerekeranye n' uko kugaruka kwa Yesu. 

Mu Isezerano Rishya, Kristo Yafashe igihe cyo kuvuga 

kubyo kugaruka kwe kurusha ibindi bintu 

yaganiriyeho. 

Mu Isezerano Rishya hari amasomo abiri buri muntu 

wizera Bibiliya yagombye kumenya. 

(Isomo: Yohana 3:16) 

Isomo rishobora kuba rizwi cyane ni irya Yohana 3:16: 
"Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye 
itanga Umwana wayo w' ikinege, 

kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe 
ubugingo buhoraho." 

Isomo rya kabiri n' isezerano ryiza cyane Yesu 
Yasezeranye mbere gato yo kubambwa kwe no 
kujyanywa mu ijuru kwe: 



UJ 



n 
> 

as 

N 

o 

in 
w 



brlimuhagaril 
mikima yiiti 
mwfzera * 

Jl'ii.ni.! ii,m \) 

munyizere. 



(Isomo: Yohana 14:1-3) 

"Ntimuhagarike imitima yanyu; mwizera Imana, nanjye 

munyizere." 



19 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 



KtDHAHA \4:ZJ 



mba mliti .liit i i 
kuko ngiye 

3-. m I \ i i ' . : 1 1 ■ i ; . i ; 1 1 1 ; u ] y 1 1, 



"Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi: 
iyab' atarahari, mba mbabwiye, kuko ngiye 
kubategurira ahanyu." 



BfllHaiH H:3 / 



ahanyu, 
n^.agamka. 




"Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka, 





mbajyan' i wanjye, ngw' aho ndi, namwe muzabeyo." 
Yohana 14:1-3. 



Mu binyejana byinshi, ugucika intege, imiruho, 
cyangwa urupfu byakangishag' abayoboke ba Kristo, 






jMFMOrUMB 






a /am pa 
kuri urya 





I \ 


inn use; rty;im;ir.i . 
si jycjycnyinc, 
a hub wo 


%vi 


if 


n' dhiikun/u 


IT" ■ 


* 


kuzaboncka 


rj a. 


* 


kwe hose, 


J ' 


^K 



Iyi nyenyeri y' ibyiringiro - isezerano ryo kugaruka 
kwe- kwabateye ubutwari n' imbaraga zo kwihangana. 
Abayoboke ba Yesu bategerezanyaga umwete mwishi 
ukuzuzwa kw' iri sezerano. 



(Isomo: 2 Timoteo 4:7,8) 

Mu minsi ye ya nyuma, ubwo uwari ugiye kumwica yari 

hafi, Paulo yavuze ibyo kunesha: 

"Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, 

narinze ibyo kwizera. 

Ibisigaye, mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, 
iry' Umwami wacu, umucamanza utabera, 



azampa kure urya munsi; nyamara si jye jyenyine, 
ahubwo n' abakunze kuzaboneka kwe bose." 
2 Timoteo 4:7,8. 



27 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




Smawu m; ( 



kuku burishi 

biyila i/inii 
ryanjye bati: 
Ni jyc Kristo: v 
bavaynbyrf 
be nsfi'f . 






32 



[, MAT RV ZtilAj 

kukoabiyka Kiisto ' 

ii ' .lh.itj.i ain/i ^# 
b' ibiriyoma 
bazuduku biikuiii „ 
ibimenyetso 
bLkomeye n' ibi- 
tangas-o, ng« babone 
ukn baynbya 


si 


33 


ftttATIVFD 24.24 

n' intone, iiiba 
bishoboka. L# 


Jv ,v 



Paulo yategereje adatinya inkota y' uwari ushinzwe 
kumwica ku munsi w' ihererezo rye kuko yari afite 
kwizera mu isezerano ryo kugaruka kwa Kristo! 



Nibyo, Yesu AZAGARUKA! 

Kandi nshuti, isezerano Yesu Yasigiye intumwa ze ni 

iryacu natwe. 

Yesu Azaza! 



Ubwo abigishwa bamubazaga ibimenyetso byo 
kugaruka kwe n' iby' imperuka y' isi, Yesu Yavuze mu 
buryo burambuye ibigomba kuba mbere ho gato yo 
kugaruka kwe. 

(Isomo: Matayo 24:4,5) 

Reka tubisome: 

Yesu Yaravuze ati/'...Mwirinde hatagira umuntu 

ubayobya. 

kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati: Ni jye 

Kristo: bazayobya benshi." 

Matayo 24:4,5. 

Ku murongo wa 24, Yesu Avuga kubyo iki kibazo. 

(Isomo: Matayo 24:24) 

"Kuko abiyita Kristo n' abahanuzi b' ibinyoma 
bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n' ibitangaza, 
ngo babone uko bayobya 

n' intore, niba bishoboka." 



W 



n 

> 

as 

N 

o 

w 
w 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 






Nib a tutazi uko twavuga itandukaniro - uko wajonjora 
ukameny' umuhanuzi w' ibinyoma - dushobora 
kuzifatanya ubwacu n' abiyita uko batari, twibwira ko 
ari Kristo! 

Yesu Yatanze imiburo ko bishobora kubaho! Kandi 
ntiyavugaga ibyerekeye uburiganya buke bugusha. 

Uko bigaragara Yavugaga ibyerekeye ibintu birenze 

ukwemera byo kwihindura uko utari byateguranywe 

ubwitonzi, kandi bikozwe ku buryo bizayobya abatuye 

isi hafi ya bose! 

Urabona, aba biyita uko batari bazakor' ibimenyetso - 

bakiz' abarwayi kandi berekan' ibintu 

by' indengakamere ngo bashyigikire ibyo bavuga! 

Ntituzihende ngo tuyoberwe ukuza nyako kwa Kristo! 
Nta n' umwe wakor' ibyo. Ariko dushobora kwibeshya 
ku bigira kristo maze tugahendwa mbere yuko Yesu 
Atunguka! 
Mubitekerezeho. 

Umwanzi azakoresha abiyita kristo n' abahanuzi 
b' ibinyoma bagerageze gushuka abantu kubyo 
kugaruka kwa Yesu. 



(Isomo: 2 Abakorinto 11:13,14) 

"Bene abo n' intumwa z' ibinyoma, n' abakozi 

bariganya, bigira nk' intumwa za Kristo." 



"Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe 
yihindura nka marayika w' umucyo." 
2 Abakorinto 11:13,14. 

N' umwanzi azihindura ubwe maze yigane ibisa 
n' ukugaruka kwa Yesu. 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 






(Videwo y' amasegonda 13) 

Kuv' icyo gihe n' ubu hari uwigaragaza yiyita ko ari 

Kristo. 

Bashobora kwambara imyenda ituma abantu bibwira ko 

Kristo Yayambaraga. 

Bakavuga mu buryo bw' ijwi ricuranze neza. 

Bakavuga bifashisha cyane Ibyanditswe. 

Bagaragara nkaho ar' abanyabwenge. 

Bamwe muri bo bareshya umubare mwinshi 

w' abayoboke bizera ko nanone Yesu Yagarutse ku isi. 

Ariko nta n' umwe muri aba bantu uri Kristo. 

Dushobora kubabwira ibyo nta kwibeshya na guke 

kuturimo. 

Ariko se kuki? 

Umuntu nk' uwo ashobora gusa nk' uko wari witeze ko 

Yesu Asa. 

Ashobora kuba avuga nkuko wibwira ko Yesu Avuga. 

Ashobora gukiza abantu no gukora ibimenyetso 
n' ibitangaza bihebuje, ibigeragezo bishobora 
kurengera ku buryo byatuma ushidikanya kubyo 
Bibiliya ivuga. 

Ariko, ntitwahangara kwizera ibyacu - ibyo twumva, 
ibyo tureba, nibyo twiyumvamo! 

Hari umuyobozi umwe nyakuri werekana niba umuntu 
ari uw' ukuri koko cyangwa niba yiyita uko atari - ni 
Bibiliya. 



Reka turebere hamwe ibimenyetso bike cyangwa ibintu 
bwite bizajyana n' ukugaruka kwa Kristo bizaturinda 
ubushukanyi 



Kugaruka kwa Kristo Kuzagaragarira amaso 



UJ 



n 

> 

as 

N 

o 
in 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 



fclUTflifO Z4 37 } 



uurasira/uba 

' : ■■. i i i"i !■ ■ !-,! ■[ , ■. . i ; i' ■ 

riiengera, iii ko 
no ku/a k'Umwana 
vv' Mmiuitu kuzabol/ 



46 








(Isomo: Matayo 24:27) 

"Kuko nkuko umurabyo urabiriza i burasirazuba 

ukaboneker' aho rirengera, ni ko no kuza k' Umwana 

W umuntu kuzaba." 

Matayo 24:27. 

Ubundi, mu Byahishuwe 1:7 dusoma ngo, 

(Isomo: Ibyahishuwe 1:7) 

''Dore arazana W ibicu, kandi amaso yose azamureba..." 



Abihindurizama abandi bashobora kuboneka aha 
cyangwa hariya, ariko uwiyita uko atari ntashobora 
kuza mu bicu byo mu ijuru ngo amaso yose amurebe. 



Ubwo Yesu Yari Arangije umurimo we hano ku isi, Yari 
han" yo kuzamuka mu ijuru. 



Ajyana n' abigishwa bamwegereye ku musozi wa 
Elayono, nuko Amaze kubaha amabwiriza, 
Abasezeraho, Ahita Azamurwa mu ijuru. 



Reka turebe icyo Bibiliya ivuga kuri ibi. 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 1:9-11) 

"Amaze kuvuga atyo, azamurwa mu ijuru bakimureba, 

igicu kiramukingiriza. 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 



ftlBYAKDfWE N1HTUMVJA 1:10 


\ 


EJakmmuuvr 




batumbira f 


.*•, 


niu ifuiti, Liki^i'M>:l.i. 


£ 


,ib ig,ib<j h^^ij^U 
ba ra bahonck era^l 


* 






rwiihu. bambiiyi* 
imyi-'nila yvs;i. 


ft 



53 



LlBYAKOIWE H 1 INI4IMWA 1:11.- 




BiM'al)Hll>.i-'M 






J 


bath Ycmwe 
Ixi^ubi) hi 1 
( >iil lilaya, ni iw 
Giumiye 
muhagazti 
nmrt'hii 


JL". 


,, 


i[ i 


mu ijuru? 






* 



54 



KlBYAKDEHI H 1 IHTUMWA 1:1 1 ■ 



ubakuwem'd 
akazaniurw" 
mu ijviru, 
azaza alyo, 
iik' uko 
niurnuhimye 




£uiJTA2IZT 



I'lmi) nib wo 
bazabaff 
Utiiwana 
w' umuntti 
aje inn gini, 
aflte [mbaraga 
n' ubwi/j 
bwinshi. 



57 




Bakiraramye batumbira mu ijuru, akigenda, abagabo 
babiri barababonekera, bahagaze i ruhande rwabo, 
bambay' imyenda yera. 



Barababaza bati: Yemwe bagabo b' i Galilaya, n' iki 
gitumye muhagaze mureba mu ijuru? 



Yesu, ubakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo, 
nk' uko mumubonye ajya mu ijuru." 
Ibyakozwe n' intumwa 1:9-11. 



Abamarayika babiri baturutse ku Mana baje 
guhumuriza abigishwa ko isezerano Yesu Yari 
Yarabahaye rizasohora. 
Yesu Yavuze Yeruye ibyo BAZABONA: 

(Isomo: Luka 21:27) 

"Ubwo nibwo bazabona Umwana w' umuntu aje mu 

gicu, afite imbaraga n' ubwiza bwinshi." 

Luka 21:27. 



Nta n' umwe uzagomba kukubwira ko Yesu Aje. 
Uzamubona Aje mu bicu. Hari kandi ibindi bimenyetso 
umwanzi adashobora kwigana. 

Kristo ntazabonekera ahantu hamwe na hamwe hitaruye 
cyangwa se ngo Asohoke mu bwato bugenda mu kirere. 

Yesu ntabwo azagaruka ari wenyine -Azaza mu ikuzo 
rihebuje! 



W 



n 

> 

as 

N 

o 

w 
w 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 



Llimvdiia Vt' umuiii" 
ubvvu azazana 
n' jhtiniiiraiku 
bose. afilt ubwiza 
bwe, nl 
bwa azieara 
ku rucbc 
y" uhwifci bwe: 



60 






(Isomo: Matayo 25:31) 

Yesu Aravuga ati, 

"Umwana w' umuntu ubwo azazana n' abamaraika 

bose, afite ubwiza bwe, ni bwo azicara ku ntebe 

y' ubwiza bwe:" 

Matayo 25:31. 

(Isomo: Matayo 24:31) 

Kuki Yezu Azaza Azanye n' abamarayika? Atanga 
igisubizo: "Azatumisha abamaraika be ijwi rirenga 
ry' impanda, 

bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera 
y' ijuru, ukageza iyindi mpera yaryo." 
Matayo 24:31. 



Nibyo, Yesu Azaza Ashagawe n' abamaraika bera - 

bakwiriye ikirere n' icyubahiro cyinshi. 

Ubu noneho murabona ko aba bantu biyita Kristo 

badashobora na rimwe kuba we! 

Bizabagora kugerageza kwigana kugaruka kwa Yesu! 

Nta n' umwe wabishobora! 

Hari n' ibindi bintu bigendana no kugaruka kwa Yesu. 

Ukugaruka kwe kuzumvikana - kandi n' Abapfuye 
Bakiranuka Bazazurwa Bongere Babeho 



nuko abapftrwl 
muri Kristo ni 
bo bazabutmi 

ku/uka. 



(Isomo: 1 Abatesalonike 4:16) 

''Kuko Umwami ubwe azaza, amanutse ava mu ijuru, 

aranguruye ijwi rirenga, hamwe n' ijwi rya maraika 

ukomeye, 

n' impanda y' Imana; nukwo abapfiriye muri Kristo ni 
bo bazabanza kuzuka." 
1 Abatesalonike 4:16. 



66 



10 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




Jj ABM ESaiONIKE 4:11/ 

Maze natwc 
aba^iba bakiriho f 
basigayu. duhei ukt' 
iiLjymiunwc iw 1\ 



gusangmiinrii 
t'mwumi mu kin 



JjiBArESfliowiKM u 

Nuko nid 

tuzabimii 

n" Men vi ami ,f 

iteka ryo*e. » ' 



J 

ten 
71 



Urabona rero, kugaruka kwa Kristo ntikuzagaragara 
gusa, ahubwo kuzanumvikana - buri wese azakumva. 
Ijwi rirenga ry' uguhamagara kw' Imana, ijwi 
ry' impanda rizakangura abasinziriye maze basohoke 
mu bituro byabo. 

Mbese uriyumvisha umunezero uzahaba ubwo ibituro 
bizafungurwa maze imiryango ikongera guterana? 



Murabona uko bikomereye Satani kwigana ukugaruka 
nyako kwa Kristo? 



Haracyari andi makuru meza! 

Nimurebe uko bizagendekera abakiranutsi bazaba 

bakiriho Yesu nagaruka: 



(Isomo: 1 Abatesalonike 4:17) 

"maze natwe abazaba bakiriho basigaye, duhereko 
tujyananwe na bo tuzamuwe mu bicu, gusanganirira 
Umwami mu kirere. 



Nuko rero tuzabana n' Umwami iteka ryose." 
1 Abatesalonike 4:17. 



W 



n 

> 

as 

N 

o 

w 
in 




(Videwo y' amasegonda 4) Abayobotse Yesu 
badakebakeba bazazamukana n' abapfuye bazutse 
gusanganir' Umwami mu kirere. 

Mbega ukuntu azaba ari umunezero kubo mu miryango 
myinshi izaba yongeye guhura! 



11 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




V 1UftKDMNTDlb.bl_ j 



[(uzahkmEurxvti, 



Paulo avuga mu buryo burambuye uko bizagenda ubwo 
Yesu Azagaruka: 



(Isomo: 1 Abakorinto 15:51-53) 

"Dore, mbamenere ibanga... twese tuzahindurwa, 




78 


- 






p* JW 


I^M 


V 


\ ^Tb 


V 




<a ^ 


^ 




HFw 


1 

1 






mu kanya gato, ndetse mu kanya nk' ako guhumbya, 
ubwo impanda y' imperuka izavuga. Impanda izavuga 
koko, 



abapfuye bazurwa ubutazongera kubora, natwe 
duhindurwe." 



"kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa 
kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa 
kudapfa." 
1 Abakorinto 15:51-53. 



Imana Izaha umuyoboke wese wa Yesu impano yayo 
y' urukundo - ubugingo buhoraho. 
Izindi mpano zose ntacyo zimaze hatariho impano 
y' ukudapfa. 

(Isomo: Abafilipi 3:20, 21) 

Kandi hari ikindi kintu Imana Izah abantu bayo: 
"...ni ho dutegereje Umukiza ko azava, ni we Mwami 
Yesu Kristo, 



12 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 



nOAFILFPI 3:Zt . 



gucisbwa 

Ihi; ; ii'i kwiKU, 

akawushushSL 
n' umuhiri 

w" . i ; -i --- i ,-■ . i b wc, .t^i 



i Itl'VilHliiHIJVJMS M .' 

[juru 

rikunvaho. 

nkufco 

I i I ,' ■ I IV .1* r ; , il ■ il '•> 1 

Cy' umu^ingu; 



81 




uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, 

akawushushanya n' umubiri w' ubwiza bwe,..." 

Abafilipi 3:20,21. 

Umubiri nk' uwa Kristo. 

Nta kundi kuribwa n' imibabaro - cyangwa indwara. 

Hari indi nkuru nziza yaruta iyi? 

Hari urundi rwego rw' abantu. Ukugaruka kwa Yesu 
ntibizaba ari inkuru nziza kuri bo. Tega ugutwi wumve 
uko Bibiliya ivuga ikintu cya nyuma kizatigisa isi mu 
mateka yayo. 

(Isomo: Ibyahishuwe 6:14-17) 

"ijuru rikurwaho, nk' uko bazinga igitabo 

cy' umuzingo; 



W 



83 



ii' ibinva byosc 
bikunva ahantu 
baby ft. 



; iiivah^hiivjc t; 1;. 
bihisha mu 



no 11:11 
bilare byo 
kn misozi; 



84 



_ 


V 1 


■ IBVAKISHUWE & Ifr .■ I 


■1 


Abanii bo 


jK 


mu isi 


Ml 


n' abamare 


V 


bakomeye 


T, 


n iih;ilwi.iru 




1)' in^dbo 


>, 


n' abalunzi... 




il lib' ububasJiH . . . 


J 



85 



imisozi yose n' ibirwa byose bikurwa ahantu habyo." 



" Abanii bo mu isi n' abatware bakomeye n' abatware 
b' ingabo n' abatunzi... n' ab' ububasha... 



bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi; 



n 

> 

as 

N 

o 
w 



jj^B^ABISHUWL 5 IB,' 

trabwira imisozi 

n' ibilaie batf: 

riimutugweho, 

muduhishc amaso. 1 

y' lyitayc 

kuri iriya ntcbt . . . 



86 



babwira misozi n' ibitare bati: "nimutugweho, 
muduhishe amaso y' Iyicaye kuri iriya ntebe ... 



87 



13 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 



kuko u munsi 
u koine ye 
w' uniujinya 
wabo usohoyi 

kjndi iii 
i '.[]■.■ llbashi! 



kuko umunsi ukomeye w' umujinya wabo usohoye, 
kandi ni nde ubasha guhagarara adatsinzwe?" 
Ibyahishuwe 6:14-17. 




KIWI 5 HUWE. id 3 It 

igishitsi 

gikomeye fiilyo, 
ntkyiscze 
Iviihulin, uhere^e 
i\ho abatilu 
baberey* tnu Isi. 



(Isomo: Ibyahishuwe 16:18) 

"Habaho imirabyo n A amajwi no guhinda kw' inkuba, 

habaho n' igishitsi cyinshi, 



igishitsi gikomeye gityo nticyigeze kubaho, uhereye aho 
abantu babereye mu isi." Ibyahishuwe 16:18 




Iki gishitsi kizasenyagura imigi minini yo ku isi. 
Nta muntu n' umwe iki gishitsi kitazageraho kuko ari 
cyo kizaba cyihutisha kuza kwa Kristo! 



Yesu Yaburiye abantu ko ukugaruka kwe kuzaba mu 
gihe nta n' umwe uzaba abyiteze. 
Yongeye kuvuga ko abantu bazaba bahuze cyane, 
bapfush' igihe cyabo ubusa mu munezero w' ubapfapfa. 

(Isomo: Matayo 24:30) 

Muri Matayo 24:30, tubwirwa ko Yesu azagaruka, 

"n' amoko yose yo mu isi nibw' azaboroga..." 



Ibi nibyo Yesu Yavuze byagombaga kugera ku bantu 

batazaba biteguye uwo munsi. Barazimiye kandi 

barabizi! 

Mbega ishusho ibabaje, kandi byarashobokaga ko biba 

ibindi. 

Nshuti, uwo munsi uzabaho koko! 

Icyo gihe nta gukanguka ngo usange ibyo watekereje 

byari inzozi! 



14 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




Nta kintu cy' ingenzi ku isi kiruta kwitegura 

gusanganira Yesu igihe Azaba Aje. 

Mbega ukuntu duha ubutunzi bwo mu isi bupfa ubusa 

agaciro gakomeye! 

Igishitsi kimwe gusa kiraba, maze byose bikubama! 



Nuko momu* 1 
niuhn iimtiso, 
tnusenEC Lmihgj 
■■. iisv, kugirti ago 
mubotre kurokoka 
ibyo byose 
byenda kubaho. . , 



(Isomo: Luka 21:36) 

"Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose, 

kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda 

kubaho, 






no guhagarara imbere y' Umwana w' umuntu." 
Luka 21:36. 



Reka twongere turebere hamwe vuba vuba ibyo twigiye 
hamwe muri Bibliya: 



Abahanuzi b' ibinyoma n' abiyita kristo bazagerageza 
kuyobya buri wese. 



Umwanzi azagaragara nka marayika w' umucyo. 



Kugaruka kwa Kristo ntikuzaba ibanga. 



W 



n 

> 

as 

N 

o 
w 



15 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




Amaso yose azabona kugaruka kwa Yesu. 



102 




Abamarayika bera bose bazazana na Yesu. 



103 




Azazana n' ijwi ry' impanda. 



104 




Azazana n' ijwi rirenga rya Marayika ukomeye. 



105 




Abakiranutsi bapfuye bazazuka. 



106 




Abakiranutsi bazasangwa bakiriho bazazamurwa 
batabanje gupfa. 




Abakiranutsi bose bazambikwa ukudapfa. 



108 




Ababi bo ku isi bazaboroga babonye Yesu. 



109 



16 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




Igishitsi gikomeye kizarimbura isi. 



112 




Abazimiye bose bazicwa. 



Iby' ubwiza buhebuje n' icyubahiro byo kugaruka kwa 
Kristo! Nta n' ucishiriza icya kabiri cyabyo, nta karamu 
y' abanditsi yabyerekana uko biri cyangwa se ngo 
ibitekerezo bibishyire mu bwenge bw' umuntu! 
Ariko twifuzaga gusaranganya nawe duke tw' uko 
abanditsi n' abahanzi bagerageje kugereranya uko 
kugaruka kwa Yesu kuzaba kumeze n' uburyo 
babyibwira mu ibitekerezo byabo bakurikije 
ibyanditswe muri Bibiliya. 

"Mu gihe nta n' umwe uzaba abyiteze, Yesu Azagaruka! 
Ijwi ry' Imana, risa n' ijwi ry' inkuba, rizazenguruka isi 
yose rimenyekanishe umunsi n' isaha byo kuza 
k' Umwana wayo. 

"Ijuru ryizingira hamwe nk' ikizingo, isi ihindira 
umushitsi imbere y' Imana, kandi buri musozi na buri 
kirwa bivanywa ahabyo. 



"Mu kanya gato iburasirazuba haboneka igicu gito 
cy' umukara, kingana hafi n' ikiganza cy' umuntu. 



W 



n 

> 

as 

N 

CI 

o 

in 
w 



115 



17 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




116 







118 




120 




Uko cya gicu kigenda cyeger' isi, kigenda kirushaho 
gutamuruka, kandi kirushaho kugira icyubahiro 
kugez' aho kibaye kinini cyane gitamirijwe hejuru 
n' umukororombya. Abantu b' Imana bacecetse 
badakoma bararamye bareb' ibibaye, babuz' uko 
babivuga. Biratanganje! 

Ijuru riba ryuzuy' amashusho arabagirana, ibihumbi 
cumi ukubye ka bihumbi cumi, n' ibihumbi 
by' ibihumbi by' abamarayika bazengurutse Yesu 
Yicaye ku ntebe ye y' ubwami! 

"Ubwiza bwabyo byose bwuzura ijuru kandi uko 
bagendaga begera hafi ku isi, 'buri jisho' ribona 
Umukiza agarutse. Nta kamba ry' amahwa ryari 
rimutamirije ku mutwe, ahubwo yari afite ikamba 
ry' icyubahiro rirambitse mu ruhanga rwe rwera. Kandi 
ku mwambaro we no ku itako rye hari izina ryanditswe 
ngo: 
'Umwami w' abami n' Umutware w' abatware.' 

" Nuko abami bo mu isi, n' abakomeye, n' abakire, 
n' abatware b' ingabo, n' abanyabubasha, na buri 
mbohe na buri wese uri mu mudendezo batakira ibitare 
n' imisozi ngo ibagwire kandi ngo ibahishe mu maso 
y' Umwana w' Intama. 

"Abarenganyije bakica abana b' Imana n' abakobye 
bagahakana ko Kristo ar' Umwana w' Imana, 
bagasakuza ngo " Nabambwe! Nabambwe!" nabo 
barazuwe ngo bahagarar' imbere ya Yesu. 
Bakuka imitima, amavi arakomangana, maze habaho 
kurira no kuboroga guteye ubwoba ngo, 

"N' UMWANA W IMANA. NI MESIYA W UKURI." 



18 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 



"Noneho, bamureba mu cyubahiro eye cyose, bashigaje 
kumureba Yicaye iburyo ku ntebe y' ububasha. 




124 





Abamunnyeze ngo yigize Umwana w' Imana barahora. 
Hari Umwibone Herodi wikakaje ku rwego rwe 
rw' ubwami maze agategeka abasirikari 
b'abashinyaguzi kwambika Yesu ikamba ry' ubwami. 

Abo ni nabo ba bagabo nyine n' ibiganza byabo 
byanduye bambitse Yesu umwenda w' umuhengeri, 
bakanamwambika n' ikamba ry' amahwa mu mutwe, 
bamuhatira gufat' urubingo mu kuboko kwe, 
bamupfukamiye, bamushinyagurira bamutuka 
Yagizw' urwamenyo. 

"Abamuteye inkota bakanacira amacandwe ku 
Mutware w' Ubugingo noneho batinye kumureba 
bashakashaka uko bahunga ngo be kureba icyubahiro 
gikomeye cyo mu maso he. 

Ba bandi bamutoboy' ibiganza n' ibirenge bashingamo 

imisumali, wa musirikari wamutoboje icumu mu 

rubavu , bose bazarebana izi nkovu ubwoba no 

kwicuza. 

Umutambyi n' abategetsi bamurebane ubwoba bwinshi 

bibutse ibyaberey' i Kaluvari. 

Batitizwa n' ubwoba bibutse uko bazunguzaga imitwe 

mu byishimo bya Satani ubwo biyamiriraga bati: 

"Yakijije abandi; we ntashobora kwikiza. 

Niba ari Umwami w' Isirayeli, n'amanuke ave ku 
musaraba nonaha, natwe turamwemera. Yiringiye 
Imana, ngaho nimukize nonaha niba imukunda." 



W 



n 

> 

as 

N 

c! 

** 

o 

w 
in 



127 



19 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




130 




132 



"Ubwiza bwa Kristo n' abamwemeye noneho 
bugaragarira ba bandi bose bashakaga kumurimburana 
n' abayoboke be. Bakijunjitswe n' ubwoba bwinshi 
bumva amajwi y' abera y' ibyishimo byabasaze bavuga 
bati, 

(Isomo: Yesaya 25:9) 

"...Iyi ni yo Mana yacu twategerezaga, ni yo izadukiza../ 



(Videwo y' amasegonda 11) 

"Mu gihe isi iriho ihinda umushitsi, imirabyo irabya 

n' inkuba zikubita, ijwi ry' Umwana W Imana 

rihamagare abera bapfuye. 

Yitegereze imva z' abakiranutsi, nuko maze Azamur 

ukuboko kwe akwerekeza mu ijuru, avug ijwi rirenga 

Ati: "Mukanguke, mukanguke, mukanguke, mwebwe 

abasinziriye mu mukungugu, mukanguke, muzuke!" 

Abapfuye bo mu isi yose bazumva ijwi rye, kandi 
abazaryumva bose bazabaho. Maze isi yose izakikizwa 
n' ingabo nyinshi cyane zikomeye ziturutse muri buri 
shyanga, buri muryango, buri rurimi no mu moko yose. 

"Baturuka mu nzu y' imbohe y' urupfu, baza bambaye 
ubwiza bwo kudapfa, baririmba bati: "Wa rupfu we, 
urubori rwawe ruri he?, wa kuzimu we kunesha kwawe 
kuri he? 

Maze abakiranutsi bakiriho, n' abera bazutse, bahurize 
amajwi yabo hamwe barangurura n' umunezero 
mwinshi wo kunesha. Ubusembwa n' uburema bwose 
bwasigaye mu gituro. 

Mbega gucungurwa gutangaje! Kwavuzwe kuva kera, 
kwiringiwe kuva kera, kwategerezanywe urukumbuzi 
rukomeye, uko gucungurwa ariko kukaba kutari 
kwarigeze gusobanukira abantu neza mu buryo 
bwuzuye. 



20 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




133 




% V 



137 




138 



"Abakiranutsi basanzwe bakiriho bahindurwa mu 
kanya gato, ndetse mu kanya gato nk' ako guhumbya." 
Bumvise ijwi ry' Imana basabwa n' ubwiza bwayo; 
bambikwa ukudapfa maze bazamuranwa n' abera 
bazutse gusanganira Umwami mu kirere. 

Abamarayika bateraniriza intore Ze hamwe zivuye mu 
mpande enye z' isi, kuva ku mpera y' isi kugeza ku 
yindi. Abamarayika bera baterura abana bato bazutse 
bakabahereza ba nyina. 

Inshuti zatandukanijwe n' urupfu kera zongera 
guhuzwa ubutazongera gutandukana, bazamurirwa 
hamwe bajya mu murwa wera w' Imana baririmba 
indirimbo z' umunezero. 



"Maze uko bazamukaga mu ijuru, humvikana amajwi 
y' urwunge rw' abamarayika ngo: 'Uwera, uwera, uwera, 
Mwami Mana Ihoraho/ Maze abacunguwe uko binjira 
bagana mu Murwa Wera, barangururira icya rimwe bati, 
'Haleluya'. 

" Mbere yo kwinjira mu Murwa Wera, Umukiza ashyire 
ikimenyetso cyo kunesha ku bamuyobotse, Abahe 
ikimenyetso ko ari abaragwa b' ubwami. Umubare 
utabarika w' abacunguwe buri wese aramurangamira, 
buri maso yose atangarire ubwiza burabagirana 
bw' uwo mu maso higeze kononekara ntihase 
n' ah' umuntu, n' uw' ishusho ye yononekaye ntise 
n' iy A abana b' abantu/ r 

Yesu, W ukuboko kwe kw' iburyo Arambike ikamba ku 
ruhanga rw' abanesheje. Buri wese ahabwe ikamba 
ririho izina rye bwite kandi ryanditseho ngo 'Ukwera 
kube uk A Umwami/ 

Buri wese asabwa n' umunezero utagira akagero, kandi 
buri jwi ritera hejuru, rishima. 



W 



n 

> 

as 

N 

C! 

o 

in 
w 



21 



3 - ICYANZU GlKOMEYE 




139 




Imbere y' iteraniro ry' abacunguwe hari Umurwa Wera. 

Yesu Akingure amarembo yubatswe mu imaragarita 

Ayarangaje, maze amahanga yitondey amategeko kandi 

afite kwihangana kwa Yesu bawinjiramo. 

Aho babona Paradiso y' Imana, ahari kwa Adamu mbere 

yuko acumura. 

"Nuko ijwi ryiza kurusha indirimbo ritigeze 

ryumvikana mu gutwi k' umuntu, ryumvikana, rigire 

riti: 'Intambara yanyu irarangiye/ 

(Isomo: Matayo 25:34) 

"Nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, 

muragwe ubwami bwabatunganirijwe, uhereye ku 

kuremwa kw' isi." 

Matayo 25:34. 

Ibi ni byo byiringiro byacu. Iri niryo herezo ryacu. Aha 

niho ahazaza hacu hashingiye. Dushobora kubana iteka 

na Kristo mu ijuru. 

Iyo tubuze ubugingo buhoraho tuba tubuze byose. 

Iyo tubuze ijuru, tuba tubuze byose. 

Niba tutiteguye ukugaruka vuba kwa Kristo, tuzabura 

ikintu gikomeye cyane mu mateka y' ibihe. 

Yesu aravuga ati ngwino...Ngwino ubabarirwe. 

Ngwino ugirirwe ibambe. 

Ngwino ubashe kunesha ibyaha byawe. 

Ngwino mu kubaho kw' iteka. 

Ngwino winjire mu bwami bwanjye. 

Mbese urakira ukurarika kwe uvuga uti ndaje ubu 

nonaha? 

Niba wifuza kuba iteka mu bwami bwe, hagarara ubu 

mu gihe tugiye gusenga. 



22 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




Vumbura Amayobera y' Ubuzima 





Reka ducishirize ko watuye ku cyambu aho bogera. 
Urabyutse mu gitondo kare kare maze wiyemeza 
kugenda genda ku musenyi wo ku nkengero. Ni ipica 
ry'urukerereza nziza. Imirasire y'imyambi y' izuba 
rirashe ishashagirana hejuru y' amazi. Imivumba 
y'amazi ikubita ku nkombe. 

Nuko uko umanuka utuje ugana ku nkengero, aho 
ugenda mu musenyi, urabutswe ubukanda bw'ibirenge 
by'umuntu wahanyuze. Uko wicuma, ubonye 
ubukanda, ubonye n'ubundi, n'ubundi. Ariko waterera 
amaso kure ntubone umuntu wahakandagiye. Mbese 
ubu bukanda ubona bukubwiye iki? Burakwereka muri 
make ko nubwo udashobora kubona uwahanyuze, ko 
ariko hari umuntu wahageze. Hari umuntu 
watembereye aho bogera mbere yuko uhagera. Reka 
mbabaze ikindi kibazo. 

Iyo uhagaze hanze ukareba hirya no hino ubona iki? 
Ibyatsi, ibiti, udusozi n' imisozi, indabyo, utugezi 
n' ibiyaga, wenda ubona n' inyamaswa. 



Kandi aho uhagaze aho, uhagaze kuki? 
Nibyo, uhagaze ku butaka - ku isi. 



Rarama urebe hejuru, urabona iki? 



w 

o 
> 

> 

** 

$ 

w 
n 

g 

2! 
> 

o 

<=! 
Cd 
c| 

a 
as 

N 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




Ku manywa, ushobora kubona izuba, ikirere cy' ijuru 
cyangwa ibicu. 




Mu ijoro, ushobora kubona ibihumbi n' ibihumbi 
by' inyenyeri cyangwa se ukwezi. 



Mbwira, byageze aha bite? WOWE se wageze aha ute? 
Ni nde wakuremye? 



Bamwe bavuga ko ubuzima bwatangiriye ku 
tunyabuzima duto cyane (cells) two mu nyanja- Utwo 
tunyabuzima duto cyane twakuzemo utundi 
tunyabuzima duto twiremamo utundi twinshi. Noneho 
nyuma y'imyaka za miliyoni utwo tunyabuzima duto 
twagiye duhinduka mo ibiremwa bito bito 
byashoboraga kuva mu mazi bikajya ku butaka 
ahumutse, aho byamereye amaguru. 

Miliyoni z' abantu babayeho mu bihe bitandukanye 
bagiye bizera ibintu bidahuye ku byerekeye uko 
ibibaho byose (universe), isi, n' ibinyabuzima byose 
byabayeho. Bizera ko Imana-Rurema Yabiremye byose. 
Ariko se iYo Mana ni Iyihe? 

Muri iki gihe abantu basenga imana nyinshi. Buddha 
(Buda), Shinto, imana z' abahindu, n' izindi. Abasenga 
izo mana buri wese avuga ko iye isumba iz' abandi. 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 







ininiiiRO i^M 



Ariko se mwari muzi ko izi mana zose zivugwa ku isi, 

Imwe Yonyine ariyo Yemera ko ari Rurema rw' ibintu 

byose? 

Kandi Iyo Mana Ikaba ari Imana Ivugwa na Bibiliya 

Yera. 

None rero tugiye kurebera hamwe uko dushoboye muri 

Bibiliya turebe iby' Iyo Mana y' ibyaremwe byose. 

Iyo ubonye inzu, hari ubwo ujya utekereza ko iyo nzu 

yiyubatse? 

Oya. Uhita ubona ko hari uwayubatse. 



Iyo ubonye umuhanda, ujya utekereza ko uwo muhanda 

wikoze ubwawo cyangwa ko hari uwawuharuye? 

Imihanda n' amazu byoroshye cyane gukorwa kurusha 

isi n' abantu. 

Nuko rero iyo urebye abantu n' inyamaswa n' inyenyeri, 

kwemeza ko hari uwabiremye byose mbese 

ntibyumvikana? 

Hari Uwahanze ibi byose. Arabirema. 

Turatangira kwiga ku byo Imana yemeza: ko ari 

Umuhanzi n' Umuremyi wa byose. 

Reka dutangire twibaza ibyo Bibiliya igitabo cyayo, 

kivuga ku murimo wayo mu irema ry' isi n' ibiriho 

byose. Reka ubwa mbere turebe uko byagenze 

rugikubita. 

(Isomo: Itangiriro 1:1) 

"Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n' isi." 

Itangirirol:! 



(Isomo: Itangiriro 1:3) 

"Imana iravuga iti: Habeho umucyo: umucyo ubaho. 



CI 

w 

o 
> 

> 

s 
** 

$ 

w 
n 

as 

CI 

> 

Cd 
o 

a 
> 

as 

N 



Itangiriro 1:3 



18 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 









fclTjLHGIfllflfl 13 



(Isomo ku mashusho 2: Itangiriro 1:4, 5) 

"Imana ibona umucyo ko ari mwiza: Imana itandukanya 

umucyo n' umwijima," 



"Buragoroba buracya: uwo ni umunsi wa mbere." 
Itangiriro 1:4,5 

Ku munsi wa mbere w' icyumweru Imana Yaremye 
umucyo kandi Itangiza uruhererekane rw' iminsi 
n' amajoro. 

(Isomo: Itangiriro 1:6) Umunsi wa Kabiri 

''Imana iravuga iti: Habeho isanzure hagati y ' amazi, 

rigabanye amazi n' andi mazi." Itangiriro 1:6 



(Isomo: Itangiriro 1:7) 
"...biba bityo." 
Itangiriro 1:7 



(Isomo: Itangiriro 1:8) 

''Imana yita iryo sanzure Ijuru. Buragoroba, buracya: 

uwo ni umunsi wa kabiri." Itangiriro 1:8 

Umunsi wa kabiri, Imana Yaremye isanzure ry' ijuru riri 

hejuru yacu, Itandukanya amazi yo ku isi n' ayo mu 

bicu n' isanzure. 

(Isomo ku mashusho 2: Itangiriro 1:9) Umunsi wa 

gatatu 

"Nuko Imana iravuga iti: 'Amazi yo munsi y' ijuru 

ateranire hamwe, ahumutse haboneke/ 

biba bityo. 
Itangiriro 1:9 



25 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 



Iinami Iravuga 
itl: 'Uhiitaka 

blltllt'^L' 

ubwatsi, 
a' ibimera 
byose bycreira 
imbuto 
ku butaka, 



KitAHcmifia i:ii , 



/iriniu uLubuLo 
luabyo, igiti 
cyose cyera 
iinbiilfj yikvviriyt 
ubwoko bwiityo, 
maze biba bityo. 



26 





(Isomo ku mashusho 2: Itangiriro 1:11) 
"Imana iravuga iti: 'Ubutaka bumeze ubwatsi, 
n' ibimera byose byerera imbuto ku butaka, 



n' ibiti byerera imbuto ku butaka zirimo utubuto 
twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko 
bwacyo. Nuko biba bityo," 
Itangiriro 1:11 

(Isomo: Itangiriro 1:13) 

"Buragoroba buracya: uwo n' umunsi wa gatatu." 

Itangiriro 1:13 

Umunsi wa gatatu Imana Yatumye ubutaka bwumutse 

bugaragara, Irema inyanja, kandi Itwikiriza isi ibimera. 

(Isomo ku mashusho 3: Itangiriro 1:14,15) 

"Imana iravuga iti: Mu isanzure ry' ijuru habeho ibiva, 

bitandukanya amanywa n' ijoro; 



bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe, 
n' iminsi n' imyaka; 



!_ITAhCIFIft0 11fl 

Imana Ibrina 
koarl byl/a. 



bibereho kuvira mu isanzure ry' ijuru, kugira ngo bivire 
isi; biba bityo." 
Itangiriro 1:14,15 



(Isomo ku mashusho 2: Itangiriro 1:18, 19) 
"Imana ibona ko ari byiza." 



el 

o 

> 

> 

** 

$ 

w 
n 

g 

2! 
> 

o 

cl 
Cd 
cl 

a 
> 

as 

N 



32 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 



J_i rune irho i -w 



"Buragoroba, buracya: uwo ni umunsi wa kane." 
Itangiriro 1:19 

Ku munsi wa kane Imana yatumye izuba n'ukwezi 
bigaragara mu kirere. Yaremye kandi n'inyenyeri. 



ftTAHCIHIRQ 1 2fl ; 

Imaiiii travug* 
in Airid/i 



ibyigenza 
byinshi 



ubugingo, ^fc ■ 



£mLHGinifln i-M 



mu isanzure 
ry' ijuru. 



(Isomo ku mashusho 3: Itangiriro 1:20) Umunsi wa 
Gatanu 

Imana yaremye iki ku munsi wa gatanu? 

"Imana iravuga iti: Amazi yuzuremo ibyigenza byinshi 
34 cyane bifite ubugingo, 

kandi inyoni n' ibisiga biguruke mw isanzure 
ry' ijuru/' 
Itangiriro 1:20 




Miliu m mo us ,: 



(Isomo: Itangiriro 1:23) 

"Buragoroba buracya: uwo ni umunsi wa gatanu" 

Itangiriro 1:23. Ku munsi wa gatanu, Bibiliya ivuga ko, 

Imana Yaremye inyoni, amafi, n' ibindi biremwa byo mu 

nyanja. 

(Isomo ku mashusho 2: Itangirirol:24) Umunsi wa 

Gatandatu 

Hano tugeze, umunsi wa gatandatu wo kurema wabaye 

uw' ingenzi cyane: 

"Imana iravuga iti: Isi izane ibifite ubugingo: 

amatungo n' ibikururuka, nkuko amako yabyo ari, 
n' inyamaswa zo mw isi, nkuko amoko yazo ari: biba 
bityo" 
Itangiriro 1:24 

(Isomo ku mashusho 5: Itangiriro 1:26, 27) 

Imana iravuga iti: 'Tureme umuntu, agire ishusho yacu 

ase natwe; 



39 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 










batware amafi yo mu nyanja, n' inyoni n' ibisiga byo mu 
kirere, n' amatungo, 



n' isi yose, n' igikururuka hasi cyose." 



Nuko Imana irema umuntu ku ishusho yayo; mu 
ishusho y' Imana niko yamuremye; 



umugabo n' umugore niko yabaremye." 



(Isomo ku mashusho 2: Itangiriro 1:31) 

"Imana ireba ibyo yaremye byose, nuko byari byiza 

cyane. 



Buragoroba, buracya: uwo ni umunsi wa gatandatu." 
Itangiriro 1:31 

Umunsi wa gatandatu - umunsi Imana Yaremyeho 
inyamaswa, n' umuntu. 

Ntabwo Adamu na Eva bavumbutse cyangwa ngo bapfe 

kubaho. 

Bibiliya ivuga ko Imana Yaremye imibiri yabo kw 

ishusho ryayo. 



© 

> 

> 

s 
** 

$ 

w 
n 

> 

CI 

> 

CI 

o 

C^ 

w 
a 
as 

N 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




Ni umuhanga kabuhariwe, umunyabwenge 

w' umuhanzi ukomeye, watumye tubaho! 

Umunsi wa Karindwi 

Ku munsi wa karindwi, Imana Irangiza imirimo yayo yo 

kurema, nuko Iraruhuka. Maze Yikubitira umunsi wa 

karindwi Iwugira Isabato, umunsi wo kuruhuka. 



hyinshi by 

birangira 

kurermva. 



(Isomo ku mashusho 3: Itangiriro 2:1,2) 
"Ijuru n' isi n' ibirimo byinshi byose 
birangira kuremwa. 




imirimoyayo 
yose yakoze. 



Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze: 



iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose 

yakoze." 

Itangiriro 2:1, 2 



50 



iraweza: kuko 
ari wo Imana 
yaruhukiycnu) 
imirimo 
yakoze yose. 



51 




Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza: 

kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze 

yose." 

Mu materaniro yacu aza kuza, turagaruka ku ngingo 

y' Isabato y' umunsi wa karindwi Imana Yaremeye 

kuruhuka. 

Nuko rero aha turabona uko Imana Yaremye iyi si 
n' ibiyirimo byose, natwe abantu turimo. 



Reka turebe neza iby' Umuhanzi Kabuhariwe, ari we 
Rurema; turusheho kumenya uwo ari we. 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




Umubiri w' umuntu werekana ibihamya bitangaje 
by' ubuhanzi n' umuhanzi. 





Reba gusa umwanya umwe w' umubiri - amaso: 



(Videwo y' amasegonda 10) 
Abahanga batubwira ko uburyo buhambaye 
agakingirizo k' imboni n' ikirorirori by' ijisho bikoze, 
ko ubigereranije n' ibyuma kabuhariwe byo gufotora 
tubona kw isi, ibi byuma byaba nk 'udukinisho 
tw' abana. 

Ijisho rihindura umucyo mo ubutumwa busomwa 
n' ubwonko ku buryo kugeza ubu nta nzu nimwe 
ikorerwamo ubushakashatsi kw isi (laboratories) 
yashoboye gukora nkabyo. Uturandaryi two mu 
bwonko (brain cells) duhindura ubwo butumwa mo 
ibitangaza byo kureba - kugeza ubu, nta bisa n' ibi 
bintu cyangwa gucishiriza ibisa nabyo birashoboka 
hano ku isi. 

Ijisho ry' umuntu ryerekana Umuremyi wuzuye 
urukundo, Ushaka ko tubona ibyiza biriho byose 
Yaremye. Si igitangaza kuba umunyezaburi yaranditse 
ati: 



(Isomo: Zaburi 139:14) 

"Ndagushimira, yuko naremwe uburyo buteye ubwoba 

butangaza; 



© 
> 

> 
$ 

w 
n 

g 

> 

c| 

o 

CI 

w 

c| 

a 
as 

N 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 



- 


I1EUHI 139:11 j 


''I 


| 


[mirlmo 
frakoze ni 


1 


T l 


ibiLanKdn/.u: 


■ 


fr 


[byo, ujmilima 


- au\ 


wanjye ubizi 


\\f\\ 


ney.u. 










/ 


lY£5RNMD:26_fl 


1 ^ 


Mi ni^-nhmrc 


l«**\ 


■niiasn yanyu 




men; be 


» hejuru, ni nde 


/ *\ 


u-u^myfcbiriya, 


w **\ 


L aftasuhora 


%■ -rr n 


^ illE-iLKJ ZAlwa 


^ 


™ MILL ItlilWu, 



63 



<^YE5imM0:ZG^| 



nyinsht ak^ira 
, .imaboko 

tl" UbUbdSLU, 




Imirimo wakoze ni ibitanganza: Ibyo, umutima wanjye 
ubizi neza." Zaburi 139:14 

Umubiri w' umuntu n' imitekerereze ye birahanitse 
cyane ku buryo byasobanurwa gusa nuko byahanzwe 
n' Umuhanzi w' umunyabwenge kabuhariwe. 

Ariko se noneho, twavuga iki ku bindi byaremwe muri 
rusange? Ni iki cyatwemeza ko Imana yahanze ibibaho 
byose? 



Yesaya, umuhanuzi w'ubutumwa bwiza, aduhamagarira 
twese kurebesha amaso yacu ahatuzengurutse maze 
tugatumbira ku byo Imana yaremye bihanitse ku ijuru. 



(Isomo ku mashusho 2: Yesaya 40:26) 

"Ni mwubure amaso yanyu murebe hejuru, ni nde 

waremye biriya, agasohora ingabo zabyo mu mitwe, 



zose akazihamagara mu mazina? Kuko afite imbaraga 
nyinshi akagira amaboko n' ububasha, 



nicyo gituma nta na kimwe kizimira" 
Yesaya 40:26 



Waba warigeze ureba kw ijuru umubare utabarika 
w' inyenyeri ziri hejuru yawe? Wigeze se wibaza aho 
zikomoka cyangwa ngo utangazwe n' ubwinshi bwazo? 



10 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




Imana yakoresheje ishushanya ryadufasha kumva 

biruseho ubutarondoreka bwabyo. 

Igihe kimwe Yafashe Aburahamu, se w' Abarabu 

n' Abayuda, maze Imujyana hanze Imusaba kugerageza 

kubara inyenyeri. 



Raratriflp 
uri?be i i i ; i ! ! . 
ubiirc inycnycrit 
niba wabasha - 
kuxlbara. 
Ali: Urubyaro 
rwawe ni ko 
iiL/Aiigana. 




lyo nitcgcreje 

ijum, iiiinir iiihi 

w 1 intoki zawe, 
N' ukwgzi 
n' inyenyeri, 
ibyo waremyp, 


y 




71 


fe"ABURI&:4 . 




Umuntu ni iki 

k' umwibuka, 

cyangwa 

umwana 

w 1 um untu kn 

umuGenderera? 




(Isomo: Itangiriro 15:5) 

" Rarama, urebe ijuru ubare inyenyeri, niba wabasha 
kuzibara. Ati: Urubyaro rwawe ni ko ruzangana." 
Itangiriro 15:5. 

Vuba aha umuhanga mu by' inyenyeri aherutse kuvuga 
ko ushoboye kubara umusenyi wose w' inkombe 
z' inyanja zose zo ku isi, nibwo washobora gucishiriza 
ukavuga umubare w' inyenyeri ziri kw ijuru. 

Mu gihe gitaha ni ujya ku cyambu aho bogera, 
uzagerageze ufate indobo yuzuye umusenyi uwubare. 
Uzabe wateganije igihe kinini cyane! Hari igitangaje se 
ko umwami Dawidi yavuz' ati, 

(Isomo ku mashusho 2: Zaburi 8:3, 4) 

"lyo nitegereje ijuru, umurimo W intoki zawe, 

N' ukwezi n' inyenyeri, ibyo waremye, 



Umuntu n' iki k' umwibuka, 

Cyangwa umwana w' umuntu k' umugenderera?" 

Zaburi 8: 3, 4 



(Videwo y' Amasegonda 20) Waba warigeze wibaza niba 
Imana y' ububasha Igenga kandi Igakomeza ibiriho 
byose, niba yita kuri buri wese kandi Ikita no ku bibazo 
byose tugira hano kw isi? 

Icyakora Yesu yavuze ko nta n' igishwi gipfira ku isi 
Imana itabizi. 



© 
> 

> 

s 
** 

$ 

w 
n 

as 

CI 

w 

o 

el 
W 

a 
as 

N 



11 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




1 


NMflYQ 10 3oJ| 




Ndetse 




n' imisatsi 


A *# 


yoku mitvve 


m$ 


Viinvu 


ifabazwe 


m 9 


yosc. 


"W% 1 





; 






' I0MHI»HUWH 4:tp ^ 


■ 


.-■■ 


Rd bakuiu 
tiiakuml 


J 


H 


jbh i [Sni bane 


■ ■' 


-> 


bikubila 


• 


v- 


Imbere 


s 


at. 


c y tyicara 

kuri iyo 

nlfhc. 



79 



1 






1 9 v ft h i S H JW E q i (i 




bakaramya 


<« 


Ihoraliu 




Ltuka ryos^n 




bakajugunya 


«r V" 


amakamba 




yabr* imbirre 
y" iyo ruche 


^ S* 


bavuga fraii; 







(Isomo: Matayo 10:31) 

"Nuko ntimutinye: kuko muruta ibishwi byinshi." 
Kandi kugira ngo Ashimangire cyane iby' urukundo 
rw' Imana n' uburyo Ituzirikana, Yesu yagize ati, 

(Isomo: Matayo 10:30) 

"Ndetse n' imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose." 

Matayo 10:30. 

Mbega Imana! 

Ni ubuhe burenganzira Imana Ivugwa muri Bibiliya 

ifite bwo kuvuga ko tugomba kuba ari Yo dusenga 

Yonyine? 

Imana Ivugwa n'abakirisito muri Bibiliya Yemeza ko 

ariyo Ikwiriye gusengwa no guhimbazwa kuko ari 

Umuremyi - Imana. 

Niba ibyo Yivugaho ari byo, ko ariyo Rurema, nuko 
rero dukwiriye kuyiramya? Si byo? 



Ubwo Yohana, umwe mu ntumwa za Kristo 

n' umwanditsi w' igitabo giheruka cya Bibiliya, ari cyo 

Ibyahishuwe, yarimo yerekwa ubwo yari ari ku kirwa 

cya Patimosi, yerekwa ibyaberaga mu cyumba kirimo 

intebe y' ubwami y' Imana mu ijuru. Reba ibyo 

yabonye: 

(Isomo ku mashusho 4: Ibyahishuwe 4:10,11) 

"Ba bakuru makumi abiri na bane bikubita imbere 

y' Iyicara kuri iyo ntebe, 



bakaramya Ihoraho iteka ryose, bakajugunya 
amakamba yabo imbere y' iyo ntebe, bavuga bati: 



80 



12 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 



Mwami wacu, 
Maria Yacu t 
ukwiriye 
guhabvva 
icyubahlro im> 
- ^uhinilKixvvj 
"' ubutwiirc 



Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa 
icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, 



81 



Ifl'UHI&HLIWM 11 jj 



bytjsL'. Ijiilum; 
bin ho, karuli 
icyatumye 
■ bircmwa, 
muko 
svabishafsc. 




^AGAflJINA 1/Ci f m 




Kiikd ihiutl'KJtu.'kii ^.i-. 




byoyo, nibyo 


i 


liuihislici bwayo 


<^& 


bulmriitm ri'uhiiciunLht^- 


^b 


bwayu, hj^.n j^.UVi \\>;f...\. 




uliLTcyc ku kuremwti 
kiV isi, bjgaFagaZWa 




n'lhyii i,ii-'iini-. 









85 



kuflira ngu 
ruilaglni kyn 



86 




kuko ari wowe waremye byose. Igituma biriho, kandi 
icyatumye biremwa, n' uko wabishatse." 
Ibyahishuwe 4:10,11. 



Aba bakuru baba imbere y' intebe y' Imana 
barayihimbaza kandi bakayiramya kuko ari Umuremyi. 
Niyo nipamvu natwe dukwiriye kuramya Imana yo 
hejuru mu ijuru. 

Ni Yo Yaremye isi natwe twese Iraturema. Ariko 
mushobora kubaza muti ni iki kindi cyerekana koko, 
ko Imana ari umuremyi? Imana ubwayo Itubwira ko 
ahatuzengurutse hose hari ibiduhamiriza ko ariyo 
Muremyi wacu. 

(Isomo ku mashusho 2: Abaroma 1:20) 
"kuko ibitaboneka byayo ni byo bubasha bwayo 
buhoraho n' ubumana bwayo, bigaragara neza, uhereye 
ku kuremwa kw isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye: 

kugira ngo hatagira icyo kwireguza" 

Abaroma 1:20 

Uhereye igihe cy' irema, habayeho ibihamya 

bigaragarira ku byaremwe ko Imana ari Yo Muremyi wa 

byose. 

Mbese nkuko ibirenge byishushanya ku musenyi. 
Bitumenyesha ko hari umuntu wahanyuze nubwo 
twaba tutamubonye. 



w 

o 
> 

> 

s 
** 

$ 

w 
n 

as 

CI 

> 

w 

o 

el 
w 

a 

as 

N 



13 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




Kandi nkuko ibituzengurutse byagize Uwabiremye, 
ibyo bintu bimeze nk'ubukanda bukwerekana ko hari 
Uwaremye ibi ibintu byose. 



Imana Data, nkuko Bibiliya Imwita, ntiyari wenyine mu 
murimo wayo wo kurema. 



(Isomo: Itangiriro 1:26) 

Mw Itangiriro havuga ngo: " Imana Iravuga Iti: Tureme 

umuntu, agire ishusho yacu, ase natwe..." 

Ubutumwa bwiza bwa Yohana burushaho 

kubisobanura. 



tiibere 1v 
Jam bo; 
j;inihn uw,., 
yuhoranyc 

n" lin.niJ. 

kandi Jambo 
" Imana. 




ibiniu 
byose ni w e 
wabiremyjr^ 
ndclse m 
byiiremwc 
byose i i 1...1 : hi 
kimive kita- 



(Isomo ku mashusho 3: Yohana 1:1-3) 

''Mbere na mbere hariho Jambo; Jambo uwo yahoranye 

n' Imana, kandi Jambo yari Imana. 



Uwo yahoranye n' Imana mbere na mbere. 



Ibintu byose ni we wabiremye; ndetse mu byaremwe 
byose nta na kimwe kitaremwe na we." 




(Isomo ku mashusho 2: Yohana 1:14) 

Jambo uwo yabaye umuntu, abana natwe, tubona 

ubwiza bwe 



busa n' ubw' Umwana w' ikinege wa Se yuzuye ubuntu 
n' ukuri". Yohana 1:14. 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 



2. Iniciiui MMU \\ \ 



3. Ijimjki l-MWUKA WLRA 




^flHEFESOIJS 

...tby' uhwim 
blkvvMye 
kugcHitiu. iirihw 
bwahishwe 
ii 1 Imana yaiemye 
byusu niuri Vcsu 
Kristo uhcreyc 
kcra kost. 



98 




100 



I ~_^ 


1 


P| II ) I LM.SIIH 




I pfl fill! JiitM'.i 

i ;. L 1 1 1 1 ■ j 1 1 - ! mt 

cyawe, 

Ugahaza 

fcwifuza 

■CW' i 1 1 ■! ii.s ! it ' 

byose. 


1 




101 


^" 




^, 


I X 


^. ^M 


ill 


v mm 


>>■ 



Bibiliya ivuga ku byo tuzi ku izina ry' Ubumana: 
Imana Data, Imana Umwana, n' Imana Umwuka Wera. 
Ubumana bugizwe n' abanyabuzima batatu, bose 
batekereza kimwe, nyamara bose baratandukanye. 

Yesu Yafatanije n' Imana Data mu kurema ibintu byose. 



102 



(Isomo: Abefeso 3:9) 

"iby'ubwiru bikwiriye kugenda, aribwo bwahishwe 

n' Imana yaremye byose muri Yesu Kristo uhereye kera 

kose." 

Impano yose nziza kandi itunganye umuntu yigeze 

agira cyangwa azigera atunga ayikesha Rurema Ugenera 

mwene muntu imigisha yose ibaho. 

Imana ntiyaremye umuntu ku ishusho yayo gusa, ngo 
Inamuhe gusa isi nziza yo guturamo, ahubwo 
Inashishikazwa n' ibyo umuntu akenera. 



(Isomo: Zaburi 145:15, 16) 

"Amaso y' ibintu byose aragutegereza, nawe 

ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. 



Upfumbatur' igipfunsi cyawe, 
Ugahaza kwifuza kw' ibibaho byose. 
Zaburi 145:15,16. 



Reka dusuzumire hamwe bumwe mu buryo Imana 
Ikoresha yita ku bukene bw' ibiremwa byayo. Dufate 
urugero ku mazi unywa. Yabayeho mbere ya za nyubako 
kizibose zo mu Egiputa - amazi anganya imyaka 
y' ubukuru n' udusozi. 



w 

o 
> 

> 

s 
** 

w 
n 

g 

o 

cl 
Cd 
cl 

a 
as 

N 



15 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




103 




105 




106 




107 



Amazi ashobora kwanduzwa n' imiti iva mu nganda 
cyangwa ibisigazwa by' imyanda iva mu ngo ; ariko 
azamurwa n' izuba akayoyokera mu kirere, 



akongera agahinduka amazi meza ashobora kongera 
gukomeza gukoreshwa, agakwirakwizwa hose 
n' imvura, ikime, cyangwa urubura. Mbega uburyo 
butangaje bw' imikorere y' amazi Imana Yashyizeho! 

Kandi hari ho imbaraga ikomeye y' Imana ibyara ingufu 
z'amashanyarazi iboneka ku ijuru - izuba! 
Bitekerezeho gato: 



Izuba riramutse ryiyongereyeho gato mu bunini 
cyangwa se rikegera ku isi ho gato, amazi mu nyanja 
yabira akarenga inkombe. 



Izuba riramutse ribaye ritoya ho gato cyangwa se 

rikigira hirya ho gato y' isi, iki kirere cyacu cyakonja 

kikaba ubutita. Haramutse hari igihindutse kw izuba, 

nta buzima bwaba ku isi. 

Kurema ibintu byose, si cyo Imana yakoze cyonyine, 

ahubwo Ikomeza kubibumbatira byose! 

Umwuka duhumeka ni impano y' Imana: Bibiliya igira 

iti, 



mt i kutiuko 
kwc tibtigingcj 
h\\' iki/initi 




(Isomo: Yobu 12:10) 

" Ni we ufite mu kuboko kwe ubugingo bw' ikizima 

cyose, 

N' umwuka w' umuntu wese". 

Yobu 12:10 

Imana Yahanze ibibaho byose,kandi Imenya urugero 
nyarwo rw' umwuka duhumeka wo kubeshaho 
ubuzima n' amagara ku isi. 



109 



16 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 



Yamenye urugero nyarwo rw' imyuka dukenera ngo 
duhumeke (nitorojeni, Okisijeni, Arigoni na Okiside ya 
kariboni) yose yivangira mu kirere. Mu by' ukuri, ibyo 
ntibyapfuye kwizana! 




110 



are *je&- f&&*i&& 





Cyangwa 
uvugaite 
ii isi. na yo 
fyakwiglsha; 
Kandi .tin, Mi - 
yo mu cyaoja 
azakubwlra.'" 1 



Uko nta herezo ririho ry' ibitangaza muri iyi si yacu 
itugaragarira n' amaso - ni nako nta herezo ku buryo 
Imana Yita ku byo Yaremye. 

Tekereza, imyimukire y' inyoni ni umwe mu mikino 
buhanga yo mu buzima bwa kamere. 

Wasobanura ute uko inyoni ipima uburemere bungana 
urwara ishobora kuguruka ibirometero ibihumbi 
idahagarara ijya aho itigeze ibona? 



Wasobanura ute uko in" zibona utugezi zavukiyemo 

kandi ari kure kuri za kirometero zirenze 1900 mu 

nyanja zidasoma i karita ndanganzira? 

Zamenye zite igihe zigomba kugendera n' aho zigomba 

kujya? 

Ninde wigishije inzuki gukora ibinyagu bikoranywe 
ubuhanga butangaje kandi zifite ubwonko butangana 
n'umutwe w'igikwasi? 

Ni nde nkomoko y' ubwo bugenge bwose? Yobu 
atubwira ati: 

(Isomo ku mashusho 3: Yobu 12: 7-9) 

"Nuko ubaze inyamaswa; na zo zizakwigisha; 

N' inyoni zo mu kirere, na zo zizagusobanurira: 



Cyangwa uvugane n' isi, na yo izakwigisha; Kandi 
amah" yo mu nyanja azakubwira. 



© 
> 

> 

s 
** 

$ 

w 
n 

> 

as 

CI 

> 

o 

cl 
Cd 
cl 

a 
as 

N 



116 



17 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




117 



Muri ibyo byose n' ikihe kitazi 

Ko ukuboko k' Uwiteka ari ko kwakoze ibyo byose? 

Yobu 12:7-9. 

Nibyo, Imana Yabiremye byose! 

Mu by' ukuri, inshingano n' amahirwe yacu byo 

gusenga Imana bishingiye ku mpamvu z' uko ari 

Umuremyi wacu kandi ibintu byose akaba ari Yo 

bikesha ukubaho. 



Mu men ye 
yuko Uwjicka 



waturemycj 

I: .11 ■■■> I ■ ! u i : a 



(Isomo ku mashusho 2: Zaburi 100:3) 
"Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana: 
Ni we waturemye, natwe turi abe; 



uhwokn bwc, , 

i iii. i 1 1 1 i . . i j i.i / 

/a mu 

i/y.uiy.i rye. ■£ 



■-£33 



119 



Yewe Mwoir 
Uwitekal ' 
Dore f ni wo\ve 
waremesheje 
tjnrii n' isi 
ulnibasha bwawe 
bukomeye n' ukuboko 
kwawe kurambuyc; 



120 




122 




Tur' ubwoko bwe, tur' intama zo mu cyanya eye." 

Zaburi 100:3 

Imana Izi ibyo dukeneye, kandi Ifite ubushobozi bwo 

kubitanga. 

(Isomo ku mashusho 2: Yeremiya 32:17) 
Yeremiya ati: Yewe Mwami Uwiteka! Dore, ni wowe 
waremesheje ijuru n' isi ububasha bwawe bukomeye 
n' ukuboko kwawe kurambuye; 

Nta kintu na kimwe kikunanira." 



Mbese ntiwumva ugize amahoro y' umutima kumenya 

ko Imana Ishobora gukora ibintu byose bibaho no mu 

buzima bwawe bwite? 

Nta kibazo kiba gito kitakwerekwa Imana y' amasi. 

Imana Izi byose - kandi Ibimenya byose mbere yuko 

biba. 

(Isomo ku mashusho 2: Yesaya 46:9) 

Iravuga iti "...Ni jye Mana; nta indi duhwanye. 



123 



18 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 



W&SJTM 46:10..' 

Mpt i ra 

tint iicin^J] irrj 

nkavuga 

Iherezo, mpei a 

no inn hi he hi, a 

kera nkavuga 

fbilarakorwa... 



Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu 
bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa." 
Yesaya 46:10 



124 




128 



■ \, Hi;: ■.-.., u i s-'.iv.i ■■!■■, 

cyangwa abaicgcj 
cyanRwa aljafilP*.. 



fcauwita^B ..' 



Mbega amahoro n' icyizere dushobora kugira mu gihe 
tuzi ko nta kintu gishobora kutubaho cyakomerera 
Imana ngo Inanirwe kutwitaho! Ariko ikiruta byose, 



(Isomo: lYohana 4:8) 
" Imana ni urukundo." 
Yesu Aravuga Ati: 



(Isomo: Yohana 16:27) 

" kuko Data na we Abakunda ubwe..." 



129 



(Videwo y' amasegonda 10) Mbese utangazwa nuko 

Imana Ishobora byose Yaremye kandi Ikabumbatira 

ibintu bya rutura byo ku isi yose ko nawe yaba 

Ikwitayeho? 

Biratangaje cyane gutumbirira imbaraga z' Imana 

zitagira akagero, ubwenge bwayo bwimbitse, 

n' ubushobozi bwayo bwo kubera hose icyarimwe. 

Ariko urukundo rwo, dushobora kurusobanukirwa. 

Kandi, nta kintu na kimwe ku isi cyashobora 

kudutandukanya n' urukundo rw' Imana! 

(Isomo ku mashusho 4: Abaroma 8:38, 39) 
" kuko mmenye neza yuko naho rwaba urupfu, cyangwa 
ubugingo, cyangwa abamalayika, cyangwa abategeka, 
cyangwa abafite ubushobozi, 

cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, 



w 
o 

> 

> 

s 
** 

$ 

w 
n 

> 

CI 

> 

© 

W 

d 
s 

as 

N 



130 



19 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 



A 



n uiufcuiutorw] 


1 






131 


J£ABAnOMAB:39 

rurf muri 
turislu Y#su 




llrtmami wacu. 


fJ 




132 


^^F" 1 A 






■V*. *' ^"" \_ 







133 



v •■ ■• 



VfDEMIVA3l-^ J 

Nl ukuri 
^£- f ridgukuii/i? 
j urukundu 

r ■ i. I ■ ': i .. : . ■ ! « : i . 



cyangwa uburebure bw' igihagararo, cyangwa 
uburebure bw' ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe 
cyose, bitazabasha kudutandukanya n' urukundo 
rw' Imana 

ruri muri Kristo Yesu Umwami wacu." 
Abaroma 8:38, 39. 



Imana Idukunda iyo turi abo gukundwa - n' iyo tutari 

abo gukundwa. Ibyo murabyumva? 

Idukunda turi abirabura cyangwa abazungu, abagabo 

cyangwa abagore, dufite uburanga, cyangwa dusa nabi. 

Nta wundi wundi umeze atyo! 

Ariko icy' ingenzi kuruta ibindi, Idukunda by' iteka! 

(Isomo: Yeremiya 31:3) 

"Ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho." 



134 



HLBUfil ID 0.5 J 



imh.sh.i/i * 
?Sl I. i I n m . || ii ' 
ilt'kii 



135 




(Isomo: Zaburi 100:5) 

Dawidi yaranditse ati: "Kuko Uwiteka ari mwiza, 
imbabazi ze zihoraho iteka ryose." Zaburi 100:5. 
Imana ntidukuraho amaboko na rimwe! Ibana natwe 
buri mwanya wose turiho kandi ntizigera Iduhana! 
Kandi haramutse hakiri ugushidikanya runaka mu 
bitekerezo byacu kubyerekeye urukundo rwayo, Imana 
ibidusobanurira mu buryo bworoshye dushobora 
kumva tutarushye. 

"Isomo ku mashusho 3: Yesaya 49:15,16) 

" Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, 

ntababarire uwo yibyariye? 



Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko jye 
sinzakwibagirwa. 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




138 




139 






142 




Dore nguciye mu biganza byanjye nk' uca imanzi..." 
Yesaya 49:16. 



Imana Yagerageje kwerekana urukundo Ifitiye umuntu, 
ariko amagambo n' ubutumwa bwoherejwe 
n' abahanuzi n' abamalayika ntibyahagije. 
Ntitwabwakiriye. 

Hanyuma Imana Yohereza Umwana wayo. Yesu yari 
uguhishurwa kuzuye k' ubumana n' ingeso za Se. 



(Isomo: Yohana 14:9) 

Yesu ati, "Umbonye, aba abonye Data." 



144 



Niba koko dushaka kumenya uko Imana Iri, nicyo 

Idutekerezaho, dukwiriye kwiga iby' ubuzima bwa 

Yesu. 

Yafashe kamere yacu, ngo amenye ibyo dukeneye. 

Yabwirije inkuru nziza y' agakiza ku bakene. 

Yakijije abo imitima imenetse kandi ahumura impumyi. 

Yagaburiye abashonje kandi Asangira n' abamwakiriye 
i wabo. Yabababariye ibyaha maze Abaha ibyiringiro 
by' ahazaza. 



Mu maso he habaye aha mbere benshi babonye. 

Ijwi rye ryabaye irya mbere benshi bumvise. 

Yamamaje ubuzima n' umunezero hose mu midugudu 

no mu mijyi aho yagendagenze. 

Yabayeho bwa buzima bwigomwa bushyira abandi 

imbere. 



© 

> 

> 

** 

w 
n 

> 

CI 

> 

o 

cl 
w 

a 

as 

N 



21 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




Brpmin 3:i* ) 




145 


Kuko Ijnana 






yakun/e 


i* 




abari mu 




isi cyane, 


9 


f 


byatumye 


t 


I 


Lliin^a I iinwiiiia 


[ 




wayo W ikinngiv 









146 






! if DHAKA 3.1 & ,.' 




kugira iij-.D 




umwizera 




wese 


^^ 


atarimbukai; 


ahubwo aliabwe 


1 ^ 


ubuglngo 


H 


buht^ralitj. 





147 




149 




150 



Iyo turebye isoni, ibitutsi, no gucishwa bugufi Yagiriwe, 
urupf u rwe i Nyabihanga nuko umutima we 
wamenetse, nibwo dutangira gusobanukirwa gahoro 
iby' urukundo Imana Ikunda abana bayo. 

(Isomo: Yohana 3:16) 

"Kuko Imana yakunze abari mw isi cyane, byatumye 

itanga Umwana wayo W ikinege, 



kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe 
ubugingo buhoraho." 
Yohana 3:16. 



Iyi Mana y' ibiriho byose ni Iyihe? 

Ni Umuremyi Rubasha. 

Ni Yo Itanga Itaziganije. 

Ni umuhanzi birenze ubwenge 

Ni Imana y' urukundo. 

Kera cyane habayeho umuhungu wagize impanuka 
ikomeye. Bamwihutana ku bitaro amerewe nabi cyane. 
Uwo muhungu yari akeneye ako kanya kongererwa 
amaraso ariko habura uyamuha. Ise yari ahuje nawe 
ubwoko bw' amaraso yahise yemera kuyamuha. 
Muganga atangira kuvoma amaraso mu kuboko kwa se 
W umwana ahita ayinjiza mu mubiri w' umwana. Uko 
amaraso yavaga mu kuboko kwa se yinjira mu mubiri 
w'umwana, uwo mubyeyi arararama abwirana muganga 
ikiniga ati " Dogiteri, niba ari ngombwa yavome yose. 
Ndifuza guha umuhungu wanjye amaraso yanjye yose." 

Data wo mu ijuru Yarebye isi Yaremye Abona 
yarazimiriye mu byaha. Ubwo yatangaga Umwana 
wayo, Imana Yarekuye byose uko byakabaye ibyo ijuru 
ryashoboraga gutanga. 

Yesu Yagize ati, Data, niba Ubishaka, bifate byose. Fata 
buri gitonyanga cy' amaraso yanjye ukize umuhungu 
wanjye, ukize umukobwa wanjye, ukize inshuti 
yanjye." 



22 



4 - Kubwo Amahirwe cyangwa kubwo Ubuhanzi? 




Wakwirengagiza ute urukundo rumeze rutyo? 
Imana Ishobora byose y' urukundo Yarakuremye. 
Ubwo mwene-muntu yacumuraga, Imana Yatanze 
ibyayo byose ku bwawe. Ufite agaciro ku Mana. 
Igukunda urukundo rutangaje. 
Ubwo tugiye guhombeka amaso dusenga kuri uyu 
mugoroba, wakunda kuzamura ukuboko kwawe ugira 
uti, "Nyagasani, nugururiye umutima wanjye urukundo 
rwawe. Ndagushimira ko wandemye ukananshungura. 
Ubu nkweguriye ubugingo bwanjye." 



w 
o 

> 
> 

w 
n 

g 

o 

cl 
Cd 
cl 

a 
> 

z! 
N 



23 



5 - AMABANGA Y' IMIZINGO V IBITABO BYA KERA 




Icyo Ibyo Bikubwiye Ubu 



Mu myaka yashize, uwitwa Bwana Marsh (Soma 
Marshi) yamenye ko nyirasenge yapfuye kandi akaba 
yarashyirishije Marshi mu bazaragw' umutungo we. 
Muri icyo cyifuzo Nyirasenge yari yarasize yanditse 
ngo: "Ku wo nkunda cyane Stiveni Marshi, nkuraze 
Bibiliya y' umuryango wanjye n' ibiyirimo byose, 
hamwe n' ibisigaye by' umutungo wanjye/' 
Nuko, imyenda yose imaze kwishyurwa, hari hasigaye 
gusa utudolari amagana tuvuye mu mutungo usigaye. 
Mu gihe gito ayo mafaranga yose yarayoyotse, nuko 
Bwana Marshi abona asigaranye gusa igitabo cya 
Bibiliya cy' umuryango, nacyo yagiye aterera mu 
gisanduku cy' ibintu bishaje. 
Ubwo yafataga ikiruhuko cy' izabukuru, Sitiveni 
Marshi yabeshwagaho n' agashahara gake bagena 
k' izabukuru. Amara nibura imyaka 30 abaho butindi. 



VI 

> 

> 

as 

CI 

> 

§? 

*-* 

N 

** 

as 

© 



w 

** 
H 
> 

o 
w 

> 

w 



5 - AMABANGA Y f IMIZINGO Y f IBITABO BYA KERA 





(Videwo: amasegonda 9). Hanyuma akabakabye muri za 

mirongo cyenda (90), afata icyemezo cyo kwimuka ajya 

kuba kwa muhungu we. Ubwo yafataga utwangushye, 

yakubitanye na Bibiliya ya nyirasenge atangira 

kurambura impapuro zayo. Bwana Marshi agiye 

kubona abon' aguye ku inoti za Banki zitatanije mu 

mpapuro za ya Bibiliya. Arabara arenza ibihumbi 

bitanu by' amakashi y' amadolari, ayo akaba yari 

akayabo k' amadorari muri icyo gihe. 

Umugabo wabayeho mubukene kandi yari kuba 

yarabayeho adamaraye. 

Ubutunzi bwari ku mitwe y' intoki ze neza neza mu 

ijambo ry' Imana. 

Mbese aho natwe ntibijya bitubaho ko tugira ubutunzi 

butangaje ku mitwe y' intoki tutabizi? 

Hari za miliyoni z' abantu zizera ko Bibiliya ar' igitabo 

cy' akataraboneka kigeze kwandikwa. 

Bemera ko Bibiliya yahumetswe n' Imana kandi ikaba 

irimo amabwirizwa y' ukunt' umuntu yabon' ubugingo 

buhoraho. 

Abantu bo mu mahanga yose, bo mu ndimi zose, 

n' amoko yose bamaze kwemer' ijambo ry' Imana ko ari 

ijambo ry' agaciro gakomeye rihindura ubuzima. 

Abandi bantu bafit' ihinyu rikomeye cyane. Baryibaza 

ho ibibazo byinshi. 

None se bite iby' igitabo kigurishwa kurusha ibindi ku 

isi-Bibiliya yera? Mbese ishobora kwizerwa? Ese ivuga 

ukuri? Ntiyibeshya? 

Abantu bamwe bavuga ko ushobora kwizera Bibiliya 

nta gushidikanya na guke uyifite ho. Abandi bakavuga 

bati ntushobora. 

Ni nde uri mu kuri? 



5 - Amabanga y' Imizingo y' Ibitabo bya Kera 






Igisubizo ni ingirakamaro kuko niba Bibiliya ARI 
ukuri, uyizera utayizera bikubera inzira y' ubugingo 
cyangwa iy' urupfu! 

Niba Bibiliya ari ukuri, iherezo ryawe ryose iteka 
rishingiye ku kuba uyizera kandi ukayemera. 
Icyo wizera cyerekeranye na Bibiliya ni cyo kizana 
itandukaniro mu byo wizera ku birebana n' Imana. 
Hari ahantu hamwe gusa ushobora kumenya ishusho 
nyayo y' Imana, kandi aho ni muri Bibiliya. Mu 
by'ukuri, iyo niyo mpamvu twahawe Bibiliya. 

Itubwira iby'Imana Itagaragara dushobora kumenya 
gusa dusomye ubutumwa Yatwoherereje Ibunyujije Mu 
bahanuzi bayo no mu Mwana wayo waje kutwiyereka. 



Reka turebere hamwe iby' iki gitabo gikomeye, Bibiliya, 
cyitwa Ijambo ry' Imana maze turebe niba dushobora 
kubona ibyemeza niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri, 
niba ishobora kwizerwa cyangwa se itari iyo kwizerwa. 

(Videwo: amasegonda 6) Bibiliya ntabwo ari igitabo 
kimwe gusa, ahubwo igizwe n' ibitabo byinshi 
bikusanyirijwe imbere y' 

igifuniko kimwe. Bibiliya igizwe n' ibitabo 66 
byanditswe mu bihe bitandukanye byanditswe 
n' abantu batandukanye mu gihe cy' imyaka 1600. 
Isezerano rya kera rigizwe n' ibitabo 39 n' ibitabo 27 mu 
Isezerano rishya. 

Abantu 45 batandukanye banditse ibi bitabo, nyamara 
tubasangamo uguhuza gutangaje gushobora gusa 
gusobanurwa nuko bavomye ku isoko imwe. Habaye 
kutavuguruzanya kw' inyandiko bona nubwo han" 
y' abanditsi b'ibi bitabo batigeze na rimwe bamenyana. 

Bakoraga imirimo itandukanye. Bamwe bari abarobyi, 
abandi ari abashumba, abandi ari abami, abandi ari 
abategetsi, abandi ari abahinzi, abandi ari ababwiriza, 
abandi ari abakozi ba leta, abandi ari abaganga- abantu 
bo mu nzego zose z'ubuzima. 



VI 

> 

> 
> 

as 

CI 

> 

§? 

N 

** 

as 
o 
o 

5? 

** 

H 
> 

o 
w 

> 

w 



5 - AMABANGA Y f IMIZINGO Y f IBITABO BYA KERA 










(Videwo: amasegonda 13) Nyamara hari ubumwe 
nyabwo, n'injyana hagati y'ibitabo banditse. Ni 
igitangaza rwose! 

Uku guhuza gushobora gusobanurwa gusa no kwemera 
ko Imana Yaduhaye iki gitabo kugira ngo Ishobore 
kutugezeho ubushake Idufitiye. 

(Isomo: 2 Petero 1:21) 

Petero yaranditse: ati: " kuko ari nta buhanuzi 

bwazanywe n' ubushake bw' umuntu, ahubwo abantu 

b' Imana bavugaga ibyavaga ku Mana, bashorewe 

n' Umwuka Wera." 

2 Petero 1:21. 

(Isomo: 2 Timoteo 3:16-17) 

Intumwa Paulo yanditse iti " Ibyanditswe byose 
byahumetswe n' Imana, kandi bigira umumaro wo 
kwigisha umuntu, 

kumwemeza ibyaha bye, no ku mutunganya, no 
kumuhanira gukiranuka, 



kugira ngo umuntu w' Imana abe ashyitse afite 
ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose." 
2 Timoteo 3:16-17 

Impamvu Imana yahisemo ubu buryo bw' itumanaho - 
Ivuganira natwe mu buryo bwanditse - nuko 
umuyoboro wayihuzaga n' umuntu wari umaze gucibwa 
n' icyaha. 

Igihe Imana Yagendagendanaga n' umuntu mu murima 
wa Edeni, icyo gihe ntabwo hari hakenewe umuhanuzi 
wagombaga kumenyesha ibyo Imana Yashakaga ko 
umuntu amenya. 

Igihe Adamu yacumuraga, yihishe Imana kubera 
ubwoba n' umutima wamuregaga icyaha yakoze. 
Igihe Imana Yamubazaga aho ari, Adamu yarashubije 
ati: 



5 - Amabanga y' Imizingo y' Ibitabo bya Kera 









(Isomo: Itangiriro 3:10) 

"...Numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa 

n' uko nambaye ubusa, ndihisha." 

Itangiriro 3:10. 

Ibyo kuvugana n' Imana amaso ku maso byarangiriye 
aho. Imana Ihitamo kuduhishurira ibyo Yashakaga ko 
tumenya Ibinyujije mu bahanuzi, nyuma Iza no 
kubinyuza mu Mwana wayo. 

(Isomo: Amosi 3:7) 

"N' ukuri, Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje 

guhishurira abagaragu bayo b' abahanuzi ibihishwe 

byayo." 

Amosi 3:7 

Imana Yahumekeye muri Mose yandika igitabo cya 
Yobu, hamwe n' ibitabo bitanu bibanza by' Isezerano 
rya Kera, ari byo byitwa "Amategeko". Ibi byabaye 
ahagana mu mwaka w' 1500 mbere y' ivuka rya Yesu. 

Muri icyo gihe, Isirayeli yari yarahindutse ubwoko 
bukomeye bugizwe na miliyoni nyinshi z' abantu, 
kandi Imana Yashakaga kumenyekanisha ugushaka 
kwayo binyuze mu buryo bwanditse. 
Iki cyari igihe inyandiko z' inyuguti zari zikivumburwa 
zisimbuy' ubundi bwoko bw' inyandiko yari yihariwe 
n' Abanyegiputa bitaga hieroglyphics (Soma 
Iyerogilifiks). 

Abantu bashoboraga gusoma amategeko cumi Imana 
Yandikishije intoki zayo bwite, bakanasoma igitabo 
cy' amategeko y' Imana Mose yanditse. 



VI 

> 

> 
> 

as 
> 

N 

)-* 

as 
o 
o 

5? 
** 

H 
> 

o 
w 

> 

w 



5 - AMABANGA Y f IMIZINGO Y f IBITABO BYA KERA 





Nyamara hari ikibazo: Ese Bibiliya iracyavug' ukuri 

kandi yaba ikiri iyo kwishingikirizaho nkuko yari iri 

mu gihe Imana Yayitangaga? 

Kugeza muw' 1947, inyandiko za mbere dufite 

z' Isezerano rya Kera zar' izahagana mu mwaka wa 900 

nyuma y' ivuka rya Kristo. 

Umuzingo w' igitabo cya Yesaya wabonetse wari uwa 

kera muw' 125 mbere y' ivuka rya Kristo. 

Uwo muzingo wari waragiye uhora wandukurwa mu 

gihe cy' imyaka igihumbi mbere yuko inyandiko ya 

kera yandikishijwe intoki iboneka. 

Uwo muzingo wari urimo Igitabo cyose cya Yesaya. 



uiilurniiimssiL-iurtirmjrwa. 



N> Limn y' Imyukd igiiiuirthi 

LibLiufiuvs buhererekanywa, 
mu gko kiinvvv cy' amsigiimbr) 

1&6 hitrimo iiaiutoo riniut' 



26 



Umunyacyubahiro Ferederiko Kenyon, umwe muri ba 
bahanga kabuhariwe akaba na Perezida w' ishuli 
ry' Abongereza ryita ku bushakashatsi bw' ibyabayeho 
kera agira ati: "Nyuma y' imyaka igihumbi ubutumwa 
buhererekanywa, mu gice kimwe cy' amagambo 166 
kirimo ijambo rimwe gusa rigizwe n' inyuguti eshatu 
rikigibwaho impaka, 



itiiniiriiyiimsaiMLiitMizuriw! 



r ;iiisi.:hii-s Cyanc i i :■■:!-..■ I > i'.;n 

bw' ■-!■•■- 1 -.-. . ■ ■ (flyavuzwe n« 

Nyirlcyubuhiro rerederiko 
kertyntr 




IblhaiFiya uitiabn autrwurwa , 




kandi iryo jambo nta nub wo rihindura cyane 
ubusobanuro bw' ubutumwa!" 



Nyiricyubahiro Ferederiko Kenyon agira ati: 



"Umukristo ashobora gufata Bibiliya yose mu ntoki 
akavuga nta bwoba cyangwa gushidikanya ko mu 
biganza bye afashe igitabo cy' ukuri kw' ijambo 
ry' Imana, 

igitabo cyarambye ibinyejana, ab' igihe kimwe 
bakagihererekanya nab' ikindi gihe gikurikiyeho nta 
kintu kigaragara gitakaye." 



5 - AMABANGA Y' IMIZINGO V IBITABO BYA KERA 




'-W I ■ j 




'rrmiiiiiir 1 1 1 1 1 1 

33 






Nyakubahwa Kenyon yavuze ibi amaze igihe mu 
buzima bwe agenzura ibihamya by' ukuntu Bibiliya 
yagiye ihererekanwa n' ingaruka iryo herekanya ryagize 
ku butumwa buri muri icyo Gitabo. 

Abajora Bibiliya bo mu kinyejana cyashize babonye ko 
hari impamvu nyinshi zo gushidikanya ibya Bibiliya, 
nyamara ibyinshi mu byo bayinengaho byataye agaciro 
kubwo ubushakashatsi bw' abacukumbura ibya kera ( 
archeologist). 

Kugeza mu kinyejana cya 19, hari hazwi bike ku 
byerekeye ibyabaye kera, uretse kumenya gusa ibyo 
Bibiliya yabivugagaho. 



Amateka ya kera yasaga n' ahishe igihe cyose inyuma 
y' inyandiko y' amashusho adasanzwe yandikirwaga 
muri Egiputa bitaga hieroglyphics (Soma Iyeroglifiks). 
Nta numwe muri Egiputa cyangwa ku isi hose 
washoboraga kumenya icyo ayo mashusho asobanuye. 

Nuko mu mwaka w' i 1798, Napolewo yayoboye igitero 

cya gisilikari muri Egiputa. 

Napolewo n' abasilikari be ibihumbi 38 (38.000) bitwaza 

abahanzi amajana, abazobereye mu ndimi, 

n' abashakashatsi bo kubafasha gusobanukirwa neza 

n' amateka y' icyo gihugu kitari kizwiho byinshi. 

Aho banyuraga hose babonaga ibisigazwa bya kera, 
inyandiko zidasomeka, ibibare bitatse, n' insika 
z' insengero. 

Napolewo n' abashakashatsi be bagendaga bibaza 
ubutumwa bw' amabanga izo nyandiko z' amashusho 
zari zihishe. 

Hashize umwaka umwe, ubwo hari muw' i 1799, nibwo 
ubuvumbuzi budasubirwaho bw' ingenzi mu bintu bya 
kera butigeze bugerwaho mbere bwagezweho. 



VI 

> 

> 
> 

> 

§? 

N 

** 

as 
o 

o 

** 
H 
> 

W 
O 

w 
> 

w 



5 - AMABANGA Y f IMIZINGO Y f IBITABO BYA KERA 






Umwe mu basoda ba Napolewo yataburuye ibuye ryaje 
kwitwa ibuye Rosetta ( Soma Rozeta Sitone), ibuye 
ry' umukara mu burebure ripima centimetero 122, na 
centimetero 76 mu bugari, ibuye ryatwikuruye 
amayobera y' inyandiko icoye nk' ishusho maze 
rihishura amabanga yari yarahishwe mu binyejana 
byinshi. 

Iryo buye Rozeta ubu ribitswe mu nzu ndangamuco 
y' Ubwongereza. 



Iki gitare cyavumbuwe hafi y' umugi wa Rozeta, cyari 
cyanditseho itegeko rya kera mu nyandiko y' uburyo 
butatu: 



Iyeroglifik ( inyandiko z' amashusho), ikinyegiputa 

demotiki, no mu Kigiriki. 

Birumvikana ko abahanga bashoboraga gusa 

gusobanura inyandiko yo mu Kigiriki ariko 

iby' inyandiko z' amashusho aribyo iyeroglifiki byari 

ibindi bindi. 

Nyamara nyuma y' imyaka 20, ubwo hari muw' i 1822, 
umusore w' intiti w' umufaransa witwa Yohana 
Fransisiko Champollion yatangaje isi yose asobanura 
iyo nyandiko y' amashusho y' amayobera yari 
yaranditswe ku ibuye Rozeta. 

Nguko uko ubutunzi bwinshi bwo muri Egiputa yo 
hambere bwafunguriwe abasomyi b' amahanga yo ku 
isi. 



Icy' ingenzi kurushaho ariko, nuko amateka ya kera ya 
Egiputa yari yaribagiranye kuva kera, ubu ashimangira 
Ibyanditswe Byera. 

Amabuye yararanguruye cyane yerekana ko ibyo 
Bibiliya yavuze ari ukuri! 



5 - Amabanga y' Imizingo y' Ibitabo bya Kera 






Uko ubushakashatsi mu bya kera bukomeza kwimba 
hasi bushakashaka, niko bugenda bubona ibimenyetso 
byemeza ko amateka ya Bibiliya ajyanye n' amateka 
yagiye yandikwa ku mibereho y' abakera. 

Ibiherutse kuvumburwa ahitwa i Tell Marduk 
byatangaje abakora ubushakashatsi ku bitaburwa mu 
butaka . 

Uyu mujyi witwaga Ebla (Soma Ebula) wo mu gihugu 
cya Siriya - kandi ukaba warigeze gukungahara mu 
butunzi, wari utuwe n' abaturage bagera ku bihumbi 
maganatatu (300.000). 

Kuva imizingo yo ku nyanja itukura yavumburwa, nta 
nkuru abashakashatsi bo muri urwo rwego bahugukiye 
bashishikariye nk' iyo. Ibyo ariko birushijeho gusamaza 
abiga Bibiliya. 

Mu ishuri ry' abanditsi riri mu mudugudu W ibwami 
habonetse ibisate by' ibumba n' utubaru bisa 
n' ibyaranditswe nibura imyaka 2300 mbere ya Kristo. 
Ubuvumbuzi bw' ibyabitswe ku butegetsi bwa katanga 
kambere ku isi, bwanditse mbere y' ikinyejana 
byerekeye ku bwami bwa Ebla. 

Abakataje mu mateka bibajije niba mu gihe cya Mose 
Abaheburayo barateje imbere umwuga wo kwandika. 
Nta bihamya byo mu mateka byari byakaboneka kugeza 
mu kinyejanacya 19. 

Nyamara ibyo bisate bya Ebla n'ibindi byabonetse 

byerekana ibyabayeho kera cyane mbere y'igihe cya 

Mose. 

Mu by' ukuri, abashakashatsi mu bya kera bavumbuye 

amazu abika ibitabo byabayeho ibinyejana mbere ya 

Mose. 



VI 

> 

> 

> 

as 
> 

§? 

** 

N 

** 

as 
o 
o 

w 

** 
H 
> 

w 
o 

w 
> 



5 - AMABANGA Y f IMIZINGO Y f IBITABO BYA KERA 





Ibisate bya Ebla bivuga iby' amateka yo kurema 
n' iby' umwuzure. 

Ibindi bivugwa ni amazina n' ahantu byombi bigiye 
bihura n' ibyo dusoma muri Bibiliya nka: Esawu, 
Aburahamu, Isirayeli, Sinayi, ndetse na Yerusalemu. 

Igitangaje ariko cyane ni ahavugwa "imijyi ibiri 

y' icy aha"- Sodoma na Gomora. 

Mbere y' ivumburwa ry' ibi bisate, nta kintu na gito 

cyari kizwi mu mateka yibyavugwaga kuri iyi migi 

uretse ibyavugwaga na Bibiliya. 

Ibyo rero byatumaga bavuga ko iyo migi yari 

imihimbano. 

Ibitabo byinshi nyamara bizagomba kongera 
kwandikwa kuko ubu buvumbuzi bushimangira 
amazina y' ahantu henshi hariho icyo gihe. 



Abanditsi bamwe bazagomba kwemera ko igitabo 
cy' Itangiriro kirenze ibyo bavuga ko ari indirimbo 
z' abashumba n' imigani y' ibihimbano. Ubuvumbuzi 
bwa Ebla n' ahandi bwashimangiye amashirakinyoma 
kuri Bibiliya! 

(Isomo: Zaburi 119:160) 

Dawidi agira ati: "Indunduro y' ijambo ryawe ryose ni 

ukuri..." 

Zaburi 119:160. 

(Isomo: Yesaya 45:19) 

"...Jyewe Uwiteka mvuga ibyo gukiranuka, mbwiriza 

amagambo atunganye." 



10 



5 - AMABANGA Y' IMIZINGO V IBITABO BYA KERA 





Bavuga ko abapfuye batabara inkuru. Nyamara mu 
buryo runaka barazibara. 
Inkuru zitangaje kurusha impimbano. 
Amajyambere y' iby' abakera avugira mu mva zabo 
z' imikungugu, ashimangira yuko ijambo ry' Imana ari 
ukuri kandi ko ari iryo kwishingikirizwaho. 



Kugeza mu kinyejana cya 19, abahanga bamwe 

batekerezaga ko Umwamikazi Semiramis yubatse 

Babuloni. 

Nyamara muri Bibiliya Danieli yasubiye mu byo 

umwami Nebukadineza yavuze asa n' ugira ati, 




rtkanashyir.ilitt i/imi 
it' ubwanii bwanjye 
bw" iieka, 

Ikibaru cy-ibu— 
cya Nebitkfitt 




7" 



(Isomo: Danieli 4:30) 

"...Ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye. 
Danieli 4:30. 
Ni nde wari mu kuri? 



Mu mwaka w' 1899, Robert Koldewey yatangiye 
gucukumbura ibisigazwa bya kera bya Babuloni, 
ataburura ibihumbi n' ibihumbi by' amatafari ahiye 
yose ariho ikimenyetso cy' umwami Nebukadineza, 
yose yari akuwe ku nsika no ku nsengero z' uwo 
mudugudu! 

Ikibaru cy' ibuye cyanditse mu buryo bita 
kuneyiforume gicoyeho ibikorwa by' imena 
Nebukadineza yagezeho, cyataruwe n' abahanga mu 
byo kugenzura ibitaburano i Babuloni, 

Hari handitseho ngo "Ibikingizo bya Esagila na 
Babuloni nakomeje nkanashyiraho izina ry' ubwami 
bwanjye bw' iteka." 



(Isomo: Danieli 4:30) 

Bibiliya ivuga iby' umwirasi Nebukadineza avuga ngo, 

" Ngiyi Babuloni hakomeye, 



VI 

> 

> 

as 

CI 

> 

N 

© 

5? 
** 

H 
> 

o 
w 

> 

w 



11 




5 - AMABANGA Y f IMIZINGO Y f IBITABO BYA KERA 



niyubakiye ngo hab' umurwa wanjye nturaho, 
mpubakishije imbaraga z' amaboko yanjye, ngo 
hahesh' ubwami bwanjy' icyubahiro?" Danieli 4:30 



Icyapa cyanditse ku nzu the East India house ubu iri i 
Londres cyerekana imirongo itandatu y' ibyanditswe 
kuri Babuloni biyivuga ho kuba yari imishinga 
y' inyubakwa nini kabutindi ya Nebukadineza. 
Iki na none cyashimangiye Ijambo ry' Imana. 

Andi mayobera y 'amateka y' isi nuko atavuga 
Belushaza nk' umutegetsi w' i Babuloni. 
Bibiliya yavuze ibya Belushaza nk' umwami w' i 
Babuloni wiboneye ikiganza cyandikaga ku rusika 
rw' icyumba cy' ibirori. 

Byari ibihimbano gusa Danieli yitekerereje se? 
Reka da! 

Nabonidasi, umusimbura w' igihangange 
Nebukadineza, yasigiye Beluteshaza umuhungu we 
intebe ye y' ubwami mu gihe cy' imyaka icumi ubwo 
yari ari kure ahitwa i Tenia muri Arabiya. 

Ibisate by' amabuye abashakashatsi babonye bivuga ko 
ubutegetsi bwashyizwe mu maboko ya Belushaza, 
uwarazwe ingoma. 
Ibyari byanditswe ni ibi ngo: 

" Naho kuri Belushaza umuhungu wanjye ushyizwe 
hejuru, umwana nibyariye, watanze umutima we kuba 
aho gusengera ibigirwamana bikomeye, ntagahe icyaha 
urwaho; 

azahazwe no gushisha mu buzima bwe; kandi kubaha 
imana zikomeye kube mu mutima wa Belushaza 
umuhungu wanjye w' imfura natonesheje.." ~ Imana 
Irabwira Umuntu wo muri iki Gihe, urupapuro rw' 154. 




i* Ireinilrabwltfi 

■|'ii:n:i' •■■• mi-!'!!: 









70 



12 



5 - AMABANGA Y' IMIZINGO V IBITABO BYA KERA 





(.UHIQI T2^m 




^■t buniba 
■ igitabo. 
; ugiraumishe 




Bdmenyetsd 
kugeza iflihe 



71 



(Isomo: Danieli 12:4) 

Mbese ntibitangaje ko mu gice cya nyuma cya Danieli 
dusoma ngo: 

"Nuko Danieli, bumba igitabo, ugifatanishe 
ikimenyetso kugeza igihe cy' imperuka; 



hirya no 
hi lift; kancli 
ubweuge 
buxagwira. 



72 




JftSMAIS 9 } 


*\ 


. ..Ni jye 
Miitiii; 


mL 


duhwanyc. 


% 






^^r 



75 



Miu itaiighirij / 

1 1 !...!'•. 11:,.! 

ill-.-i ' v'u. rii in;. 

no mu uihe \->\ 
krni nkaviigaj 
ibftarakorwa ,.. 



benshi bazajarajara hirya no hino; kandi ubwenge 

buzagwira." 

Danieli 12:4 

Ubwenge ntibugomba kugwira gusa mu rwego 

rw' ubuhanga. 

Ubwenge bugomba kugwira no kubyerekeye 

ukugororoka kw' ijambo ry' Imana. 

Amatafari n' ibibindi, ibisate by' amabuye n' inyandiko 
z' intoki - byacukumbuwe n' abahanga bacukumbura 
ibyarenzweho n' ubutaka - byose biremeza ko ibyo 
Bibliya ivuga ari ukuri! 

Uretse ibyo rero, ikindi gihamya simusiga kigaragaza ko 
Bibiliya ari ijambo ryahumetswe n' Imana ni 
ukudasobwa mu gutangaza ibizaba. 



(Isomo: Yesaya 46: 9 -10) 

"...Ni jye Mana; nta indi duhwanye, 



Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu 
bine bya kera nkavuga ibitarakorwa..." 
Yesaya 46:9,10. 



VI 

> 

> 

as 

> 

§? 

N 

** 

as 

© 

5? 

** 

H 

o 




Yego, nkuko Imana Yeyura inyegano z' igihe, 
Ikatumenyesha ibyo mu gihe kizaza, Yereka isi ko 
Bibiliya atari igitabo gisanzwe, ahubwo ko ari Igitabo 
Cyayo. 



13 



5 - AMABANGA Y f IMIZINGO Y f IBITABO BYA KERA 



Mbere yuko Babuloni igera ku iherezo ry' ubushobozi 
n' icyubahiro byayo, Igitabo cy' Imana cyari 
cyarahanuye ukugwa kwayo: 











82 


Jmk 




* Ililni 

^ bvoliwitykj 
Hliwirj Kuro,, 
uwo yiiitikishiji 


/ ■ amavula. nza . , . 
kugirangD 
""flfii" t m mukingprlre 



83 



lldhindii-vu kuro / 



84 



(Isomo: Yesaya 13:19) 

"Kandi i Babuloni, ni ho cyubahiro cy' amahanga 

y' abami, ni ho bwiza bw' ubwibone bw' Abakaludaya, 



hazamera nkuko Imana yarimburag' i Sodoma n' i 

Gomora." 

Yesaya 13:19. 

Bibiliya ibivuga bitaraba ko hari imbaraga 

zizatembagaza iyi ngoma y' igihangange. 

(Isomo: Yeremiya 51:11) 

"Uwiteka yabyukije imitima y' abami b' Abamedi; 

kuko imigambi ye iri kuri Babuloni, ngo 

aharimbure..." 

Yeremiya 51:11. 

Izina ry' umuntu wagombaga kuyobora ingabo zo 
gutera Babuloni ryari ryarahanuwe imyaka 150 mbere 
yuko avuka, ndetse n' uburyo yari kubikoramo bwari 
bwarahanuwe. 



(Isomo: Yesaya 45:1) 

"Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije 

amavuta, nza... kugirango mukingurire inzugi..." 

Yesaya 45:1. 

Mbese ubuhanuzi bwa Bibiliya bwarasohoye? 

Bwasohoye inyuguti ku nyuguti! 

Mu nzu ndangamuco y' Ubwongereza mu cyumba 
kimurikwamo iby' i Buperesi hateretse ikibindi cya 
Kuro— cyavumbuwe mu matongo y' i Babuloni. 
Kuri iki kibindi cy' ibumba, Kuro avugamo ibigwi bye! 
Uko yabirondoye byose ni ko byabayeho! 



14 



5 - AMABANGA Y' IMIZINGO V IBITABO BYA KERA 




/ inka/i nt 
iihi buiayii ni 
/a Ay. ih^ib.i . . 

iuihiuu 




IbuaviimtHiwcnmmnlDFiFiiiv i ■ 
Niitwa o' I EfaQulonl *"™rf^ ' 

Ibirundct hitagira inganu 
by' ibishinjjwu bituikiriyi? 
vim--,..) bunini bw 1 iglhugu ... 
Kongo ryasigayc lyambayc 
nijLisii kartell iiri unwakn. 



90 



/,' ra miroimw mil Hiwir D 
' N knlHfl o' l Bauulonl * u ™?f™ n ' ' 

lmbum /.iunRirirj mil 
i ii|M ii'.u ,:!i: Iw'uduhuru 
clulo flulo, imbwebwe 

ir.\ ii! ■■ '--inlii i j mu mishike. 



Bibiliya ntiyavuze gusa mbere y' igihe iby' irimbuka 
rya Babuloni, ahubwo yunzemo igira iti: 



(Isomo: Yeremiya 51:37) 

"\ Babuloni hazahinduka ibirundo..." 

Yeremiya 51:37. 



(Isomo: Yesaya 13:20-21) 

Yesaya arandika ati: "Ntihazongera guturwa. 



91 



Ahubwo inyamaswa z' inkazi zo mu butayu ni zo 
zizahaba...imbuni zizahaba..." 
Yesaya 13:20, 21. 



Imana Yonyine niyo Yashoboraga kubona iby' ahazaza 

ha Babuloni maze Ivuga idasobwa iherezo rya Babuloni 

ikomeye. 

Umugenzuzi Austen H. Layard ( Soma Ostini H. Layadi) 

asobanura uko ikibanza cya Babuloni ya kera cyari 

kimeze. 

"Ibirundo bitagir' ingano by' ibishingwe bitwikiriye 
ubuso bunini bw' igihugu n' itongo ryambaye ubusa 
kandi riteye ubwoba. 



Imbuni zitangirira mu dupfukirane tw'uduhuru duto 
naho imbwebwe inyonyombera mu mishike." 
Ibyavumbuwe mu matongo y' i Niniwe n' i Babuloni, 
urupapuro rwa 413. 

( Discoveries Among the Ruins of Nineveh and 
Babylon, p. 413) 



VI 

> 

> 
> 

> 

§? 

*-* 

N 

** 

as 

© 

5? 
** 

H 
> 

o 
w 

> 



15 



5 - AMABANGA Y f IMIZINGO Y f IBITABO BYA KERA 




Ubu, nta kintu na kimwe kikirangwa i Babuloni mu 
byari byarahaheshej' icyubahiro keretse gusa izina 
ryayo ryanditse ku cyapa kiharanga kiri ku ruhande 
rw' umuhanda. 

Ibirundo binini bisandaguritse hirya no hino mu 
matongo y' i Babuloni ya kera ni bimwe mu bihamya 
nyakuri byerekana ko koko Bibiliya yahumetswe 
n' Imana kandi ko iboneye itibeshya. 



Umvatsi 
buraraba, 
uburabyo 
bugahuiigukii: 
ariJcft Ijamhn 
ry* Imana yacu 
rizahoraho 
iteka ryoso. 



93 





(Isomo: Yesaya 40:8) 

Dushobora kwemeranya n' umuhanuzi uvuga ati:" 
Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka: ariko 
Ijambo ry' Imana yacu rizahoraho iteka ryose." 
Yesaya 40:8 

Kandi nshuti, niba Imana Ishobora kuvuga Idahusha 

Ikamenyesha mbere cyane y' ibinyejana ibyari kuzaba 

ku ngoma za kera, 

mbese twashidikanya na gato dute ubushobozi 

n' ubwenge Ifite bwo kuvug' Idasobwa, ibintu ahazaza 

hatuzigamiye? 

Ntibikabeho! 

Mu by' ukuri, ubuhanuzi bwa Bibiliya buduhesha 
amahirwe yo gutamurura inyegamo ikingirije ahazaza, 
tugashobora kubirebera mu maso y' Imana, maze 
tukanarabukwa ibisubizo by' ingorane zizitira 
amaramuko y' umuntu hano ku isi. 

Bibiliya irenze cyane amateka y' isi yizerwa, irenze 
by' ihabya ibyo abahanga babona batibeshya, iruta 
n' ubuhanuzi bwamaze gusohora. 
Iyaba Bibiliya itarutaga ibyo byose, ntacyo byaba 
bitwaye umuntu ayikoreshereje uko yishakiye. 

Icy' ibanze muri iki gitabo, icyo byose bishingiyeho ni 
inkuru y' ibyabereye ku musozi mubi uri kure hanze 
y' i Yerusalemu, ibyo bibaye hakaba hashize ibirenze 
imyaka y' ibinyejana 19. 
Kwizera icyo gitabo si kimwe no kuta cyizera. 



16 



5 - AMABANGA Y' IMIZINGO V IBITABO BYA KERA 





BfOHflHfl5:3B 






MurOntlora mu 


Kt 




h\ ,ii|..lrls\M kflkci 




mwibwirj: ko 






muri byo arimwo J 




" 


liuhoratin: w 


*i 




blmpamya. 


y.f .) 


,r 



nab<ibwiraga 
nkiri kumsve 
n<imwi?> yuko 
ibyandits^ve 
kuri jye byosc. 



Eliu i 1 1, si '■;.:■.■ ki ■ 
y;i Mci.su no rim 
byahanuwe no 
1 1 iu ' i Z; ibi 1 1 i 
bikwiiiyt? 
gusohoFii. 



100 




102 



Umwana w' Imana Ihoraho Yapfiriye kuri wa musaraba 

cyangwa se ntiyapfuye, kimwe muri byo. 

Uko Bibliya Imuvuga ni ko ari cyangwa si ko ari! 

Kimwe muri ibyo. 

Mbese umusaraba w' i Kaluvari wari inzozi cyangwa ni 

ibintu bigaragara byabayeho? 

Hari itandukaniro, kandi dukeneye kurimenya! 

Ahari ikimenyetso kirenze ibindi cy' uko Bibiliya ari 
icyo yivuga ko iri, ni imbaraga ifite zo guhindura 
imibereho y' abantu. 

Izo mbaraga zikubiye mu muntu umwe —Yesu Kristo! 
Yesu Yaravuze Ati, 

(Isomo: Yohana 5:39) 

" Murondore mu byanditswe, kuko mwibwira ko muri 

byo arimwo mufite ubugingo buhoraho; kandi ari byo 

bimpamya." 

Yohana 5:39 

Yesu Yavugaga iby' Isezerano rya Kera, kuko Isezerano 
Rishya ryari ritarandikwa! 

Kandi uko mugenda mufungura impapuro zo mu 
Isezerano rya Kera, muzavumbura ko rihanura ukuza 
kwa Mesiya, rikanavuga ubutumwa bwe bw' urukundo 
n' agakiza. 

(Isomo: Luka 24:44) 

Yesu Yabwiye abigishwa be Ati: 

"...Aya n' amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, 

yuko ibyanditswe kuri jye byose, 

mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri 
Zaburi bikwiriye gusohora." 
Luka 24:44. 



VI 

> 

> 

as 

> 

§? 

N 

** 

as 

© 

5? 
** 

H 
> 

o 

> 

w 



103 



17 




105 



5 - AMABANGA Y f IMIZINGO Y f IBITABO BYA KERA 



Isezerano rya Kera ryahanuye ibya Kristo, kandi 
Isezerano Rishya ni inkuru ivuga iby' ubuzima bwe. 
Murabona rero ko, Bibiliya yose ari ibyahishuwe bya 
Yesu Kristo, waje ku isi yigometse, Aje kwerekana uko I 
Se nyawe Yasaga. 

Icyo nicyo gituma Bibiliya yitwa "Ijambo ry' Imana 
Rihoraho". 

Rigira imbaraga itangaje aho ryamamajwe hose ~ 
imbaraga ihindura abantu, igahindura ingeso zabo, 
ikongera intege mu batentebutse, ikongera ubutwari mu 
bacogojwe n' ibibazo, igaha ibyiringiro abagiye gupfa. 
Mu mateka yose y' isi, ububasha Bibiliya ifite bwo 
guhindura abantu bwagaragajwe kenshi na kenshi. 
Imbaraga ifite, zahinduye abantu b' abarakare mo 
abanyamahoro. 

Abahehesi, abakora ibya mfura mbi baraboneye 
bahinduka abere. 

Abasinzi bakuwe mu businzi bwabo, abajura bava mu 
busambo bwabo, ababeshyi bava ku kumama. 
Ubu ntiwakwirirwa ushakishiriza kure ushaka 
kumenya abicanyi kabuhariwe muri gereza bahindutse 
mo abakristo basimbukishwa n' ibyishimo baheshejwe 
n' imbaraga iva muri Bibiliya. 

Ntugomba kujya gushakira kure ingo z' abashakanye 
zerekezaga ku gutandukana ubu zikaba zararokowe 
zikaba zisigaye zirangwa n' urukundo rushya zatejwe 
n' imbaraga za Bibiliya. 
Nta n' umwe wasoma Bibiliya, buri munsi 
atarambirwa, adafite Igitabo cy' Imana kimuhindura. 
Kandi, nawe nufata igihe buri munsi cyo gusoma 
Bibiliya, nawe izaguhindura. 

Yesu Yamaze igihe eye Ahindura abantu. Iryo niryo 
shingiro ry' idini rya Gikristo. Ni naryo shingiro rya 
Bibiliya, ibanga ry' imbaraga yayo. 





107 




108 



18 



5 - AMABANGA Y' IMIZINGO V IBITABO BYA KERA 





* 


ftpHJuiasa; 




namwe 


w& | 


muzametivu 




Ukuri, kandi 


tmm 


ukuri ni ko 


kuzababatiura] 


S » 




2^L *y^ 




ppl- 



109 






112 



(Isomo: Yohana 8:32) 

Yesu Yari Azi izo mbaraga zahinduraga abantu maze 
Aravuga ati: "namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri ni 
ko kuzababatura." Yohana 8:32. 



Ukuri ni ko kubatura abantu -- kubahindura! 

Ukuri ni ko guhindura umusinzi agahinduka uwirinda 

akaba umubyeyi w' urukundo. 

Ukuri ni ko gukiza umunywi w' ibiyobwabwenge. 

Uburiganya bwinshi bukorerwa muri iyi si muri iki 

gihe budutera kwibaza tuti, "Ukuri ni iki? 

(Isomo: Yohana 17:17) 

Yesu Yatanze igisubizo Ati: 

"Ijambo ryawe ni ryo kuri." Yohana 17:17. 

Bibiliya, Ijambo ry' Imana, ni ukuri! 

Imbaraga ziri muri iryo Jambo zihindura imitima 

y' abagabo n' abagore. 

Ariko rero Ijambo ry' Imana rihindura gusa abashaka 

guhinduka — abashaka kwemera Umuntu Uvugwa muri 

icyo Gitabo ariwe Yesu Kristo. 

Kandi Miliyoni z' abantu bahinduwe no kwiga Bibiliya. 

Nta mbaraga zindi zikomeye ziriho ku isi zikabakaba 

imitima zikayihindura. 

Nshuti, urabona k' uburyo dukoresha iki Gitabo bufite 

itandukaniro. 

Kirenze igitabo twitwaza tujya ku rusengero cyangwa se 

dushyira ahagaragara mu mazu yacu! 

Kirenze cyane amakuru y' ingenzi cyangwa se inama 

zunganira. 

Ni Imana Ivugana n' imitima yacu. 

Ni urwandiko rwayo rw' urukundo ku bana bayo bari 

ku isi. 

Muri yo hari ibanga ryo kuramba, guhirwa kw' iteka, 

n' amahoro y' umutima. 



VI 

> 

> 
> 

> 

N 

** 

as 

© 

5? 
)-* 

H 
> 

W 
O 

w 
> 



19 



5 - AMABANGA Y f IMIZINGO Y f IBITABO BYA KERA 




113 




114 




(Videwo y' amasegonda 12) 

Reka mbabwire igitekerezo cy' imbaraga y' ijambo 

ry' Imana rihindura imitima y' abantu. Mu myaka 

yashize, hariho ubwato bwitwaga the Bounty (soma 

Bawunti). 

Muw' i 1790, umukuru wabwo Kapiteni Bligh (soma 

Blayi) n' ikipi bagendanaga bava mu Bwongereza kujya 

gutunda ibiti byo gutera ahitwa West Indies byeraga 

amatunda ahendutse yagombaga kugaburirwa 

abacakara. 

(Videwo y' amasegonda 7) Kubera ubutegetsi 
bw' ubugome bwa Bligh no gufata nabi abo 
barikumwe, batangira gusubiranamo mu bwato. 
Uwitwa Fletcher Christian, wari uyoboye iyo 
myigaragambyo yuriza Bligh n' abandi bantu 18 mu 
bundi bwato buto. Kubera ubuhanga buhanitse bwo 
kuvugama bwa Kapiteni Bligh, bashoboye kubona 
inzira ibasubiza mu Bwongereza. 

(Videwo y' amasegonda 4) Abari basigaye ku bwato 
Bounty bo ntibahirwa cyane, bagiye kubona babona 
bomotse ku kirwa kidatuwe cya Pitcairn (soma 
Pitikerni). 



(Videwo y' amasegonda 10) Bacyomoka bahise batwika 
ubwato Bounty ngo hatagira umenya n' aho banyuze. 
Igihe bageraga i Tahiti, Bligh yapakiye mu bwato bwe 
abagore n' abana ndetse n' abagabo ba kavukire baho. 
Ubwo aho bari aho batangira kumenya kwenga inzoga 
zikaze, maze amakimbirane n' intambara birongera 
birarota. Ubuhotozi n' ubwicanyi biraduka nuko 
bidatinze ubwato busigaramo umugabo umwe 
rukumbi, Johana Adams, n' abagore bake n' abana. 



20 



5 - AMABANGA Y' IMIZINGO V IBITABO BYA KERA 





118 




119 



(Videwo y' amasegonda 8) Yohana Adams ashakurura 
mu bwato kugeza aho aboneye Bibiliya ya Bounty 
umuntu yari yarabitse mu isanduku. Atangira 
kuyisoma, kandi uko yayisomaga, uguhinduka 
gutangaje kumutahamo. Ahita abona ko afite uruhari 
runini rwo gushakira abo bana ahazaza habo. 
Atangira kubigisha gusoma no kwandika ndetse 
akanabatoza uburyo bwo kubaho. 

Abaturage bose b' icyo kirwa barahinduka bitangaje ku 
buryo ibyo byateye amatsiko abagenzi bo mu mato 
yanyuraga haf ' aho, bihuruz' ubutegetsi 
bw' Ubwongereza, nyuma ndetse binakurura isi yose. 

Nshuti, nawe iyi Bibiliya ishobora guhindura ubuzima 

bwawe. Iyo dusomye Bibiliya, Umwuka Wera 

wayoboye abayanditse mu myaka ibinyejana byashize; 

natwe iyo tuyisoma ahindura imibereho yacu. Ngwino 

wige ijambo ry' Imana wugurure umutima maze 

uvugane kwizera uti: 

"Nyagasani, nyereka ukuri kwawe, nanjye 

nzagukurikiza." 

"Yewe Nyagasani, mpishurira icyo nkwiriye guhindura 

mu buzima bwanjye." 

"Yewe Nyagasani, ndifuza ko mu mpapuro z' ijambo 

ryawe nakubona mo Umukiza ukunda, ubabarira 

akanahindura imibereho." 

Nibyo, nshuti, si igitabo gusa - Ni Nyiracyo utuma 

habaho itandukaniro. 

Ni turabukwa Nyiracyo, ukwizera kwacu 

kuzatumbagira... 

Kuko kumumenya ari ukumukunda no kumwizera. 



VI 

> 

> 
> 

as 
> 

§? 

)-* 

N 

** 

as 
o 

o 

5? 
** 

H 
> 

o 
w 

> 

w 



21 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 




Imana y' urukundo yemera ko biba Ite? 




Clara Anderson yari umukozi wo mu rugo i San 
Fransisco kandi yari umugore witonda cyane, akita ku 
murimo we. Umunsi umwe arangije akazi yaramazeho 
imyaka 15 akorera umukoresha umwe, arazimira 
baramubura. Umukoresha we nta gahurihuri yari afite 
kaho Clara yari ari. Yasaga naho yazimiye. Biza kuba 
nk' igitangaza nyuma y' iminsi abakozi b' umugi 
babishinzwe bashakisha baza kumubona. 
Basanze Clara mu misozi yari yihishemo yo hanze ya 
San Francisco, yaratangiye kwiyicisha inzara. Clara 
ababonye yarabakabukiye agira ati" Nimundeke, 
ndashaka gup fa". Uvuga iyi nkuru wari mu 
bamuvumbuye aho yari yihishe, yamuhase ibibazo. 
Nuko Clara agira ati "Reba, nta numwe unyitayeho. 
Ndi umuja gusa, ndi umwe mu bantu ibihumbi ino 
ukora akazi gasebye ko hasi. Ubuzima bwanjye nta 
gaciro bufite. Nta muvandimwe wa hafi ngira, nta 
muryango ngira, nta nshuti. Ndigunze kuburyo rwose 
nizinutswe ntagishaka kubaho. Nta muntu numwe 
navuga ko anyegereye - Ntawe nshobora kuvugisha, 
ntawe ngira wo gutura ibindi ku mutima. None 
nimundeke nipfire, kuko mu by' ukuri nta numwe mfite 
unyitayeho." 

"Ntawunyitayeho!" ni amarira yo kwiheba y' abagabo 
n' abagore mu isi yigunze. Haherutse kuba iperereza ku 
bijyanye n' Imana, Ikibazo cyari iki ngo: "uramutse 
wemerewe kubaza Imana ikibazo kimwe, icyo kibazo 
cyaba ikihe?" 

Wowe se bite? Uramutse ubonye uko ubaza ikibazo 
kimwe, wayibaza iki? Dore ikibazo miliyoni z' abantu 
bafite ngo: Mana, mbese koko unyitaho? Niba koko uri 
Imana nziza, ni kuki muri iyi si yacu hariho uburwayi 
bwinshi, umubabaro, n' urupfu? Kuki hari ugusuhuza 
umutima, n' agahinda gasaze? Kuki amapfa ayogoza, 
imyuzure, ibyorezo, n' intambara? 



d 
B 

s 
> 

© 
> 

n 

> 

as 

w 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 




Dukebutse iruhande rwacu tubona ko muri iyi si hari 
imbaraga y' umubi. Muri iki gihe, ahantu hose buri 
munsi harabera amahano. 



(Videwo y' amasegonda 15) Ni nde nyirabayazana 
w' ayo mahano, agahinda, no kubabara biri muri iyi si? 
Abantu benshi bashyira ku Mana ibibazo bibageraho. 
Ni kangahe ujya wumva abantu babaza ngo "Kuki 
Imana Yangiriye ityan' itya?" 

Reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku ntambara ikomeye 

ubu iriho irwannywa hagati y' imbaraga z' icyiza 

n' ikibi. 

Mushobora kubaza muti, "Niba Imana Atariyo Izana 

aya makuba yose n' umubabaro mu isi, ni nde 

nyirabayazana w' aya mahano yose tubona buri munsi?" 

Bibiliya itunga agatoki k' umunyacyaha! 

Yesu yavuze igitekerezo cy' umuhinzi wabibye imbuto 

nziza mu murima we, nyamara ubwo zameraga, 




harimo n' urukungu mu murima. 



(Isomo: Matayo 13:27) 

"Abagaragu be baraza babaza umutware bati: Mutware, 

ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? 



None urukungu rurimo rwavuye he?" 
Bashakaga kumenya aho urukungu rwavuye. 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 




b' ubwami; 
urukungu hi *, 
abartf h 1 MniufoL 



(Isomo ku mashusho 3: Matayo 13:37-39) 
"Arabasubiza ati/Ubiba imbuto nziza ni Umwana 

w' umuntu." 



"Umurima ni isi: imbuto nziza ni zo bana b' ubwami; 
urukungu ni abana b' Umubi." 




Bebatabftrita 
kunvan ya cya 
kiyaka: ikiynkn 
kiry.ii rwna n'aba- 
■imlrdytka bacyn. 




"umwanzi warubibye ni Umwanzi." 
Matayo 13:37-39. 



Urareba, mu gihe Imana Igerageza kwerekana urukundo 
n' ubugiraneza kuri buri wese, hari indi mbaraga 
ikorera muri iyi si iteza amakuba, ibyago, ishyano, 
urupfu, n' indwara mu mibereho y' abana b' Imana. 

Mu gitabo giheruka cya Bibiliya ari cyo Ibyahishuwe, 

hatubwira uko byose byatangiye ngo tumenye ukuri 

nyako, uko mu ijuru byagenze bigateza intugunda kw 

isi. 

Tuzamenya imvano y' ikibi. Bishobora kugutangaza, 

ariko intambara yigeze gushozwa mw ijuru! 

(Isomo ku mashusho 4: Ibyahishuwe 12:7-9) 
"Mu ijuru habaho intambara. Mikaeli n' abamarayika 
be batabarira kurwanya cya kiyoka: ikiyoka kirwanana 
n' abamarayika bacyo, 



Ntibanesha, kandi mw ijuru ahabo ntihaba 
hakiboneka. 



B 

s 
> 

*-* 
© 

el 
> 

n 

> 

as 

w 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 




AaVJIHI&HUVfE I2:'a .,' 



mbonii ikiyoka 
klnini gitukura 
Kifitt! imiiwt: irindwi 

n" lUTLihriiLl'H 1 ctinii. 



Cya kiyoka kinini kiracibwa, ni cyo ya nzoka ya kera, 
yitwa Umwanzi na Satani, ni cyo kiyobya abari mw isi 
bose; 



nuko kijugunywa mw isi, abamalayika bacyo 
bajugunyanwa na cyo." 
Ibyahishuwe 12:7-9. 



Noneho, reba uko iki kiyoka cyangwa Umwanzi 
kivugwa mu Byahishuwe 12:3, 4: 



Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso: mbona ikiyoka 
kinini gitukura, gifite imitwe irindwi n' amahembe 



cumi. 



fianuiiHniwE 12 1 



21 



no ku mitwe yacyo gifite ibisingo birindwi." 



^HmMUSHUWE 12-1 



zti kw ijunj, 
u^ijugunyj 

mu isi r r , 



"Umurizo wacyo ukurura kimwe cya gatatu 
cy' inyenyeri zo kw ijuru, uzijugunya mw isi..." 




Uko bigaragara kimwe cya gatatu cy' abamalayika bo 

mw ijuru bakurikiye uyu mushukanyi mu kurwanya 

Imana. 

Reka ariko twumve iby' uyu mu marayika waguye 

witwa Lusiferi. 

Mu isezerano rya kera agereranywa n' Umwami w' i 

Tiro kandi dore ibimuvugwaho: 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 



I UEKiai 28:T^j| 



awga ngo: 
U'ari intungamn 
pvQSd wuzuye 
libwrngc 
n' ubwiza 
buhebuje. 



25 



(Isomo ku mashusho 4: Ezekieli 28:12-14) 

" Umva uko Umwami Uwiteka avuga ngo: Wari 

intungane rwose, wuzuye ubwenge n' ubwiza 

buhebuje. 

Ezekieli 28:12 



Wahoze mu 
t :dt' nL ya n^t thv i 
y' Imana: 
umwambara 
wawe wari 
ibuyp ryose 
ry 1 igiciro 
tyiiishi ... 



CaENI|LIJ8:^| 



umukeiubi 
imvikira: . . . 
kugirn ngo ube 
ku musozi 
wera w 1 [mana; 



agati 
r'axnabuyc 

■• .■■ '■,... \ umuriru. 



26 



27 




Wahoze mw Edeni, ya ngobyi y' Imana; umwambaro 
wawe wari ibuye ryose ry' igiciro cyinshi... 
Ezekieli 28:13 



"Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi 
utwikira;...kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana; 



wagendagenderaga hagati y' amabuye yaka umuriro." 
Ezekieli 28:14 



Lusiferi yari umumarayika ufite uburanga, waremwe 
atunganye mu nzira ze zose. Yari umumarayika 
uhagarara iruhande rw' Imana nk' umukerubi utwikira. 



Mu ijuru, Lusiferi yari afite umwanya wo hejuru. 
Abamalayika babiri bakikizaga intebe y' imbabazi 
y' Imana, umwe iburyo undi ibumoso. Umwe muri aba 
bamalayika yari Lusiferi. 

Ntiyanyuzwe no kuba iruhande rw' Imana. 

YASHAKAGA KUBA IMANA! 

Lusiferi yadukwaho n' ikintu, umubano we wa hafi yari 

afitanye n' Imana uzamo igitotsi. Imana Ibwira Lusiferi 

Iti, 



d 

B 

s 
> 

© 

w 
> 

> 

n 

as 

w 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 



felJKPUI2B.li 


\ 


1 


Wari uLuntfiinyi 
biht'liuje mu 


nw 




M/Li'il 7&W£ /.due 


I Kj 




ulicrcye imumsi 


■ 




waremeweho, 


m^ 




kuge/a Igthe 


m 




wnbonetswchc 


1. 




gukirsntrwa'. 


J 





32 



(Isomo: Ezekieli 28:15) 

"Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye 

umunsi waremeweho, kugeze igihe wabonetsweho 

gukiranirwa." 

Ezekieli 28:15. 



\'\va\/:a bivawe 
nlbwo bwateyf 



kwishyira hcjii: 
kubengerana 
kwawe nikfi 
kononnyc 
ubwcngc bwaw 



33 




(Isomo: Ezekieli 28:17) 

"Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe 

kwishyira hejuru; kubengerana kwawe niko kononnye 

ubwenge bwawe..." 

Ezekieli 28:17. 

Uyu mu malayika mwiza, washyirwaga hejuru yaje 

kwihugiraho. Yifuje icyubahiro no kuramywa kandi 

Imana ari yo yonyine bigenewe. Yagize inyota 

y' ubutegetsi. Yahangaye kurushanwa n' Umuremyi we 

mu gutegeka ibibaho byose! 

Tega ugutwi wumve ibi: 



ft ESUVfl Mitt) 



w 1 miiusukt? 
krj uvuye mu 
ijuru. ukagwa . 



(Isomo ku mashusho 3: Yesaya 14:12-14) 

" Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana 

w' umuseke ko uvuye mu ijuru, ukagwa. 



*y' ubwami, 
isunibe inyenyeri 
£.' Imana . . . 



35 



Waribwiraga uti: Nzazamuka njye mw ijuru, nkuze 
intebe yanjye y' ubwami, isumbe inyenyeri z' Imana. 




...Nzaba nk' Isumba byose." 
Yesaya 14:12-14. 



Ubwo ay a magambo yo kwikakaza yavaga mu kanwa ka 
Lusif eri, urukundo rutunganye n' ubwumvikane 
bw' ab' ijuru byahise bivungagurikamo uduce twinshi 
tw' inarijye. 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 





IKM 




Ntibyafashe igihe, Lusiferi atangira gukwirakwiza 
umwuka mubi wo kurakara mu bandi bamalayika. 
Buhoro buhoro, atangira gusebya urukundo rw' Imana 
n' ubutabera bwayo. 

Kwigomeka kwa Lusiferi gukwirakwira mu bandi 
bamalayika nkuko itunda rimwe riboze mu gikarito 
ryangiza ayandi. Ushobora kwibaza icyatumye icyo 
gihe Imana Itarahise Irimbura Satani. 
Imana Yashoboraga gukuraho Lusiferi n' abamalayika 
bifatanyije nawe kwigaragambya buhumyi, ariko Imana 
yabikoreye ko ibindi biremwa twari kujya tuyikorera 
kubera kuyigirira bwoba. 

Reka tugenekereze, Imana Itwatse umudendezo wacu 

wo kwihitiramo maze Ikatugira nk' imashini. 

(Aha biraterwa n'abashyira akaboko hejuru). Ni bande 

muri mwe mufite abana? 

Wakwifuza umwana umeze nk' imashini? Wakwifuza 

ute kugira umwana washyizemo gahunda yo kumvira 

ibyo umubwiye byose? Umwana wawe yajya abyuka 

mu gitondo akagira ati, 

'Yego, Mama, ndirira umuceri/ 

"Ni byo Papa, ndasukura inzu" 

Uramutse ufite umwana ukoreshwa nk' imashini (robot), 

atagira umutima, y' icyuma. 

Nta mwana waba ugifite. 

Washaka umwana umeze atya? 

Birumvikana ko igisubizo ari oya. 

N' Imana rero nuko. 

Imana ni Imana y' urukundo. Inezezwa gusa n' isano 
y' urukundo Ifitanye n' ibiremwa byayo biyisenga 
kubwo kuyikunda no kuyizera. 



Satani yikomye amategeko y' Imana n' ubutabera 
bwayo, nyamara Imana ntiyashyizeho aya mategeko ku 
mbaraga Igamije kwerekana umutware uwari we! 
Yayashyiriyeho kurinda ibiremwa byayo, gushimangira 
amahoro n' umunezero w' ibiremwa byayo. 



** 

s 
> 

X 

© 
> 

> 

n 

g 

2! 

w 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 





Amategeko y' Imana ni nk' ibimenyetso by' amatara n 
ibyapa bigenga umuvuduko ku mihanda, byose 
byashyiriweho kurinda umutekano ngo tugire 
imibereho myiza. Nyamara uyu mumalayika 
wubahwaga kurusha abandi yatekereje ko yashoboraga 
kuyobora neza isi n' ibiriho byose kurusha Umuremyi 
we! 

Satani/'umwanzi w' Imana", yigize umubi! 




(Videwo y' amasegonda 10) Imana iha buri wese 
ububasha bwo guhitamo kumvira cyangwa kutumvira. 
Imana, kubwo ubutabera n' urukundo rwayo Yemereye 
Satani kwereka isi yose uburyo Satani nyine 
yateganyaga gutegeka isi. 

Ntabwo dusobanukirwa uko ibi byose byagenze; icyo 
tuzi nuko Imana ari Inyarukundo kandi ko Ihorana 
ineza kuri bose. 

Intambara yatangiriye mu ijuru ntirakarangira, ahubwo 
yahinduye gusa aho ibera! Intambara ikomeye iri hagati 
y' icyiza n' ikibi irarwanirwa ku isi, aho Satani agomba 
kwerekanira uko ubutegetsi bwe buri nuko ateganya 
gutegeka isi. 

Ariko se kuki kw isi? Kuki isi yacu igomba 
guhinduka 



(Isomo: 1 Abakorinto 4:9) 

"...Ibishungero by' ab' isi n' iby' abamarayika 

n' abantu." 

1 Abakorinto 4:9. 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 





[ iTflNnnsiFiaa 1*> 



ngobyi ujye 
urya mibulo 
y.M.ytt, Likn 
usbakb; 



52 


; HT-nnii;.ifi(i-M,' 


\ 


ey H ubwenKe 


^ 


icyiza n' ikibi * iL 
ntuzakirycho: #E 
kuko uimmsi \v 
Miikh'iyfho no 2 


1 



53 




Ubwo isi yasohokaga mu maboko y' Umuremyi 

yarabengeranaga kandi itunganye, ari nziza birenze 

uruvugiro. 

Bigaragara ko na Satani ariko yabibonaga, kuko 

yarebye iyi si nk' aho ari iyo igiciro kireshya. 

Yifuje gufatira iyi si y' uburanga bwari bugiseseka- isi 

yari ikivuka. 

Nubwo Adamu na Eva, ababyeyi bacu wambere bari 
baremwe baboneye, ntabwo bari bashyizwe aho 
badashobora gukora nabi. 

Bari bafite umudendezo wo guhitamo gukunda no 
gukurikira Imana cyangwa se bagahitamo kwirengagiza 
amabwiriza yayo. Ariko ubuyoboke bwabo 
bwagombaga kugeragezwa kandi iryo gerageza 
ryagombaga kwibanda ku giti kimwe rukumbi. 
Imana yatanze imiburo, 

(Isomo ku mashusho 3: Itangiriro 2:16,17) 

"Ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto 

zacyo, uko ushaka; 



ariko igiti cy' ubwenge bumenyesha icyiza n' ikibi 

ntuzakiryeho: kuko umunsi wakiriyeho no gupfa 

uzapfa." 

Itangiriro 2:16,17. 

Ibyo basabwaga byasaga naho ari ibintu bishoboka. 

Bagomba kuba barumvise rwose bafite umutekano. 

Ariko umuntu agomba kuba agwa kenshi mu mutego 

iyo azi ko nta ngenza imuriho kubera umutekano aba 

yiyumvamo. 

Uko niko byagendekeye Eva. Satani yakoresheje 
ububasha ndengakamere bwe aramushuka. Si kenshi 
Satani akora yiyerekana uko ari. Ni umushukanyi 
cyane. Akoresha amashyirahamwe, agakoresha abantu 
ndetse akoresha n' inzoka! 



d 
B 

s 
> 

*-* 
© 

> 

n 



in 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 






55 


^jJFUJBjllJ 


4V 


M warn bare 


f\ 


intwaro scose 


11 


/' lllUiLlit. I-. L ! ■ ' J 3 , i 


l£ vi 


ngo mubashc > 


ft * 


guhagaraira A> 


% \ 


mm l.iKin/'.M * 


II ' 


n H uburigtinya 




bwa s.i i,i m 


7 





Kuko Ludakfrana 


19 Llh.llill' 


n' umubiri; w.JM. y 


ahubu r odukiraiia^^*^l|ii .-.' 


n' abatwape 


n' ,i'"i,ii ill' 


ubushobo/i, 

/ 



EIESD |:«J 
■I abtttOgtika ;' 

ni y'utmvijmi; 

n' !ii!\ 1 1 !....i mil 
y' a bantu bo 

I11U i j 1 1 ! n 



57 



Nicyo gituma Paulo yagize ati: 



(lsomo ku mahusho 3: Abefeso 6:11-12) 

" Mwambare intwaro zose z' Imana, kugira ngo 

mubashe guhagarara mudatsinzwe n' uburiganya bwa 

Satani. 



Kuko tudakirana n' abafite amaraso n' umubiri; ahubwo 
dukirana n' abatware n' abafite ubushobozi, 



n' abategeka iyi si y' umwijima, n' imyuka mibi 
y' ahantu ho mw ijuru." 
Abefeso 6:11,12. 




'Mimu/aryc 
ku eiti cvose 




Eva yarashutswe. 

Ntiyigeze agira amakenga yuko amagambo inzoka 

ivuga yari akomotse kuri Satani. 

Umwanzi anyuze mu nzoka yabajije Eva, 

(lsomo: Itangiriro 3:1) 

"... N' ukuri koko Imana yaravuze iti, ' Ntimuzarye ku 

giti cyose cyo muri iyi ngobyi?"' 

Itangiriro 3:1. 

(lsomo ku mafoto 4:Itangiriro 3:2-4) 

Eva arasubiza ati, "Imbuto z' ibiti byo muri iyi ngobyi 

twemererwa kuzirya; 



Keretse imbuto z' igiti kiri hagati y' ingobyi, 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 




ya'nyii azahweza? 
mugahindurwa 

Ilk' I||]l(IIlI, 

niukamonya, 
icylza n' ikihi. 




■jltlHEl BIRO 3:6 J 



Uwo mugore 
ataonye ytiko 
icyo ^iii gifllu 
ibyokiirya byi/a, 
kandi koaii 
k V igiknndirc). 



I 

68 





I 


BJTIHEIHtBD J:5 .' 

k;inili :..ii art 


\ 


kumeriycsha 

uiiiuntu 

ubweuge, 

: |'- :j i 'III..I !■, M 

iiihuto zacyo. 
arazirya*.. 


t 



ni zo Imana yatubwiye iti, 'Ntimuzazirye, 
ntimuzazikoreho, mutazapfa."' 



Iyo nzoka ibwira umugore iti: 'Gupfa ntimuzapfa.' 
Itangiriro 3:2-4 



Uko Eva yategaga amatwi inzoka, agomba kuba mu 
bitekerezo bye yaribwiye ko inzoka yavugaga ibintu 
bitandukanye nibyo Imana Yari Yarababwiye. 
Bishoboka ko inzoka yabonye Eva agiye mu rujijo 
igahita yungikanya amagambo iti, 

(Isomo: Itangiriro 3:5) 

" Kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho, amaso 

yanyu azahweza, mugahindurwa nk' Imana, 

mukamenya icyiza n' ikibi." 

Itangiriro 3:5. 

Umwanzi yavuze ko nta kuri Imana Igira, ko Imana 
yigwijeho ibyiza. Kuba nk' Imana nicyo cyifuzo 
cyakunze kugurumana muri Satani kinamubera 
ikigusha. Ibyo Satani yavugaga binyura Eva nuko mu 
kanya gato nk' ako guhumbya biba biramurangiranye. 

(Isomo ku mashusho 2: Itangiriro 3:6) 

"Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyokurya 

byiza, kandi ko ari icy' igikundiro, 



kandi ko ari icyo kwifurizwa kumenyesha umuntu 
ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo, arazirya..." 
Itangiriro 3:6. 



B 

s 
> 

© 
> 

n 

> 

as 

w 



11 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 




Nuko Eva aha Adamu imbuto, maze Adamu ararirya. 




B flElBHUM S:tl ) &*' 



muri iyi ngobyi, 
ntinyishwa 
rtukif nimibim- 

iiiiiis,i. ndiMshaj 



Adamu na Eva batsindwa kugaragariza Imana 
urukundo n' ubuyoboke, nuko ntibyatinze bahise 
barabukwa ko hari ikintu kitagenze neza. 



Satani yari yigaruriye isi yari ikivuka! Kuva ubwo, 
yahise yitwa "Igikomangoma cy' iyi si." 
Umutware w' isi wivumbuye ku butegetsi! 
Adamu na Eva bari bumviye ijwi ry'umubi. 

Uko uyu munsi wakoreweho ibara wari hafi kwira, 
Imana Iza nkuko Yari Isanzwe Iza mu mafu ya 
nimugoroba, Ihamagara Adamu na Eva. 
Kugeza icyo gihe, uwo wari umwanya mwiza 
bagiriragaho amahirwe yo gutembera no kuvugana 
n' Imana yabaremye amaso ku maso. Ariko uwo munsi 
barahunze, maze bajya kwihisha mu bihuru! 

Nyuma Adamu yanyereye gahoro yikinga inyuma 
y' uduhuru two mu ngobyi, maze aricuza, 




(Isomo: Itangiriro 3:10) 

"...Numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa 

nuko nambaye ubusa, ndihisha." 

Itangiriro 3:10. 

Adamu ntiyari yarigeze agira ubwoba mbere, ariko 

ngiki icyo icyaha kizana. 

Kigera n' aho gituma umuntu atinya Imana. 



12 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 



, ITAMBSBIBD3J1JI 

... .Wariye 
kuri cya ilili 
nakubujije 
kuryaho? 






V. ITJH GHI1H0 5 :^| 

Jminsi yose 
\> i.ii hi i yaramye 
ii iinyaka 
ganunve 
raa mircmgwila 
iirapfa. 



(Isomo: Itangiriro 3:11) 

Imana Irabaza Iti, "...Wariye kuri cya giti nakubujije 

kuryaho? 

Umurongo wa 11. 

Adamu arasubiza ati: 

(Isomo: Itangiriro 3:12) 

"...Umugore wampaye ngo tubane, niwe wampaye ku 

mbuto z' icyo giti, maze ndazirya." 

Itangiriro 3:12. 

Hari hashize amasaha make Adamu yifuje gupfana na 

Eva. 

Ariko noneho Adamu yakurikijrho gushinja Eva icy aha, 

ndetse anashinja n' Imana kuba yararemye Eva. 

Mbega ukuntu icyaha cyonona n' urukundo nyarwo! 

Eva nawe ntiyabuze kugira uwo ashinja icyaha. Ubwo 
Imana Yamubazaga icyo yakoze, yagize ati, 



82 



(Isomo Itangiriro 3:13) 

"...Inzoka yanshukashutse, ndazirya." 

Itangiriro 3:13 

Eva nawe yashinje Imana icyaha! Mu yandi magambo, 

yagize ati, Ni inzoka waremye yanshyize muri izi 

ngorane." 

Uwo munsi Adamu na Eva bari bokojwe gupfa! 

Imana Ibirukana mu ngobyi kugira ngo batazongera 

kurya ku giti cy' ubugingo. 

Umwanzi yari yavuze ko batazapfa, ariko Bibiliya igira 

iti, 

(Isomo: Itangiriro 5:5) 

"Iminsi yose Adamu yaramye ni imyaka maganurwenda 

na mirongwitatu, arapfa." 

Itangiriro 5:5 

Bamenye batinze ko umwanzi yari 



CI 

s 
> 

© 

> 
> 

n 

g 

w 



13 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 








(Isomo: Yohana 8:44) 

"...kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w' ibinyoma." 

Yohana 8:44. 



Biroroshye gushinja Imana ko ariyo Iteza agahinda 
gasaze no kwangirika ku isi, nyamara Satani ni we 
nyirabayazana w' ibyo byago. 



(Videwo y' amasegonda 10) Niwe wazanye 
imivurungano ku iyi si kandi kuva kera ni we 
wakomeje guteza icy aha n' umubabaro. Yesu Yashyize 
umwanzi ku karubanda Anagaragaza uburyo Satani 
ababaza abantu. 

Igihe kimwe ku Isabato ubwo yigishirizaga mu 

isinagogi, Yabonye umugore wahetamishiijwe 

n' uburema. 

Yesu abonye uburwayi bwe amugirira impuhwe, 

aramukiza. 

Ubwo abatware batangira kumujora ko Yakoze igikorwa 

cyo gukiza ku Isabato- Umunsi wo gusenga wera 

w' Imana. Ariko nimurebe uko Yesu Yireguye ku byo 

Yakoze: 



Kandi uyu ko 

iii'i iimukobsvii 

Wa \I.ICII liiliUlHL, 

akaba aniaz^ 

iyi myaka i 

\i' u murium 

aboshywe 
na Satnni, 




Isomo ku mashusho 2: Luka 13:16) 

" Kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba 

amaze iyi myaka cumi n' umunani aboshywe na Satani, 



ntiyari akwiriye kubohorwa iyi ngoyi ku munsi 
w' Isabato?" 
Luka 13:16 



14 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 





Yesu yavuze ko Satani yaboshye uyu mugore imyaka 18 

yose. 

Satani niwe munyacyaha! Urebye, Satani niwe mbaraga 

mbi iri inyuma y' indwara zose no kubabara, 

guhagarika umutima n' urupfu! 

Bishoboka ko muri Bibiliya nta handi tubona ku buryo 
burambuye amayeri ya Satani nkuko aboneka mu gice 
cya mbere cya Yobu, mu kiganiro umwanzi yagiranye 
n' Imana. 



Hari nyuma yo kugwa kwa Satani ubwo abana b' Imana 
baje gushengerera imbere yayo. Na Satani yazanye 
nabo. Nimutekereze! Iteraniro ry "abana b' Imana" na 
Satani akabazamo atatumiwe! 



(Isomo ku mashusho 2: Yobu 1:7) 

"Uwiteka Abaza Satani ati: Uturutse he?" 

Yobu 1:7 

Mu yandi magambo Imana Yaramubajije Iti, ni nde 

wagutumiye? Ufite ubuhe burenganzira bwo kuba uri 

aha? Satani yasubije Uwiteka ati, 

"Mvuye gutambagira isi no kuyizereramo." 

Yobu 1:7. 

Satani yavugaga uko yagengaga isi. Yari yarasimbuye 

Adamu kuri uwo mwanya! 

Adamu yitwa "umwana w' Imana" (soma muri Luka 
3:38), neza neza nka babandi bazaga wa munsi 
gushengerera Imana. 



Bishoboka se ko abo bari abatware ba ayandi masi, 
mbese rwose nkuko Adamu nawe mu ntangiriro yari 
umutware w' iyi si yacu? 

Uko biri kose, Satani ntiyari yorohewe kwemeza ko ari 
we uhagarariye isi . Nyagasani yabajije Satani ati: 



d 
B 

s 
> 

© 

CI 

> 

n 

> 

as 

w 



15 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 







100 





102 




103 




(Isomo ku mashusho 4: Yobu 1:8,9,11) 

"...Mbese witegereje umugragu wanjye Yobu, yuko ari 

nta uhwanye nawe mu isi, 



ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi 
akirinda ibibi?" 



Maze Satani asubiza Uwiteka ati: Ariko se ugirango 
Yobu yubahira Imana ubusa?" 



Ariko rambura ukuboko kwawe, ukore ku byo atunze 
byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe!" 
Yobu 1:8,9,11. 



Ntibyoroshye! Satani yemeje ko impamvu yonyine 
yatumaga Yobu yubaha Imana ar' ukubera ibyo Imana 
Yari Yaramukoreye, ko atari uko Yobu yakundaga Imana 
no kuyizera. 

(Isomo ku mashusho 2: Yobu 1:12) 
"Uwiteka asubiza Satani, ati: 'Dore, ibyo atunze byose 
biri mu maboko yawe; keretse we ubwe we 
kumuramburaho ukuboko kwawe/" 



Nuko Satani aherako ava imbere y' Uwiteka." 
Yobu 1:12 

Nuko Satani ava aho yihutishijwe no kuramburira 
ukuboko kwe ku butunzi bwa Yobu. 



Ibyago bitangira kwisukiranya: 

Icya mbere: Abasabeya bisutse mu mapfizi ye 

barayanyaga, bicisha n' abagaragu be inkota. 



104 



16 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 




105 




106 




107 




108 




109 



...ibyo umunt 
\ atim/.c byose 

fe^S" if??, yabiianga n£0 
T£\ v "• able unitize 



Icya kabiri: Inkuba yarakubise, ihitana intama 
n' abashumba. 



Icya gatatu: Abakarudaya bisutse mu ngamiya za Yobu 
barazinyaga. 



u ! i 1 1 ;.•; i i i : !■ ► bWfi- 



Icya kane (cy' inkuru mbi y' inshamugongo): Inkubi 
y' umuyaga yashenye inzu y' umuhungu mukuru wa 
Yobu. Abana icumi bose ba Yobu bari mu birori muri 
iyo nzu nta numwe warokotse! 

Nyagucwa Yobu! Yatekereje ko Uwiteka yamwatse ibyo 
yari atunze byose akanateza ako kandare kose. 
Ntiyigeze yumva ko yabitejwe n' umwanzi. 
Nubwo agahinda kari kamusaze, Yobu ntaragahinduka 
ngo anamuke ku Mana. 

(Isomo: Yobu 1:21) 

Yobu yagize ati:"...Uwiteka niwe wabimpaye, kandi 

Uwiteka niwe ubintwaye; izina ry' Uwiteka rishimwe." 

Yobu 1:21 

Nubwo atashoboraga gusobanukirwa n' amahano 

yamugwiriye yatsembyeho ubutunzi bwe n' abana be, 

Yobu ntiyatezutse ku kwizera ubuntu bw' Imana. 

Ariko Satani yaratarashirwa. 

Yongeye gucokoza Imana avuga ati, 

(Isomo ku mashusho 3: Yobu 2:4-6) 

"...ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze 

ubugingo bwe." 



B 

s 
> 

*-* 
© 

> 
> 

n 

as 

w 



110 



few 



Ariku nuneho, 

' . . I ' ! ! 1 1 1 1 . ! I 1 1 ■ I 1 1 I'. ■'- : ! ■ 

v.. kwawe, uknre 
ku nmfiufkii 

f yc no ku 
mubirl we, 

if azakwibakana 
ari inibere yawel 



" Ariko noneho, rambura ukuboko kwawe, ukore ku 
magufka ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere 
yawe!" 



m 



17 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 



Ml 


Uwiteka abwii . i 
SiilanL all: 'Dure, 

'j t . ari niu maboko 
' yowe, kei else 
r uljugingo 
bwe fiusa. 
** ube aribwo 





112 




113 



NukoSato.il 

aherako 

arasohoka 
ava imborc 
y' Imanj 



" Uwiteka abwira Satani, ati: 'Dore, ari mu maboko 
yawe, keretse ubugingo bwe gusa, ube aribwo 
wirinda/" 
Yobu 2:4-6 



Ibigeragezo biba bimugezeho. Mbese Yobu yakomeje 
gushikama nubwo ibintu byagendaga birushaho kuba 
umwaku, cyangwa se yateye Imana umugongo? 



(Isomo ku mashusho 2: Yobu 2:7) 

" Nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y' Imana, 



114 



babera mu 

bworo 

bw' jblrengt! 

bigcKEi mu 

gitwariro. 



ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo 
bw' ibirenge bigeza mu gitwariro." 
Yobu 2:7 



115 




117 



-^mt 



Muri ib>u 
byose Yobu 
ntiyakoze 
icyaba, 
Li.iLjii no 
-kubiherereza 
:u: Maria. 



Niba warigeze urwara ikibyimba uzi nibura uko 
uburyane bw' ikibyimba kimwe bumera. Ngaho rero 
tekereza noneho ubirwaye kuva mu rutwariro 
rw' umutwe kumanura ukageza ku mano! 

Nubwo Satani yari yaravukije Yobu byose, ubutunzi 
bwe, abana ndetse n' ubuzima, Yobu ntiyaretse 
gukomera ku Mana. Mbega intwari! Bibiliya igira iti: 



" Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no 
kubiherereza ku Mana/' 
Yobu 1:22. 



118 




119 



18 



Ni nde wagiriye Yobu nabi? 
Ni nde wamuteje ibyago? 

Ni SATANI! 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 



Ni nde wibye amatungo ye akanica abagaragu be? 

NiSATANI! 








124 




Ni nde wateje inkubi y' umuyaga akanarimbura 
abahungu n' abakobwa be? 
Ni SATANI! 



Uwiteka ashobora kureka ibyago 

bikatugeraho ngo kubaha Imana no kuyikunda kwacu 

bigeragezwe, 



nyamara Satani ni we icyaha gihama ni we wo 
gushyirwaho ibibi byose biri ku isi! 



Wo we nanjye twafatiwe hagati y' izurungutana 

ry' intambara ikomeye, amakimbirane hagati 

y' ubutegetsi n' ubwigomeke , hagati y' Umuremyi na 

Satani, we nkomoko yo kwivumbura. 

Ntabwo turi indeberezi. Tubishaka tutabikunda, 

rutwambikiyeho. 

Gutekereza ko Satani atabaho ko gusa ari nk' imigani 
baca cyangwa se ikintu gusa cyo gukurura abantu 
bituma tudashobora kwitegura bihagije guhangana 
n' iyo nyaryenge Satani. 

Mu gitabo cy' Ibyahishuwe hagira hati: 



B 

s 
> 

© 
> 

? 

n 

as 

w 



126 



19 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 



fcwHTSHU Wt \t.\l) 



nimwishime- 

\:,ih.i j wowe, 



niugtishijc. 1 Eshyano, 



KlHHH 1 5HUW1 1 2:1 Z J 

kuku s ; m ,n;i 
yabamanuklye 
,\X\\v umujiiiya 
nrwinshi, 
azJ yuko afite 
igihc! giln. 



127 



128 




129 




130 





(Isomo ku mashusho 2: Ibyahishuwe 12:12) 
"Nuko rero, wa juru we, namwe abaribamo 
nimwishime. Naho wowe, wa si we, nawe wa nyanja 
we, mugushije ishyano! 

kuko Satani yabamanukiye, afite umujinya mwinshi, azi 

yuko afite igihe gito." 

Ibyahishuwe 12:12 

Petero yanditse iyi miburo: 

(Isomo ku mashusho 2: 1 Petero 5:8) 

"Mwirinde ibishindisha, mube maso; kuko umurezi 

wanyu Satani azerera nk' intare yivuga, 



ashaka uwo aconshomera." 
1 Petero 5:8 



Nubwo Satani akora ibibi bikabije, Imana Rurema Ifite 
umugambi wo kongera kurema, umugambi umwana 
wayo Yesu afitemo uruhare -Umwana wayo Ikunda 
Yemeye kwitanga, apfira kuturihirira umwenda ngo 
tubone ubugingo buhoraho. 

Bibiliya ivuga ko Satani atera nk' intare yivuga. 



Satani yakoreye mu mwami Herode ngo yice Umwana 
Kristo (aratsindwa). 



133 



20 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 




Nuku rem, 

111- III, u .ill. .11.1 

bahujc umubiri 
n" amaraso, 
til ko nawe 
ubwc yjhujc 
ibyo nabo. 



Kugira ngo 
urupfu rwe 

ni'iiis,: i; I i1s- 
ubutware 
bw r urupfu, 
ni we Satani, 



136 




137 



138 



I 

139 




(Videwo y' Amasegonda 10) Satani yihinduye marayika 
uvuye mu ijuru asanga Yesu mu butayu, 
amugerageresha ibishuko bitatu bikomeye (Satani 
yaratsinzwe). 

Satani akorera mu mbaga y' abantu kwica Yesu i 
Karuvali (aho niho Satani yatsindiwe burundu). 



Nubwo hari Karuvali, habayeho n' umuzuko! Imana 

Ihimbazwe! 

Nguko uko Imana yatanze Umwana wayo, n' Umwana 

nawe Akitanga ngo agukizanye nanjye urwari 

rudutegereje. 

Iyo niyo saha yo kunesha, umunsi wo gutanga 

umudendezo ku mbohe zose, umwanzi yaboheye kuri 

iyi si. 

Uwo munsi umwanzi Satani yaraneshejwe. Kristo, 
kubwo urupfu rwe yabonye uburenganzira bwo 
kurimbura ikibi cyose n' imibabaro. 
Paulo, mu Baheburayo 2:14 yaranditse ati: 



(Isomo ku mashusho 2: Abaheburayo 2:14) 

" Nuko rero, nkuko abana bahuje umubiri n' amaraso, 

ni ko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, 



Kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite 
ubutware bw' urupfu, ni we Satani." 



Satani yiyerekaniye ku karubanda imbere ibiremwa 
bihanitse uwo ari we. Aracyerekana kandi na nubu 
uburyo yategeka isi. 

Za serwakira, imitingito y' isi, imyuzure, ubwicanyi, 
indwara, kwiheba n' imibabaro! Ibi byose, turabibona. 



d 
B 

s 
> 

*-* 
© 

> 
> 

n 

as 

w 



21 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 





142 




143 




144 




145 




. , . nkyo 

cyanteye 

gukongeza 

uiiiuriro 

ukuvuyemc 



Nyamara ibyo tutabona byihishe inyuma y' ibyo byose, 
ni imikorere ndengakamere ya Satani. 



Aya marorerwa tubona si "ibikorwa by' Imana"- ni 
"ibikorwa by' umwanzi." 



Ushobora kuba wibaza iby' agahinda, kwiheba, 
n' ingorane ugira mu mibereho yawe. Ushobora kuba 
wibaza ibyo urupfu rw' umwana, cyangwa inshuti 
ukunda maze ukabaza uti: "Imana iri he?" 



Bibiliya itwigisha ko Imana Ihari. Mu kwiheba, mu 
gahinda n' ibyago Iba Ihari. 

Kandi Izagaruka vuba kurangiza ibibazo byazanywe 
n' icyaha n' umubabaro. 

Inkuru nziza nuko iyi si, yanyurujwe na Satani igiye 

vuba gutabarwa. 

Kumenya ibi byagombye kugabanya ubwoba 

bw' abagenzi barakaye bahangayikishijwe n' isi 

yayobye! 

Imana Ifite umugambi wo kurimbura Satani- umwanzi 

w' umushukanyi - kandi ibyo tuzabyiga neza mu 

materaniro yacu ataha. Reka turebe uko Bibiliya ivuga 

ibya Satani: 

(Isomo ku mashusho 3: Ezekieli 28:16, 18) 
"...narakurimbuye, wa mukerubi utwikira we..." 



nicyo cyanteye gukongeza umuriro ukuvuyemo; 



147 



22 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 



feiiitir a b tb ,' 



nj*uhindurird 
ivu hasi imbelc 
y'abakurcba b'os 





152 



{jHfl»YD11:2|H 



munsangc, 
ndabaruhura. 



153 



V»A»»"».6^H 



uragukongora, maze nguhindurira ivu hasi imbere 

y' abakureba bose..." 

Ezekieli 28:18. 

Icyaha n' umubabaro bizashiraho burundu. 

Ni byo nshuti, Yesu agiye kuza vuba! Ntazaza 
nk' umunyagalilaya uciye bugufi, cyangwa nk' uwo 
bagize urwamenyo, uwo baciraguye amacandwe, kandi 
bihakanye. Ntazaza nk' uwo bamanitse ku musaraba, 

ahubwo Azaza nk' Umwami w' abami, Umutware 
w' abatware afite uburenganzira bwo gutegeka! 
Tugomba kwitegura kumusanganira, kuko kubura ibyo 
ni ukubura byose! 

(Videwo y' amasegonda 12) Ubu ikibazo ni iki: Tuzizera 

nde? Tuzakurikira nde? 

Imana y' urukundo- cyangwa umumarayika waguye? 

Imirongo iri gucibwa; isi yose igabanijemo ibice bibiri. 

Uyoboka nde? 

Uri ku ruhande rwa nde? 

Yesu ararikana urukundo abihebye, abigunze, 
abababaye, abo imitima irega, abana be bose batuye iyi 
si yivumbuye: 



(Isomo: Matayo 11:28) 

" Mwese abarushye n' abaremerewe, nimuze munsange, 

ndabaruhura". 

Matayo 11:28. 

(Isomo: Yohana 6:37) 

"...kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato ." 

Yohana 6:37 

Ese iyo si inkuru nziza? 



d 
B 

s 
> 

*-* 
© 

> 

> 

n 

> 

as 

w 



154 



23 



6 - Kuki Hariho Kubabara Cyane? 




Iyo ubuzima bugeze mu mahina, mu mibabaro, mu 
bwihebe, no gucika intege, Yesu Aba Ahari. 
Yumva Akababaro ufite ndetse gashobora kuba kari 
kugushengura muri uyu mwanya. 
,55 Uburwayi bushegesha umubiri wawe, Yesu 
Arabusobanukiwe. Azi uburibwe. 
Yatobojwe imisumari abagome bashimangiye mu 
biganza bye. 

Azi uko kwigunga bimeze. 

Yabyiboneyeho ubwo Yari Amanitse ku musaraba aho 
Yarabundikiwe n' umwijima. 
Azi ubukene. 

Yabimenyeye aho Yagendagendaga mu tuyira 
tw' imikungungu two muri Palestina Afite utwo kurya 
duke, Atagira naho Ataha yita imuhira. Ngwino 
umusange uyu munsi. 

Araguha ibyiringiro bishya, Akongere imbaraga. 
Iyi ni inkuru nziza kuri bose. 

Umunsi umwe nyirizina, uyu Yesu Agiye kugaruka 
gukuraho imibabaro yose y' ubuzima. 
Azagaruka kuyobora mu isi yagizwe nshya. 
Icyaha n' abanyabyaha bazarimburwa. 
Noneho nyuma Satani azatsindwa uruhenu 
bidasubirwaho. 

Yesu yifuza cyane kukwinjiza mu muryango w' Imana, 
ngo aguhe ubugingo buhoraho mu isi izaba yagizwe 
nshya. 

Nyamara icyemezo kigomba gufatwa~Ni nde uzahitamo 
kukubera Imana n' Umutware? 

Nshuti, iki cyemezo ni icyo ubuzima cyangwa urupfu! 
Ntiwahitamo ubu ukareka Yesu Akakubera Umwami? 
Arategereje. Arambuye cyane amaboko ye. 
Agira ati, "Ngwino! Ngwino! Ngwino!" 
Mu gihe dusenga, wahombeka amaso ukagira uti "Yego, 
Mwami Yesu, ndaje?". 



24 



7 - Ubuzima bw ¥ Umwe Bwahinduye Isi. 




Ashobora no guhindura ubuzima bwawe. 




Abantu babiri bagendaga mu igare ry' umwotsi bagenda 
za kilometero batembera muri Leta Zunze Ubumwe Za 
Amerika. Kuko urugendo rwabo rwari rurerure, 
bamaze igihe cyabo bavuga ibibajemo mu mutwe. 
Bavuga iby' ihindagurika ry' ibihe. 
Bavuga ku bya politiki. 

Bavuga ibyo mu bwana bwabo, iby' imiryango yabo, 
iby' imibanire mu ngo zabo. Ikiganiro cyabo kiza 
kubageza ku by' amadini. Uwa mbere yari 
umuhakanamana. Undi yari umukristo. Umwe muri bo 
ntacyo yizeraga na gato. 

Undi yari afite kwizera gushikamye cyane mu Mana. 
Umwe muri bo ntiyigeze asoma Bibiliya. Undi we 
yasomaga Bibiliya ubudasiba. 

Ikiganiro cyabo muri ubwo bushyuhe bwo ku 

gicamunsi cyo mucyi cyibandaga kuri Yesu Kristo. Wa 

muhakanamana abaza wa mukristo w' inshuti ye bimwe 

mu bibazo bikomeye nk' ibi bikurikira: Kuki uri 

umukristo? Byaba byarakugwiriye kubera aho utuye? 

Byaba se aruko wagiye kwibona ugasanga waravukiye 

mu gihugu cya gikristo, nibyo? 

Mbese Yesu Atandukaniye he n' undi muntu ukomeye? 

Mbese Yesu aruta umwigisha w' imibanire cyangwa 

umufilozofe mu byo umuco? 

Wakwemezwa niki ko ibyo Yesu Yiyita ari byo? 

Niki cyakwemeza ko Yesu ari Imana, ko n' ubugingo 

buhoraho atanga ari nyabwo? 

Muri iryo gare ry' umwotsi kuri icyo gicamunsi, ibibazo 

by' uwo muhakanamana byari ingenzi cyane. 

Mugenzi we w' umukristo yagerageje kuganira nawe 

ibisubizo. 

Ntabwo nshidikanya mu bitekerezo byanjye ko hari 

ibisubizo bifite ireme bishobora gutangwa kuri ibyo 

bibazo kandi ko gusobanukirwa nibyo bisubizo 

bisobanura ubugingo bw' iteka. 



w 

c! 

N 

** 

> 

> 

** 

a 

w 



7 - Ubuzima bw ¥ Umwe Bwahinduye Isi. 






Mu by' ukuri iyi si yacu ifite bimwe ikesha abantu 
b' ibyamamare. Abantu bagize icyo bayikorera ngo 
bayigire ahantu heza cyane. 



Abami, abaprezida, abanyamadini, abayobozi ba 
gisilikari, abashakashatsi n' abahanzi bagize 
ikimenyetso basiga ku isi. 
Amazina yabo azwi hose ku isi. 

Hari izina rimwe riyahebuje yose. 

N' amateka y' isi agabanijemo imyaka imbere na nyuma 

yo kuvuka kwe. 

Izina rye ni Yesu. 

Yesu ni izina ry' ikirangirire mu mateka. 

Ariko kuba izina rye ryarumviswe ni kimwe, no 

kumenya uwariwe koko ni ikindi. 

Kuri uyu mugoroba, nif uza kubamenyesha byuzuye 

ibyo amateka ya Yesu - Yesu uvugwa muri Bibiliya. 

Reka duhere ahabanza. 

Mushobora kuba mwibaza mut i- Yesu ni nde? 

Atandukanye ate n'abandi? Yari umuntu mwiza gusa, 

umwigisha w' imbonezamutima? cyangwa 

umucurabwenge? 

Babiri mu bigishwa be nabo babyibajijeho. 

Ubwo Yesu Yahuraga n' abigishwa be babiri mu nzira 
igana Emawusi ku munsi Yesu Yazutseho, kuwa mbere 
w' iminsi irindwi, 



Yaberetse ubuhanuzi bwari bumaze gusohora mu minsi 
mike yari ishize. 



(Isomo ku mashusho 3: Luka 24:25, 27) 

"Mwa bapfu mwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera 

ibyo abahanuzi bavuze byose!... 



7 - Ubuzima bw' Umwe Bwahinduye Isi. 




Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, 



Nityo gilurtta 
Uwiteka 
nbwp iiri we 
uziibihera 
iklmenyeiso: 



15 



CfJMM 7;lJH 



azabyara 

umvvatui 

w r umuhungu 

am wile b:ina 

[mamieli. 



16 



(II1I3IIH11 vaiesu: 



VIDE WO 



Uwasizive {Mesiya) 



17 



Abasobanurira mu Byanditswe, byose Ibyanditswe kuri 

We." 

Luka 24:25, 27 



Reka turebe ibyemeza ko Yesu ari Mesiya. 



AMAYOBERA YO KUVUKA KWE 

Mbere cyane yuko Yesu abyarwa na Mariya, Yesaya yari 

yarabihanuye: 



(Isomo ku mashusho 2: Yesaya 7:14) 

"Nicyo gituma Uwiteka ubwe ari we uzabihera 

ikimenyetso: 



Dore umwari azasama inda azabyara umwana 

w' umuhungu amwite izina Imanueli." Yesaya 7:14 



(Videyo: amasegonde 5) Yesu afite amazina menshi. 
Imanueli, Yesu, Umukiza, Kristo, na Mesiya. Ubuhanuzi 
bwa Yesaya burebana no kuvuka kwa Yesu abyarwa 
n' umwari bwari bwaranditswe imyaka 600 mbere yuko 
Avuka. 

Marayika umwe yongeye kuvuga iby' ubu buhanuzi 
nk' icyemezo ko Yesu yari Mesiya. Reka turebe uko 
Marayika avuga kubyarwa kwa Yesu n' umwari Mariya. 



w 

c! 

N 

)-* 

2 
> 

w 

CI 

in 
w 

% 

5? 



7 - Ubuzima bw ¥ Umwe Bwahinduye Isi. 




wowe nlho 

t t.l/LiS VI LI Albd 

umwami 

w* Isirayeli ■ . . 



21 




(Isomo ku mashusho 2: Matayo 1:18) 

" Kuvuka kwa Yesu kwagenze gutya. Nyina Mariya yari 

yarasabwe na Yosefu, 



ariko yari ataramurongora, babona afite inda 
y' Umwuka Wera." Matayo 1:18 



AHO YAVUKIYE 



(Isomo: Mika 5:2) 

"... Betelehemu ...muri wowe niho hazava uzaba 

umwami w' Isirayeli..." Mika 5:2 

Bigaragara ko Yesu Yavukiye i Betelehemu neza neza 

mu mudugudu wari warahanuwe mu myaka 700 mbere 

yuko Avuka. 

(Isomo: Matayo 2:1) 

"... Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i 
Yudaya..." Matayo 2:1 

Isezerano rishya rishimangira ugusohora k' ubuhanuzi 
bwa Mika. Yesu yari Arenze cyane kuba umuntu mwiza, 
Yari Arenze kuba umwigisha w' imyifatire myiza, 
Arenze kuba umucurabwenge mbonezamutima. 
Yari Umwana w' Imana. 

Yavutse k' umukobwa w' isugi nkuko umuhanuzi 
Yesaya yari yarabivuze. 

Yavukiye i Betelehemu nkuko umuhanuzi Mika yari 
yarabihanuye. 



7 - Ubuzima bw' Umwe Bwahinduye Isi. 





LUKA 2.J jj 

amuiyainisha 
mu muvure 
w' ink j, kuko 
bari hubu/c 
umwanya mu 
icumbi. 



Imyaka amagana mbere y' ivuka rya Yesu, ubuhanuzi 
bwa Bibiliya buhishura bweruye kandi mu buryo 
burambuye iby' ubuzima bwa Kristo. 
Ubu buhanuzi bwarasohoye neza nkuko byari 
byavuzwe. 

Ubwo Adamu na Eva bakoraga icyaha, Imana yari ifite 
umugambi. Urukundo rwayo rwahamagariye Yesu 
Umwana wayo kuza ku isi, abaho mu butungane, apfa 
kubwo ibyaha byacu. Yemeye kujya mu cyimbo cyacu 
ngo tubone ubugingo buhoraho niba twemera 
umugambi we wo kutubera Umukiza. Ibi nibyo bita 
INAMA Y' AGAKIZA. 

Hagiye gushira nibura imyaka 2000 abanyabwenge 
bavuye i Burasirazuba bize Ibyanditswe. 
Bari barasomye iby' Umwami ukomeye wagomba 
kwerekanwa kandi icyo cyari igihe eye cyo kuza. 

Bamenye ko igihe kigeze, kandi inyenyeri yari 
ikimenyetso cy' Umwami wavutse. Bamusanze i 
Betelehemu barapfukama baramya Yesu. 



(Isomo ku mashusho 2: Luka 2:7) 

"Abyara umuhungu w' imfura, amworosa imyenda 

y' impinja, 



amuryamisha mu muvure w' inka, kuko bari babuze 
umwanya mu icumbi." Luka 2:7 



d 

w 

d 

N 

2 
> 

CI 

i 

)-* 
as 
a 

c| 

M 

5? 




Yesu Yaryamishijwe mu muvure inka zigaburirirwamo 
kuko nta cyumba cyari gihari. Yavutse nta kivurira. 



7 - Ubuzima bw ¥ Umwe Bwahinduye Isi. 




akamero !■- ' Jmami 
ntiyalekurt'jc kr» 
guhvi ai i.i il ' hil.i 




Nyina yari imfura ikarabye.Yari akibyiruka ubwo 
Malayika yamubwiraga ko yari agiye kubyara umwana 
w' Imana. 



Nubwo yari "Umwana w' Imana", Yari Imana Yuzuye 
nka Se. 

Intumwa Paulo ivuga ko Yari ahwanye n' Imana. 
Yafashe ishusho y 'umugaragu ngo abe nk' umuntu. 

(Isomo ku mashusho 3: Abafilipi 2:6) 

" Uwo nubwo yabanje kugira akamero V! Imana, 

ntiyatekereje ko guhwana n' Imana, ari ikintu cyo 

kugundirwa; 



ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k' umugaragu 
W imbata, 




agira ishusho y' umuntu." 
Abafilipi 2:6,7 



Yesu yabaye nkatwe mu buzima bwo kw isi. 

Ariko yari umuziranenge uboneye, nta kizinga; aritanga, 

ngo tubone ubugingo buhoraho. 

Mu masaha 24 ya nyuma y' ubuzima bwa Kristo, 

ubuhanuzi bwari bwaramuvuzweho imyaka ibinyejana 

bya kera bwarasohoye mu buryo burambuye. 

Fata urugero rwa Yuda AMUGAMBANIRA 



7 - Ubuzima bw' Umwe Bwahinduye Isi. 




ridibukorczc 
hiogo 

ftkayiittttba, 
niwB uw« t , h 



(Isomo: Zaburi 41:9) 

" Kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga, 

nagaburiraga, niyo imbangiriye umugeri." 

Petero yabajije Yesu uwari ugiye kumugambanira, Yesu 

Yaramushubije ati: 

"...Uwo ndibukoreze inogo nkayimuha, niwe uwo..." 
Yohana 13:26 



37 



tBIHAMYABYEMUAKO- 



Umugambftjiyi 




MATMO 26U _> 

Hanyuiiin 
umwe niuri abo 
cumi iia hiibiri. 
wihvaga Yudii 
Isikaiyota, 
asahga 
abatumbyj 
hakuru, 




IGICIRO CYARISHYWE UMUGAMBANYI 



"...Nuko banyishyura ibice by' ifeza mirongo itatu" 
Zekaria 11:12 



(Isomo ku mashusho 2: Matayo 26:14,15) 

" Hanyuma umwe muri abo cumi na babiri, —witwaga 

Yuda Isikaryota — asanga abatambyi bakuru, 



arababaza ati:" Mwampa iki nkamubagenzereza?" 
Bamugerera ibice by' ifeza mirongo itatu." 



UKO YAKUBISWE AKANASHINYAGURIRWA 



(Isomo ku mashusho 2: Yesaya 50:6) 

" Abankubita nabategeye umugongo, n' imisaya 

nyitegera abamfura uruziga; 



W 
<=! 
N 

> 

td 

CI 

m 

i 

l-H 

as 

o 

5? 



7 - Ubuzima bw ¥ Umwe Bwahinduye Isi. 




ibiganza 
n 1 ibirerifie. 



IBIHAMYABVEMIZANO- 
KflhSTd AftlMESfVA' ) 



IV. Ifcimhm V iliiuflll/tt 



47 



KflH IHJt 20:2 5 ' 




. . . OJU,<hni;<i 




inkovu 




z' inibcreri 


^>fi^^? 


m-] biganzu 


F 


bye, rigo 




ozlshyiremo 


IB 


urutoke 


M/ 


rwanjye. 






^ 




Kandi mu maso hanjye sinahahishe gukorwa n' isoni no 
gucirwa amacandwe." 



(Isomo: Matayo 26:67) 

" Nuko bamucira amacandwe mu maso, bamukubita 

ibipfunsi, abandi bamukubita inshyi," 

Matayo 26:67 

BATOBOYE IBIGANZA N' IBIRENGE BYE 



(Isomo: Zaburi 22:16) 

"...Bantoboye ibiganza n' ibirenge." 

Zaburi 22:16 

Nyuma yo kuzuka kwa Kristo, Tomasi, umwe mu 

bigishwa be washidikanije ko Yesu Yazutse, 

yamenyekanishije ko ibiganza n' ibirenge bya Kristo 

byatobowe koko. Yaragize ati, 

(Isomo ku mashusho 2: Yohana 20:25) 

"...Nintabona inkovu z' imbereri mu biganza bye, ngo 

nzishyiremo urutoke rwanjye, 



...sinzemera. 
Yohana 20:25 



YABARANYWE N' ABAGOME 

Reba uko ubu buhanuzi kuri Kristo bwasohoye neza: 



50 



7 - Ubuzima bw' Umwe Bwahinduye Isi. 




■MR! ma 1521^ 

I ■: : ! i -i -; i i 'S -i , i ^ - 1 i : . -. i i , ■ 

n" abambuzi 
babiri, umwc 
iburyo bwd 
n 1 Lindi 
Ibumdsb. 



(Isomo: Yesaya 53:12) 
"...akabaranwa n' abagome." 
Yesaya 53:12 



(Isomo ku mashusho 2: Mariko 15:27,28) 

" Bamubambana n' abambuzi babiri, umwe iburyo bwe 

n' undi ibumoso." 



52 



BflPima isaO 

Ni bwo 
Ibyandllsue 
byasohoye ngo h 
Vabaranywe 
n* iibanyabyaba 




Baga 

imyen 

yartfye. 

bafindira 

Liimvdiiibitru 




lyo ka 1 1 / 1 1 1 1 r i\ ,i 1 1 



iboshwt* yose, \ 
uhereye h^juru 
ukage/a hasi. 



Nuko ibyanditswe birasohora ngo, 
"Yabaranywe n' abanyabyaha." 
Mariko 15:27,28 



BAFINDIYE IMYENDA YE 

Umwami Dawidi yavuze ibyagombaga kuba ku 

myenda ya Yesu imyaka nk' igihumbi mbere yuko Yesu 

Apfa: 

(Isomo: Zaburi 22:18) 

" Bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro 

wanjye." 

Zaburi 22:18 



(Isomo ku mashusho 3: YOHANA 19:23, 24) 
" Nuko abasirikarc.bajyana imyambaro ye, 
bayigabanyamo kane... 



Iyo kanzu ntiyari ifite umubariro, ahubwo yari iboshwe 
yose, uhereye hejuru ukageza hasi. 



w 

c! 
N 

> 

td 
m 

$ 

as 

o 

in 
5? 





57 


Nuko baravu£ana 
bati... lm> 


; 


ahubwo ui> tfitidii'oj • 
Lureht! lii'i buhi- 


► ' 


n\ irayp uw' arhve^ ^ . 


m 



Baravuga bati: Nuko baravugana bati... 

" Twe kuyitanyagura, ahubwo tuyifindire, turebe uri 

bube nyirayo uwo ari we." 

Yohana 19:23, 24 



58 



7 - Ubuzima bw ¥ Umwe Bwahinduye Isi. 









AMAGAMBO YE ARI KU MUSARABA 



(Isomo Zaburi 22:1) 

" Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje?" 
Zaburi 22:1. 

Gereranya umurongo wo mu Isezerano rya kera na 
Matayo 27:46: 

(Isomo: Matayo 27:46) 

" Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje?" 
Yesu yavuze ayo magambo mbere gato yuko apfa mu 
isaha ya cyenda. 



Ubuhanuzi bwinshi bwari burenze kugenzurwa na Yesu 
nk' umuntu. 



Ntiyari gushobora kugena aho Yagombaga kuvukira. 



Uburyo Yavutse mo, 



Igambanirwa rye, 



cyangwa ibyerekeye urupfu rwe. 



7 - Ubuzima bw' Umwe Bwahinduye Isi. 





JfES»II53:3 



Muby' ukuri, Yesu Yari uwo Yavuze ko Ariwe.-- Mesiya. 
Ubwo Yari Abambwe ku musaraba w' isoni, no 
gukubitwa n' imisumari batoboje mu biganza no mu 
birenge bye, n' ikamba ry' amahwa, bamuseka, 
bamukoba, 

" Yashoboraga kuba yarahamagaye abamarayika 
igihumbi bakaza bakarimbura isi bakamugira Uwo 
umudendenzo." 
Ntiyashoboraga kwikiza ngo anadukize! 

Mbese aho ujya utekereza niba koko hari ujya 

akwitaho? 

YESU AKWITAHO! 

Yabyerekanye kera ku musozi uri hanze ya Yerusaremu! 

Mbega urukundo! 

Rumenagura imitima yacu y' ubwibone. 

Yashoboraga guhamagara abamarayika igihumbi ariko 

Imana Ishimwe, Ntiyabikoze! 

Ahubwo Yemeye gupfa kubwawe nanjye! 

Ikibazo cy' ingenzi ni iki, Yesu ninde kuri wowe?" 



Yarasu:£ugurw&ga, 
akangwa «' 
abanLu; yari 



wamenycreye 
iiitjmlxi. ;. 



Yesu Yaje kuri iyi si yacu kubaho ubuzima buzira 
inenge ngo Asimbure ubuzima bwacu bw' icyaha. 
Yapfuye urupfu twagombaga gupfa agira ngo tubeho 
by' iteka! 
Bibiliya ivuga ibyo kwitanga kwe iti, 

(Isomo ku mashusho 4: Yesaya 53:3-7) 

" Yarasuzugurwaga, akangwa n' abantu; yari 

umunyamibabaro, wamenyereye intimba... 



W 

d 

N 

** 

2 
> 

w 

$ 

m 

$ 

in 
5? 



72 



yacuinilivvc, J / 

yaslienj<iguri\vej£ Jm f 
gukiiuiniruii kwj'tu,^. . 
kundi uiiihyirnhM \ G 
riivo adiikirisha. 



" Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, 
yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ... kandi 
imibyimba ye niyo adukirisha." 



73 



11 



7 - Ubuzima bw ¥ Umwe Bwahinduye Isi. 




" Twese twayobye nk' intama zizimiye... 



...Igitabu 
cy' uhugin^o 
cy' Umwana 

\s' I ! i :. .= i m * i 

watambwe 
ubereye ku 

kuremwj 



|lBf BH | S HUW|^J 



77 



"Yararenganye,... ariko yicisha bugufi ntiyabumbura 
akanwa ke, amera nk' umwana w' intama bajyana 
kubaga! Yesaya 53:3-7 



Aha turabona ko Yesu yagereranijwe n' Umwana 
W intama. 

Inshuro nyinshi muri Bibiliya yitwa Umwana 
W Intama. 



(Isomo: Ibyahishuwe 13:8) 

Ibyahishuwe 13:8 havuga iby " Igitabo cy' ubugingo 
cy' Umwana w' Intama watambwe uhereye ku kuremwa 
kw' isi." 



Isomo ku mashusho 2: Ibyahishuwe 5:8, 12) 

" Abakuru makumyabiri na bane bikubita imbere 

y' Umwana w' Intama ... 



78 



L IBVBHISKWWt 5:12 

Icyubahiro ni 
icy' Lfmwajfia 
w' JiiUtina 
watambwe.,. 



79 



Kiiko ibihcmbo 
by" ibyaha 



[bavuga bati] " Icyubahiro n' icy' Umwana w' Intama 

watambwe..." 

Yesu Umwana w' Intama Yadukijije twese urupfu 

rw' iteka mu cyimbo cyarwo Aduha ubugingo bw' iteka. 

(Isomo ku mashusho abiri: Abaroma 6:23) 
" Kuko ibihembo by ibyaha ari urupfu, 




ariko impano y' Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu 
Kristo Umwami wacu." 
Abaroma 6:23 



7 - Ubuzima bw' Umwe Bwahinduye Isi. 









Adamu na Eva baracumuye icy aha kibatandukanya 
n' Imana. 

Imana yagombye kubirukana mu ngobyi babagamo 
nuko ntibongera gushobora kurya ku giti cy' ubugingo. 
Ukubaho kwabo kwagiye kugabanuka buhoro buhoro 
kugeza bapfuye. 

(Isomo ku mashusho abiri: Itangiriro 3:24) 
" Nuko yirukana uwo muntu; kandi mu ruhande rw' iyo 
ngobyi yo muri Edeni ryerekeye i burasirazuba 
ishyiraho abakerubi, 

n' inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo 
ibuze inzira ijya kuri cya giti cy' ubugingo/' 
Itangiriro 3:24 



Imana Ibabwira ibyo inama yo kubakiza. 



(Isomo ku mashusho abiri: Itangiriro 3:15) 
" Nzashyira urwango hagati yawe n' uyu mugore, 
hagati y' urubyaro rwawe [ abakurikira Satani] n' Urwe 
[Abakurikira Kristo]; 



Urubyaro [Yesu] ruzagukomeretsa umutwe, nawe 
[Satani] uzaru [Yesu] komeretsa agatsinsino." Itangiriro 
3:15 



Gukomeretsa bisobanura iki? 



VI 

W 
<=! 
N 

> 
w 

CI 

m 
w 

> 

as 
a 
ci 

w 
5? 



13 



7 - Ubuzima bw ¥ Umwe Bwahinduye Isi. 





Mu Giheburayo ijambo "gukomeretsa" risobanura 
"kumenagura". Kumenagura umutwe w' umuntu 
birakaze cyane kuruta gukomeretsa agatsinsino ke. 
Kristo Azanesha Satani. 

Hari ikindi kintu Imana Yakoze cyo kwibutsa umuntu 
inama y' agakiza no kongera kubatunganya. 

Yashyizeho gahunda y' ibitambo. 
Bagombaga kwerekana kwizera kwabo bafite mu 
Mwana w' "Intama w' Imana" (Yesu) wagombaga 
umunsi umwe kuzabapfira ngo abaheshe ubugingo 
bw' iteka. 

Bibiliya ntitubwira neza igihe gahunda y' ibitambo 
byatangiriye. Adamu na Eva bibonye bambaye ubusa 
nuko Imana Ibaremera imyambaro Ikuye mu mpu. Mu 
gice na none gikurikiraho, Kaini na Abeli bazanye 
ibitambo. 



Nil Abcti u/niui 
ku fourizd j 
1 ' w bw" uniukumhi 
■^'V- Ui " im ku 

rugimhu rvv*m-i 



(Isomo ku mashusho 2: Itangiriro 4:4,5) 

" Na Abeli azana ku buriza bw' umukumbi we no ku 

rugimbu rwawo, 





Uwiteka Yita kuri Abeli no ku ituro rye." 
Itangiriro 4:4 



Imana " ntiyita kuri Kaini n' ituro rye. Kaini ararakara 

cyane." Itangiriro 4:5 

Abeli yazanye umwana w' intama ushushanya Umwana 

w' Intama w' Imana, ariko Kaini azana imbuto 

z' ubutaka. Ituro rya Kaini ntiryerekanaga kwizera mu 

Umwana w' Intama w' Imana Watambwe. 

(Isomo: Abaheburayo 9:22) 

"...kandi amaraso atavuye, ntihabaho kubabarirwa 

ibyaha." Abaheburayo 9:22 



14 



7 - Ubuzima bw' Umwe Bwahinduye Isi. 




Ubwo Imana Yakuraga Abisiraeli mu Egiputa, 
Yabigishije amasomo Iyanyujije mu mihango y' ubuturo 
bwera Yabwiye Mose kubaka. 
Ubuturo bwera, cyangwa ingando, yashushanyaga 
ingando nyayo yagondewe mu ijuru. 










[JBUHEBIIIIIIO 3MJ 

. . . abubwo EioriL 
abonetse rimwfi 
gusa ku mpcriik 
y' ibihe. kugiia 
ngo akuzehu J 
Ibyaha kwit 




Umwe muri iyi mihango wari Pasika. 



Ku munsi wa 14 w' ukwezi kwa mbere, abantu bari 
barasabwe kwica umwana w' intama maze bakaminjira 
amaraso yawo ku nkomanizo z' inzu zabo. 
Cyari ikimenyetso ko bakingiwe n' amaraso y' Umwana 
w' Intama. 

Rya joro Marayika murimbuzi yarenze ingo zari 
zikingiwe n' amaraso kandi ntiyagirira nabi n' umwe 
mubabaga imbere muri ayo mazu. 



Pasika yari iyo kubibutsa ko amaraso y 'Umwana 
w' Intama ariyo yonyine adukiza kurimbuka. 
Amatungo yatambwaga ntiyashoboraga kweza ibyaha. 
Ariko kwizera abantu bagiraga mu gitambo Imana 
100 yatambye kwashoboraga kubakiza ibyaha. 

(Isomo: Abaheburayo 9:26) 

"...ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka 
y' ibihe, kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba..." 
Abaheburayo 9:26 



(Isomo: Abaheburayo 10:4) 

"Erega ntibishoboka ko amaraso y' amapfizi n' ay' ihene 

akuraho ibyaha/' 

Abaheburayo 10:4 



W 

d 

N 

2 
> 

w 

m 
w 

> 

*-* 
as 
a 

in 
5? 



102 



15 



7 - Ubuzima bw ¥ Umwe Bwahinduye Isi. 




Yohana Umubatiza yavuze ibya Mesiya anavuga ibya 
Yesu agira ati, 



("Isomo: Yohanal:29) 

"...Nguyu Umwana w' intama w' Imana ukuraho ibyaha 

by'abari mw isi!" 

Yohana 1:29 



Imihango y 'ibitambo yerekanaga Mesiya wagombaga 
kuzaza - Umwana w' Intama w' Imana. 
Amaraso yamenekaga ya buri mwana w' intama mu 
Isezerano rya Kera, yashushanije mu binyejana byinshi 
amaraso Yesu Yasheshe ku bwacu. 

Yesu ni umukiza w' abari mw isi. 

Yesu Arababarira. 

Yesu Adukiza umutima uducira urubanza. 

Yesu Atwigisha uko tubaho. 

Ubuzima bwa Yesu butubera urugero. 

Yesu Atwongera mo imbaraga. 

Yesu Aduhindura imitima. 

Yesu Aduha ubugingo bushya. 



16 



7 - Ubuzima bw' Umwe Bwahinduye Isi. 




107 



Rimwe igihe Nyakubahwa Ernest Shackleton (soma 
Shakeletoni) yageragejea kwambuka inyanja 
y' Antarakitika mu w' 1914, ubwato bwe bwitwa 
Kwihangana (Endurance,) bwamenywe n' ikibuye 
cy' urubura cyarerembaga. Abari mu bwato bazererezwa 
n' ishuheri y' umuyaga kugeza ubwo batsitse ku kirwa 
Nzovu (Elephant Island). Shakeritoni yasabye abagabo 
kubaka inkambi aho, ngo bashobore kubikamo 
ibikoresho byabo kandi banashobore no kugerageza 
kuzarwana n' igihe cy' ubukonje cyari cyegereje. 
Nyamara yaje kubona ko nta muntu uzabasha kuzaza 
aho kubatabara. Nta n' umwe wari uzi aho baherereye. 
Bari kure y' isi ituwe, mu manyinya y' inkubi y' imiraba 
y' inyanja y' Antarakitika. Hari ibyiringiro bimwe gusa 
byo gutabarwa. Wenda hari umuntu wari kuzahanyura 
yambukiranya iyo nyanja iteye ubwoba maze 
akabarwanaho. Shakeritoni atangira gupakira ibintu 
mu bwato bunini bwa karahabutaka ngo bakomeze 
urugendo. Afata abantu batandatu mu babishakaga. 
Bagombaga kwambuka ibilometero hafi 1400 mu nyanja 
y' inkubi y' umuyaga mwinshi kugira ngo bagere ku 
cyambu cya Norvege ku kirwa cy' ubutita muri Georgia 
y' amajyepfo. 



C3 

w 
d 

N 

** 

> 

in 
> 

** 
as 

a 

w 
5? 



17 



7 - Ubuzima bw ¥ Umwe Bwahinduye Isi. 




108 




109 



Byasaga n' aho ari ikintu kidashoboka kugenda mu 
bwato budatwikiriye mu gihe nk' icyo cy'umugaru 
n' ishuheri bikaze cyane. Ariko Shakeritoni 
abyumvikanaho n' abantu be baragenda. Bamara iminsi 
bihindira munsi y' ihema ridakomeye, bikinzemo 
ishuheri, basenga ngo umuyaga utazatatamura inkuge 
yabo ukabajyana kure. Bihanganiye ubukonje, bwa 
bundi bubi bwinjira ukibwira ko bwageze ku magufka, 
baba mu mifuka yo kuryamamo nayo yabaye ubutita, 
amazi yahindutse urubura atemba mu migongo yabo, 
barwana n' inzara n' inyota nabyo bitaboroheye. 
Nyuma y' iminsi mirongo ine batangiye urwo rugendo, 
bose bari han" yo kwicwa n' ubwo buzima bubi ariko 
bagiye kubona babona bari gukabakaba ku nkombe za 
Georgia y' amajyepfo. Umugambi wa Shakeritoni yari 
awugezeho; mu gihe gito hari ubwato bwihutishijwe 
kujya gutabara ba bandi bandi bari basigaye inyuma. 
Ubwo Imana Yarebaga inzitizi n' amagorwa twarimo, 
kandi Ikabona uko twari twigunze ku kirwa cya 
twenyine, tugoswe n' inyanja itagira aho irangirira 
y' ibyaha, Imana ubwayo Yibiye muri iyo ndahangarwa 
y' inyanja. Yishyiraho ubwicanyi, ubugome 
ndengakamere bw' inyokomuntu. 

Ku isi yose nta uhwanye na Yesu. Ni we wenyine 
Ushobora kudukiza. Ni we wenyine Ushobora 
kudukuraho urubanza kandi agahindura ubuzima 
bwacu. Ni we wenine Ushobora kuduha ubugingo 
buhoraho. Wakunda kuzamura ukuboko kwawe 
kw' iburyo maze ukavuga uti: "Yego Yesu, uyu 
mugoroba nemeye ko uri Umwami wanjye n' Umukiza. 
Yego Nyagasani, nizeye ko wamfiriye. Yego Mwami 
nguhaye ubuzima bwanjye." 
Zamura gusa ukuboko kwawe mu gihe ndi kugusabira. 



18 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 




Ibanga ry' ukudapfa 




(Video: amasegonda 19) Isi iratigita. Imbaraga 
idasanzwe y' igishitsi yumvikanira mu mujyi wose. 
Amazu y' ibiro n' amazu yo guturamo yirunda hasi. 
Ibitaro, amashuri n' insengero birasenyuka. 
Umutingito w' isi wo muri Gashyantare 2001 muri El 
Salvador wahise uhitana abantu bakabakaba 3000. 
Abandi ibihumbi basigaye iheruheru batagira aho 
bikinga. Abakozi bihutana ubufasha, bakoze 
ubutananirwa umunsi n' ijoro bashakisha abazize ayo 
mahano. Basanze bake gusa aribo bakiriho. 
Nyuma y' amasaha 4 bataburura, bari hafi gukurayo 
amaso ubwo umwe yarabutswe akaboko igice cyako 
kimwe gitabye muri uwo musaka. Byari binababaje 
ubwo babonaga ako kaboko kanyeganyega. Byateye 
abakozi b' abatabazi kurushaho gutaburura. 
Byabafashe hafi amasaha 4 yo gutwikurura umugabo 
w' igikwerere mu nsi y' ibinonko. Yarakiriho. Yanambye 
iminsi ine yose nta cyo gutamira nta tuzi two kunywa. 
Nyuma ari mu bitaro bamubajije uko yashoboye 
kubaho mu buzima bubi nk' ubwo. 
Igisubizo eye cyari/' Nifuzaga kubaho. Nasamaga 
umwuka. Sinashakaga gupfa. Nizeraga ko ubufasha 
buri mu nzira buza." 

Twavukanye uku kwifuza kubaho. 

Wowe nanjye twari tubifite ubwo twinjiraga muri iyi si. 
Uw' ari we wese wigeze kubaho yagize ubwo bushake. 
Bishobora kuba aribwo bushake bukaze twigeze tugira. 
Twebwe abantu duhurijwe hamwe n' ubwo 
bushake rusange dufite bwo kwifuza kubaho. 



00 

■H 

> 
< 

B 

d 
w 
> 

a 
o 

w 

H 

in 
> 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 




Rero iyo amagara y' umuntu aterewe hejuru, abantu 
bakora ibikorwa bishoboka n' ibidashoboka, 
by' ubutwari burambuye bwo gukiza abandi. 
Bishobora kuba ar' umwana waguye mu iriba. 
Cyangwa abagenzi baheze ku cyambu mu bwato 
bwahuye n' isanganya. 




kuko buse 
bkiko/.e ibyiihi 
fftibashyikira 
ubvviza 

ijv. ' llikill,!' 



Cyangwa uwazamutse agahera ku musozi ... 
Cyangwa uwaheze mu byasakambuwe n' umutingito 
w' isi. 

Ariko iyo ubuzima bw' umuntu buri mu mahina, abantu 
birukankira kurwananaho. 

Ukuri buri wese muri twe atifuza gutekerezaho - 
nyamara kugakomeza kuba ukuri - nuko ubuzima 
bw' uwariwe wese muri twe buri mu makuba. 
Si n' amakuba gusa. 
Twese turi abo gupfa. 

(Isomo: Abaroma 6:23) 

BIbiliya ivuga ngo, "kuko ibihembo by'ibyaha ari 

urupfu, ariko impano y' Imana n' ubugingo buhoraho, 

muri Yesu Kristo Umwami wacu." 

Abaroma 6:23. 

Icyaha n' uburozi - kirica. 
Kirica! Kuki? Kuko kidutandukanya n' Isoko 
y' ubuzima bwose- Imana ubwayo, Yaturemye. 
Kandi buri wese muri twe yaracumuye. 

(Isomo: Abaroma 3:23) 

"kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza 

bw' Imana/' Abaroma 3:23. 




(Isomo: Abaroma 3:10 -12) 
"Nta ukiranuka n' umwe, 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 



1 *B*R0«*_3 l3j| 

Nta umenya. 




Nta umenya, nta ushak' Imana: 



a IF , -*m 

1 7 HBBB0»<5:12^ 
1 ,-*J^_ Kuto llilllL.UU 


'7 


V^r* Mlyo, ilk' 
'' uko ibyaha 
bystittiinywy 


1 


nui isi n' iimunln 
uimvc, unipfu 








"Bose barayobye, ...Nta ukora ibyiza n' umwe." 
Abaroma 3:10-12. 



Ababyeyi bacu ba mbere, Adamu na Eva, abo amoko 
yose y' abantu yakomotseho, bahisemo kutumvira 
Imana banyura mu nzira zabo bwite, bitandukanya 
n' Imana. 



(Isomo: Abaroma 5:12) 

"Kuko bimeze bityo, nk' uko ibyaha byazanywe mu isi 

n' umunt' umwe, urupfu rukazanwa n' ibyaha, 



ni k' urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose 
bakoz' ibyaha." Abaroma 5:12 



Ingaruka z' icy aha ni urupfu. 

Urupfu ruterwa n' icy aha rubara ijana ku ijana. 

Adamu yagombaga gupf a kubw' icyaha. 

Nguko uko bose abamukomotseho - buri wese muri twe 

turi muri uwo mubare w' abapfa. 

Nuko rero twese turi hasi mu mworera. 

Mu mutego tutagira gifasha. 

Twokojwe gupfa uretse ko twagira umuntu udutabara. 

Inkuru nziza ni uko hari uwo kudutabara! 



(Isomo: Abefeso 2:8,9) 

"Mwakijijwe n' ubuntu kubwo kwizera: ntibyavuye 

kuri mwe, ahubwo n' impano y' Imana; 



00 

> 
< 

CI 

in 

d 
w 
> 

a 
o 

w 

H 

W 

> 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 





ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagir' umuntu 

wirarira;" 

Abefeso 2:8,9. 

Niby'ukuri, twese twaracumuye. 

Nta gushidikanya guhari! 

Ducumura muri buri gikorwa cyo kwikunda dukora, 

buri jambo, ndetse yewe no mu bitekerezo. 

Tekereza igihe kitabarika buri munsi twacumuyeho! 
Kandi ikibazo cyacu si ibyaha gusa twakoze - Ikibazo ni 
uko turi abanyabyaha! 



Umuntu ufite indwara y' injyana muntu udashobora 

kumenya ikibazo afite ngo asab' ubufasha bwa 

muganga arapfa nta kabuza. 

Kandi iryo niryo herezo ry' abanyabyaha badashobora 

kumenya ubukene bw' umwuka bafite ngo bashake 

ubufasha. 



SmAM 59:2 



kwabataodu 

□' ri ii.itu yai 



22 




(Isomo: Yesaya 59:2) 

"Ahubwo gukiranirwa kwanyu [ibyaha] ni ko 

kwabatandukanije n' Imana yanyu,..." 

Yesaya 59:2. 

Imana ni isoko y' ubuzima, kandi ubwo Adamu 

yacumuraga, yatangiye gup fa. 

Twese turi munsi y' urubanza rwo gupfa. 

Ariko Imana y' urukundo ntiyatubwiye ingaruka 

z' icyaha Itaduhaye ibyiringiro by' agakiza! 

Ngiyi inkuru nziza! 

(Isomo: Abaroma 6:23) 

"kuko ibihembo by' ibyaha ari urupfu, ariko impano 

y' Imana n' ubugingo buhoraho, muri Yesu Kristo 

Umwami wacu." 

Abaroma 6:23. 



yip.Ewo 

2; Niushobora kugukorvrii. 

3. '■' i i-.'K*-:-i I! .i kukiigurd. 



(Videwo: amasegonda 3) Agakiza ni impano. 

Ntitugakwiriye. 

Ntitwanakabona kubw' imirimo myiza yacu ubwacu, 

kandi ntitwanakagura ku giciro icyaricyo cyose. 



24 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 









Abantu benshi bibwira ko abantu bahabwa imbabazi 

n' ubugingo buhoraho kubera gukora ibikorwa byinshi 

byiza. 

Abantu bicara ku buriri bw'.imisumari bizera ko mu 

kubabaza imibiri yabo bashobora gukundwakara ku 

Mana. 

Abantu bamwe bakubitagura imibiri yabo 
bakanayikomerekesha ibiboko, n' iminyururu, abandi 
bakitobora n' utwuma dutyaye, maze 



abandi bakagendesha ibirenge ku makara ashyushye 
bashaka gukundwakazwa n' Imana mu bikorwa 
bidasanzwe byo kwiyangiriza imibiri. 



Abandi bizera ko bakesha ubuzima bwabo bw' ahazaza 
bubaka insengero cyangwa bagaburir' abatagatifu, 



kandi ku bandi, nta munezero urenze cyangwa inzira 
isumba izindi yo kuboner' ihirwe ku Mana nko gukora 
ingendo bajya i Maka (Mecca) cyangwa se bagapfa 
barwanira Isilamu. 



Abakristo benshi nabo bakora ibintu nk' ibyo batabizi. 
Bajya mu rusengero, bagatanga amaturo, bagakurikiza 
amategeko ya Bibiliya yo kugirira abandi ineza, 
batekereza ko Imana Ibagirira imbabazi kandi ibyo 
bikaba byabahesha ubugingo buhoraho. 
Ariko se, ibyo birashoboka? 

Mbese umuntu ashobora gutugir' Imana ngo 
Imubabarire, Imuhe n' ubugingo buhoraho abinyujije 
mu kubabaz' umubiri we no kuwushyira ku nkeke 
ababaza ibitekerezo bye cyangwa akora ibikorwa byo 
kugiraneza? 



00 

■H 

> 
< 

ffl 

d 
w 
> 

a 
o 

w 

H 

W 

> 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 





Mbese hari ubwo dukorera agakiza nkuko mu mikino 
ngororangingo umuntu akorera igikombe cyangwa 
umudari wa zahabu w' ishimwe? 



(Isomo: Abefeso 2:8,9) 

Bibiliya igira iti," "Mwakijijwe n' ubuntu kubwo 
kwizera: ntibyavuye kuri mwe, ahubwo n' impano 
y' Imana; 

ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagir' umuntu 

wirarira;" 

Abefeso 2:8,9. 



Ntabwo twakwikirish' ubwacu n' imirimo yacu ubwacu. 

Tugomba kwishingikiriza ku buntu bw' Imana 

n' urukundo rwayo no ku mbabazi zayo, Iduha ku 

buntu. 

Iyaba twashoraga gukora ngo tubone agakiza, ntikaba 

kakibaye impano. 

Ducishirize ko umukoresha wawe agushyikirije 
ibahasha akakubwira ko agufitiye impano. 



Ufunguye ugasangamo harimo agapapuro k' isheki 
y' igihembo wakoreye mu byumweru bibiri bishize, 
mbese iyo yaba ari impano? 
SI IMPANO NIBA WARAYIKOREYE! 



Aiko se kuki Imana Ishobora byose Itegeka ibibaho 
byose 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 




fer_0HftHM;8 
Kuko 1 1 1 1 ■. I M :.1 

.11! M I II k I ' I i I.L. ■ 



40 





(Videwo y' amasegonda 12) Yagira imbogamizi z' abantu 
baba iriya mu kirere? 

Kuki Imana Itarets' umuntu wikunda, wivumbuye maze 
ngo Imureke ibyaha bye bimugaruke? 

(Isomo: 1 Yohana 4:8) 

Igisubizo kiboneka mu rwandiko rwa mbere rwa 

Yohana: 

"kuko Imana ar' urukundo." 

1 Yohana 4:8. 



Bamwe muri mwe muri ababyeyi. 



Na bamwe muri mwe muzi uko bimeze kugira umwana 

urwaye ni uko atangira kurira umunsi n' ijoro. 

Ukora ibishoboka byose kugirango ibintu bisubire mu 

buryo ariko ntibishoboke. 

Ukagendagenda hirya no hino, umuririmbira 

ubuguriguri ugakurikiza inama zose inshuti zaguhaye 

ariko bikanga, 

Reka nkubaze ikibazo. 

Uko waba unaniwe kose, n' igihe umwana yaba amaze 

arwaye, harubwo ujya utekereza kumujugunya cyangwa 

kumutererana muri ubwo buribwe bwe? 

Oya? Kuki? Kuko ukunda cyane ako gahinja kakiri gato 

katifashije kubera ububabare n' umuruho kagomba 

kubabara. 

Ni ko no ku Mana biri! 



Abana bayo ku isi barwaye indwara y' icyaha, 



00 

> 
< 

B 

in 

d 
w 
> 

a 
o 

w 

H 

in 
> 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 








u 






n' umubabaro n' umuruho bibagora bituma Imana 
Irushaho kubakunda. 



Nta na rimwe Imana Yigeze Itekereza kutujya kure! 
Nta na rimwe Imana Yigeze Itekereza kutureka ngo 
dupfe cyangwa ngo tugire ingaruka z' ukutumvira 
kwacu. 



(Isomo: 2 Petero 3:9) 

Bibiliya Igira iti, "Umwami Imana ...Itwihanganira, 
Idashaka ko hagira n' umwe urimbuka, ahubwo Ishaka 
ko bose bihana." 2 Petero 3:9. 



Ititaye uko wab' uri mwiza cyangwa mubi, 
Imana Iragukunda kandi Ishaka kugukiza. 
Ntishaka ko wapfa. 



Nyamara twese twaracumuye. 
Ntitwumviy' Imana twica amategeko yayo. 



Ubutegetsi bwo ku isi ntibushobora kwihanganira 
kutagira amategeko kuko butamara kabiri. 



Abica amategeko barahanwa. Ariko kwica amategeko 
y' Imana nibyo bikaze, kuko icyaha kidutandukanya 
n' Imana - Yo Yonyine Ishobora kudufasha no kudukiza! 



Nubwo Imana Ari Imana y' urukundo rw' iteka, ni 

n' Imana y' ubutabera. 

Ku musozi wa Sinai, Imana Yarivuze: 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 








53 


fiMt 34;T ,i 

igtlmanira .ilynrmi _ 


A 


b' Ibihtr igihunihi, 
ibattarlr<i fiukiranirwj 


1 








litfiT aba Bills intlwst . , ■ 


iL*j 



54 




byatumye iianga 
LTmwana wayo 

W 1 il, in. i ■;.;-. 




(Isomo: Kuva 34:6,7) 

"...Uwiteka, Imana y' ibambe n' imbabazi, itinda 

kurakara, ifite kugira neza kwinshi n' umurava 

mwinshi; 

igumanir' abant' imbabazi, ikageza ku buzukuruza 

babo b' ibih' igihumbi, ibabarira gukiranirwa 

n' ibicumuro n' ibyaha: ntitsindishiriza na hat' abo 

gutsindwa..." 

Kuva 34:6,7. 

Ese haba nta gisubizo gihari? Nta buryo bwo 

kubyikuramo? 

Nibyo, hari uburyo bwo kubivamo! 

Imana y' urukundo Yabonye inzira yo kudukiza kandi 

Igakomeza ubutabera bwayo. 

Yabonye Umusimbura Utunganye wo gupfa mu cyimbo 

cyacu, 

Ariha indishyi kubw' ibyaha byacu kugira ngo tubeho. 

Yohana, umwigishwa Yesu Yakundaga, abisobanura 

muri ubu buryo: 

(Isomo: Yohana 3:16) 

"Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye 

itanga Umwana wayo w' ikinege, 



kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe 
ubugingo buhoraho." 
Yohana 3:16. 



Yesu Yaje mu isi yigir' umuntu, Ahura n' ibibazo bimwe 

n' ibigeragezo umuntu wese yahuye nabyo. 

Mu buzima bwe, Yagize kumvira kuzuye. 

Nuko, nk' umuziranenge uhagararire umuntu, Kristo 

Yikoreye ku bushake bwe ibicumuro bya buri wese 

wigeze abaho, maze apfa mu cyimbo eye. 



00 

■H 

> 
< 

w 

d 
> 

a 
o 

w 

m 

H 
W 

> 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 



Kaudl tik" uku 
kutumvir' [ma 
k' umunlu Uitv 
kwateye ko 

.lili-i'isili il.lil.: 

abanyabyalia, 



■1 i ko no 

kuyumvJra 
k' umwe 
ku/ateia ko 
.ibi'Mslii baba 
abakfranutsE. 



60 



(Isomo: Abaroma 5:19) 

Paulo yagize ati, "Kandi nk' uko kutumvira Imana 

k' umuntu umwe kwateye ko abenshi baba 

abanyabyaha, 

ni ko no kuyumvira k' umwe kuzatera ko abenshi baba 

abakiranutsi." 

Abaroma 5:19. 






Urupfu rwa Yesu ntabwo rwari rugamije gukiza 

uburakari bw' Imana. 

Yesu Yaritanze Arapfa ngo Adukure mu byaha, kandi 

Imana Yaradukunze cyane ku buryo Yifuzaga gutamba 

Umwana wayo w' Ikinege ku bwacu. 

Yesu niwe war' Umwana w' Intama w' Imana, Umwana 

w' Intama w' Igitambo! 

(Videwo y' amasegonda 25) 

Mose amaze gukura mu Egiputa Abisirayeli, ubwoko 
Imana Yatoranije , bazerereye mu butayu han" 
y' umusozi Sinai, buri munsi bakabonera mu 
bimenyetso no mu migenzo, ibyerekana inama yo 
gucungura umuntu wacumuye. 
Ubuturo bwera bwo mu butayu, bwubatswe 
hakurikijwe amabwiriza yihariye atanzwe n' Imana, 
bwahoraga bwibutsa umuntu iby' urupfu rwagombaga 
kuzabera i Karuvali- mu mpinga y' umusozi aho Yesu 
Yagombaga gupfira, aho Umwana W Intama w' ukuri 
Yagombaga gutambirwa ibyaha by' abantu bose, 
Agatanga ibyiringiro no kudashidikanya ku mbabazi 
z' ibyaha n' agakiza. 

Umunyabyaha yazaga azany' itungo ry' igitambo. 
Akarambika ibiganza bye hejuru y' itungo azany e, maze 
akatura ibyaha bye. 

Agafata imbugita akayisogota, byerekana ko ibyaha bye 
byakuruye urupfu rw' Umwana W Intama watambwe, 
ari w' ushushanya Yesu. 



10 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 





bwabonctsc 
iiiu kamva ke. 





Yego, ntibinejeje. Ariko umusaraba w' i Kaluvari 

wazaniy' umuntu isezerano ry' ubugingo bw' iteka wari 

urushijeho kubabaza. 

Nyamara, kubw' iki gikorwa Imana Yerekanye 

ko' icyaha cyazanye urupfu ku munyabyaha no ku 

gitambo kitacumuye. 

Ubwoko bw' Imana mu bihe bya Bibiliya bwagiye 
butamba ibitambo byerekanaga kwizera bwari bufite 
mu rupfu rw' Umwana w' Imana, Uwagombaga gupfa 
mu cyimbo cy' umuntu, Akamuber' inshungu. 

(Isomo: Yohana 1:29) 

Yesu yari igitambo cy' ukuri. Ubwo yari aje kubatizwa, 

Yohana yagiz' ati, "...Nguy' Umwana w' intama 

w' Imana, ukuraho ibyaha by' abari mu isi." Yohana 

1:29. 

Mbeg' iby' isoni nke kubona bamwe mu bo Yaraje 

gucungura baragambaniye ubuzima bwe! 

Yesu Yarakubiswe, Arashinyagurirwa, Acirw' urubanza 

rwo kubambwa, bukaba bwari uburyo bubi 

burengej' ubundi bwose bwo kwicwa. 

(Isomo: 1 Petero 2:22) 

Nyamara nkuko Bibiliya ibivuga, "Utarakoz' icyaha, 

ntanabonekweho n' uburiganya mu kanwa ke" 

Yapfiriye kur' uwo musaraba! 

1 Petero 2:22. 

Kristo Yabambwe mu minsi ya Pasika. War' umuhango 

muri icyo gihe ko abategetsi b' Abaroma 

bafungur' umwe mu bicanyi kugira ngw' abantu 

babagirir' icyizere. 

Imbaga y' abantu yihitiramo Baraba basaba ko Yesu 

yicwa. 

Mu rupfu, Yesu Yitiranijwe n' abanyabyaha. Yabambwe 
hagati y' abajura! Kandi ubwo Imana yamushyiragaho 
ibyaha by' abatuye isi bose, 



68 



00 

> 
< 

B 

in 

d 
> 

a 
o 

w 

H 

W 

> 



11 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 






(Isomo: Matayo 27:46) 

Yavuze ijwi rirenga ati: Mana yanjye, Mana yanjye n' iki 

kikundekesheje? Matayo 27: 46 

Yiyumvisemo gutandukana gutey' ubwoba icyaha 

kizana. Yesu ntiyashoboraga kwihanganira umubabaro 

wo gutandukana na Se. Byamumennye umutima. 

(Isomo: Mariko 15:31) 

Imbaga yari aho irasakuza: " ...Yakijije abandi; ntabasha 

kwikiza." 

Mariko 15:31. 

Kandi ibyo byari ukuri! 

Ntiyashoboraga kwikiza ubwe kandi ngo akize 

n' abandi. Yari Imana Yishyuraga ikiguzi cy' ubwoko 

bwazimiye, amategeko yishwe, ibihembo by' ibyaha. 

Iyo niyo Mana y' urukundo rutashoboraga kunyurwa, 

igihe cyose umuntu yari atarasubizwa mu muryango 

wayo, Yatanze Umwana wayo bwite ngw' apfe mu 

cyimbo cy' umuntu, Amubere inshungu. 

Yesu Yakorewe ibyo twagombaga kugirirwa, kugira ngo 

dukorerwe ibyo yagombaga kugirirwa. 

Yaciriwe urubanza kubw' ibyaha byacu, Apfa urwo 

twagombaga gupfa, kugira ngo tubone ubugingo 

buhoraho. 

Uku niko Imana Yagombaga kuduha ubugingo 

bw' iteka kandi Idatatiye ubutabera bwayo. Atari uko 

hari icyiza twakoze, ahubwo kuko Imana Iduha agaciro 

kubwo ibyo Kristo yakoze mu buzima Yagize buzira 

amakemwa. 



Muakijijwe 
n' u hunt Li 
kubwo 
kwizera... 




(Isomo: Abefeso 2:8) 

Paulo, intumwa ku banyamahanga, yaravuze ati: 

"Mwakijijwe n' ubuntu kubwo kwizera..." 

Abefeso 2:8 

Uku kwizera niko shingiro ry' agakiza. 

Ubw' umukuru w' inzu y' imbohe w' umufilipi 
yabazaga Paulo icyo yakora ngw' akizwe, Paulo 
yarashubije ati: 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 




M iriiijih-,1 

Uwitcka 
n" mini lima 
wa'we wose, we 
kwishingikiriza 

kll IjllllltM^il 

bwawe; 



E Jhore i 1 1 1 1 ■.: i 1 1 ii ■; . 
tun migendcrc 
yawe yose, 
Nh we a/ajya 
akuyolwra inzLra, 



81 



82 




(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 16:31) 
"Izer' Umwami Yesu, urakizwa." 
Ibyakozwe n' Intumwa 16:31 



Nyamara, ntibihagije kwemera mu bitekerezo by awe ko 
Kristo Yabaye hano ku isi. Uko si ukwizera kwagukiza, 
hari ibirenz' ibyo. 



(Isomo: Yakobo 2:19) 

Bibiliya igir' iti: "... abadayimoni nabo barabyizera, 

bagahind' imishitsi." Yakobo 2:19. 



Kwizera muri Yesu birenze kumenya ko Yapfuye 
hashize imyaka irenze 1900. 
Bibiliya igir' iti: 



(Isomo: Imigani 3:5, 6) 

"Wiringir' Uwiteka n' umutima wawe wose, we 

kwishingikiriza ku buhanga bwawe; 



Uhor' umwemera mu migendere yawe yose, Na 

w' azajy' akuyobor' inzira." 

Imigani 3:5,6 

Mbes' uramwiringira? Mbese uramwiringira by' ukuri 

mu buryo buhagije kuburyo umureka akaba Umugenga 

w' ubuzima bwawe? 

Ukwizera gukiza ni ukwiringira igitambo cya Kristo 
nk' inyishyu yuzuye kandi ihagije y' igiciro cya buri 
cyaha twigeze gukora. 

Bisobanura: kwizera ko atari ibyo dukora bidukiza, ko 
ahubwo ari ibyo Yesu Yadukoreye i Karuvali. 



00 

■H 

> 
< 

B 

in 

w 
> 

a 
o 

m 

H 

W 

> 



13 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 







Nta muntu n' umwe ugomba kwirata ko ashobora 
kwikiza ubwe. 

Icyubahiro cyose ni icy' Imana! Ku ruhande rw' Imana 
tubihabwa k' ubuntu, naho ku ruhande rw' umuntu, 
tubiheshwa no kwizer' Imana byuzuye - kubushake 
tukayireka Ikagenga ubuzima bwacu. 

Kwakira agakiza n' ibintu byoroshye. Nyamara benshi 
babigira nkaho bikomeye kandi biruhije. 
Ikibazo tugomba gusubiza nikimwe nk' icyabajijwe 
n' umunyafilipi ubwo yatakiraga Paulo na Silasi muri 
rya joro ritey' ubwoba igihe igishitsi cyafunguraga 
imiryango yose ya gereza. 

(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 16:30) 
"Nkwiriye gukora nte ngo nkire?" 



■ ■>nJis 1 



Hari ibintu bine by' ukuri byerekeye agakiza ukeneye 
kumenya ngo ubone gukizwa. 
Bine gusa. 



(Isomo: Abefeso 2:8, 9) 

Icya mbere: Agakiza ni impano y' ubuntu. 

" Mwakijijwe n' ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye 

kuri mwe, ahubwo n' impano y' Imana; ntibyavuye no 

ku mirimo kugira ngo hatagir' umuntu wirarira." 

Abefeso 2: 8, 9 

Ubu rero ikibazo ni iki: Ni kuki agakiza kagomba kuba 

impano itangwa ku buntu? 

Impamvu agakiza kagomba gatangwa ku buntu, 

bitugeza ku ngingo ya kabiri. 

(Isomo: Abaroma 3:23) 

Icya kabiri: Twese twakoze ibyaha. 

Abaroma 3:23 havuga ngo: "Kuko bose bakoze ibyaha 

ntibashyikira ubwiza bw' Imana". 



14 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 






Ni ukuvuga ngo sinkwiriye impano. Sinkwiriye 

agakiza. 

Urabona ko nakoze ibyaha. Sinashyikiriye ubwiza 

bw' Imana. 

Niba agakiza gashingiye ku byiza nkora ubwo 

sinshobora kukabona kubera ko nakoze ibyaha - 

sinshobora kuba mwiza bikwiye. 

Iyo niyo mpamvu nyayo ko agakiza kagomba 

gutangirw' ubuntu, mperw' ubuntu, kuko ndashobora 

kugakorera nkaba nta nagakwiriye. Twese twakoze 

ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw' Imana. 

(Isomo: Abaroma 6:23) 

ICYA GATATU: Ingorane: Icyaha gisobanura urupfu. 

Abaroma 6:23. "Kuko ibihembo by' ibyaha ari urupfu/' 

Icyo ni cyo kibazo twese duhura nacyo. 

Ndi umunyabyaha; nuko rero nkwiriye gupfa. 

Sinkwiriye impano y' agakiza. 

Sinkwiriye iyo mpano y' ubuntu. 

Ni cyo gituma rero agakiza kagomba kuba impano 

y' ubuntu, urabona, kuko twese twacumuye tukaba 

tutarashyikiriye ubwiza bw' Imana. 

Ikibazo nuko nk' umunyabyaha nkwiriye gupfa. Ariko 

Imana Ikaba Ifite igisubizo cy' iyo ngorane. 

(Isomo: Abaroma 5:8) 

ICYA KANE: Igisubizo: Yesu Yaradupfiriye. 
Abaroma 5:8 havuga ngo, " ariko Imana 
yerekany' urukundo rway' idukunda, ubwo Kristo 
yadupfiraga tukir' abanyabyaha." 

Ibintu byoroshye. Reka tubisubiremo: 



1. Agakiza ni impano y' ubuntu. 



00 

> 
< 

B 

d 
w 
> 

a 
o 

w 

m 

H 

W 

> 



15 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 




. Ingorane: Icyaha glsobaDLLr' 
:i kurt twc. 





100 



2.Twese twaracumuye. 



3. Ingorane: Icyaha gisobanura urupfu rwacu. 



4. Igisubizo: Yesu Yaradupfiriye, ibyo bigasobanura ko 
dufite ubugingo niba tumwemera nk' Umukiza wacu. 



Ubwo twari tukir' abanyabyaha, Yesu Yaradupfiriye. 
Mbese nshuti, namwe ntimumukunda? 
Ntimumukundiye ko Yarapfiriy' ibyaha byanyu 
n' ibyanjye? 

Ntimumukundiye kuba yaraduhay' iyo impano 
y' agakiza ku buntu? 

Ubu ushobora kubaza uti, Nakwemera nte iyo mpano 
y' ubuntu?" 



(Isomo: Ibyahishuwe 3:20) 

Bibiliya iduha igisubizo cy' ibyo mu Byahishuwe 3:20. 

"...Dore, mpagaze ku rugi, ndakomanga." 

Ese iyo Nyirubugingo buhoraho Akomanze ku rugi 

rw' inzu yawe, umurekera hanze cyangwa umurarikira 

kwinjira? 



16 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 





102 



Yesu Agatura 

mti I n\ ;-. i i lq o 
bwacu, ha oa Iig 

ibinlll hi I :■'■:■ i 




104 




106 



Birumvikana ufungur' urugi maze ukamurarikira 

kwinjira mo! 

Reba, iyo twakiriye Yesu, twakira impano y' ubugingo 

buhoraho Atanga. 

Mbese ibyo si byiza? 

Yesu Ashaka kwinjira mu buzima bwacu. 

Tumurarikire kubamo. 

Uko niko twemera iyo mpano y' ubuntu. 

Twakira Yesu maze tukagira tuti, " Urakoze, Yesu! 

Injira mu buzima bwanjye. 

Injira mu mutima wanjye. 

Ugenge ubuzima bwanjye- ugenge umutima wanjye." 

Kandi iyo Yesu Amaze kwinjira, tumwakira nk' inshuti 

yacu, Umukiza wacu, Umwami 

wacu n' Umutware. 

Hari ibintu bibiri by' ingenzi biba iyo dusabye Yesu 
kuza mu mitima yacu - iyo tumwakiriye mu buzima 
bwacu. 



(Isomo: 1 Yohana 1;9) 

Icyambere, twicuz' ibyaha byacu tukakira imbabazi ze. 
"Ariko ni twatur' ibyaha byacu, ni yo yo kwizerwa 
kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu, "Ariko ni 
twatura ibyaha byacu, ni yo yo kwizerwa kandi 
ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu, 

no kutwezaho gukiranirwa kose."l Yohana 1:9. 
Nshuti, iryo ni isezerano ryiza. 



Ibyo twaba twarakoze byose cyangwa aho twaba 
twarabaye hose, ubuzima twaba twarabayemo bwose, 
bona nubwo twaba twarabaye abanyabyaha kabuhariwe 
dute, dushobora kugana kuri Yesu maze tukemera iyo 
mpano y' ubuntu y' agakiza. 

Dushobora kwicuz' ibyaha byacu maze tugahabwa 
imbabazi zuzuye za byose. 



00 

■H 

> 
< 

B 

d 
w 
> 

a 
o 

w 



H 

W 



17 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 




kuko atemey 
ibyo Irridria 

J i'IIMMJI klL 

111'-'. .MM V<. ;:\ ! :. 



108 




110 



111 




Bibiliya itubwira ko Yesu Yirukan' ibyaha kure mu 
muhengeri w' inyanja, bitazongera kwibukwa ukundi. 



Nshuti zanjye, iyo Yesu Ababariye, Aribagirwa. Ese 

haba hari icyaha waba waricujije ku Mana, ukaba 

ucyumva kikigucira urubanza, kandi kikikuremereye? 

Ahari hari icyaha runaka ucyumva ko gikomereye cyane 

Imana kukibabarira. 

Tugomba kwizera iby' Imana Ivuga. 

Mu gitabo cya 1 Yohana 5:10, hatwerurira neza ko iyo 

tutizey' Imana, tuba tuyihinduy' umubeshyi. 

(Isomo: 1 Yohana 5:10) 

"Uwizer' Umwana w' Imana ab' afit' uko guhamya muri 

we: 



nah' utizer A Imana ab' ayis' umunyabinyoma, 



kuko atemeye ibyo Imana yahamije ku mwana wayo." 
lYohana 5:10. 

Iyo Yesu Asezeranye ko Azatubabarira ibyaha byacu 
kandi Akajugunya ibicumuro byacu kure, ntazasobwa 
gukora nkuko Yavuze ko Azabigira. 

Iyo Yesu Ababariye, Aribagirwa, natwe twari dukwiriye 
kwibagirwa! 



113 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 3:19) 

Mu magambo ya Petero mu Byakozwe n' Intumwa 3:19 

hagira hati: 

"Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu 

bihanagurwe..." 



18 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 




114 




115 



Icyukora 
abamwemtjyc 
bosc, bakizeisi 
i / i i la rye, 
yabiihayi? 




119 



Reba, iyo dusanze Yesu, twakira impano y' agakiza 
y' ubuntu, tukamwakira mu buzima bwacu, ikintu cya 
mbere kiba nuko Yesu Atubabarira, akatwuhagira, 
Akatwoza, Akajugunya ibyaha byacu kure i muhengeri 
mu nyanja. 
Ese ibyo si byiza bihebuje, nshuti zanjye. 

Ntukunda Umukiza wawe n' uwanjye? Ariko hari 
ikindi kintu kiba iyo twakiriye Yesu mu mitima yacu. 

Aduha imbaraga zo kunesh' ibyaha maze tukagenda 
dusa nawe - tukagera ikirenge mu eye. 
Igisambo nticyongera kwiba. 
Umubeshyi ntiyongera kubeshya. 
Umusinzi ntiyongera kunywa. 

(Isomo: Yohana 1:12) 

Soma muri Yohana 1:12: "Icyakor' abamwemeye bose, 

bakizer' izina rye, yabahay' ubushobozi 



bwo kub' abana b' Imana." 

Azaduh' imbaraga zo kub' abana b' Imana, abahungu be 
n' abakobwa be. Ntituzaba tukigengwa na Satani. 
Ntituba tukir' abana b' umwijima. 

Azaduh' imbaraga zo kuger' ikirenge mu eye. Uko 
tugenda tumwizera, uko twakir' impano y' ubuntu 
y' agakiza, Azaduh' imbaraga tuneshe. 



Iyo dusitaye tukagwa tumaze guhabw' iyo mpano, 

Azahora buri gihe Atubabarira. 

Nuko Azaduha imbaraga zo kunesha, turusheho gukura 

dusa na Yesu. 

Kugira kwizera, kwiringira, no kudashidikanya 

kuby' umukiza wacu Yesu ni ibintu bigenda bikura. 

Ntabwo tuzaba abaziranenge, ariko tuzababarirwa. 

Ntabwo Satani aba akiri umwami wacu. Yesu niwe 

Mwami wacu. 



00 

> 
< 

B 

in 

d 
w 
> 

o 
w 

H 

W 

> 



19 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 






123 




{ 1 Y DHUH B;1mB 


L 


ndabibaTtdikfye, 


©v 


' - abivev 1 izina 


WLl 


ry" Uimvana 


«B, 


"^ iv ' imana, 

-■ 



Urabona, kwizera bisobanura kugira kwizera no 
kwiringira kandi ukakira impano y' agakiza. 
Atubabarira ibyaha byacu kandi Akaduha imbaraga zo 
kugenda tugera ikirenge mu eye. 

Iyo dukinguye urugi rw' umutima wacu tukararika Yesu 

Akatubamo, Yeza imitima yacu yanduye maze 

Akatubabarira. 

Anaduha imbaraga zo guhinduka tukanesh' ibyaha 

maze tukagenda dusa nawe. 

Kandi iyo Yesu Ari muri twe, tumenya tudashidikanya 

ko dufit' ubugingo buhoraho. 

Ibyo mwari mubizi? 

Ntabwo tugomba kugira ubwoba niba twarakijijwe 

cyangwa niba tuzabana na Yesu iteka. 

(Isomo: lYohana 5:12, 13) 

Ufit' uwo Mwana niw' ufit' ubwo bugingo: 

nah' udafit' Umwana w' Imana nta bugingw'afite. 



Ibyo ndabibandikiye, mwebw' abizey' izina 
ry' Umwana w' Imana, 



124 




kugirango mumenye ko mufit' ubugingo buhoraho." 
Yohana 5:12,13. 



126 



Yesu Ashaka ubu ko tumenyer' aha ko dufite ubugingo 

buhoraho. 

Dushobor' ubu kumenyer' aha ko nitwakira Yesu kuba 

mu mitima yacu, tugir' ibyiringiro byuzuye by' agakiza 

kacu. 

Yesu arararika buri wese ahariho hose kugira ngo 



20 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 



QMPNH3:l6 

...umwj/.cra 
wese atraimbuka 
ahubwtrahabwe 

ubugjnj|u 

hi i lima ho. 



127 



(Isomo: Yohana 3:16) 

"...umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe 

ubugingo buhoraho." 

Yohana 3:16. 

Ahari ushobora kwiyumva mo ko uri umunyabyaha 

wihebye, ariko ibyo si' ukuri! 

Imana Ishobora guhindura ibidashoboka mo ukunesha. 

Nta buzima bukabije kuba bubi, nta cyaha gikabije 

gukomerera Kristo Atababarira! 



00 

■H 

> 
< 

B 

in 

w 
> 

a 
o 

w 



H 
W 



21 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 




128 



Ku itariki ya 31 Ukuboza 1995, hari umugabo i New 
York wari usaziye mu kazi ko kuzimya imiriro witwaga 
Yohana Clancy, yari ayoboye ikipi y' abari bagiye 
gutabara inzu yashyaga muri Manhattan yo hepfo, mu 
ntara yiganjemo abakoresha ibiyobyabwenge. Nubwo 
ababagamo bari bazwi ko ari abasabirizi, abanywi 
b' ibiyobyabwenge, abashegeshwe n' ubusinzi, n' 
ubusambanyi, uko umuriro warushagaho gukara niko 
abazimya umuriro barushagaho guhangayikishwa n' 
uko muri iyo nzu haba hakirimo umuntu. 
Nyamara, Clancy na bagenzi be biyemeza kwinjira 
muriryo tanura rikaze ribabura ngo bashakishe 
banarokore ababa bakirimo. 

Inyubako igenda isabwa n' imyotsi kuburyo byari 
bikomeye kugira icy amaso yarabukwa mo. Abazimya 
imiriro bari bari gutanga ubuzima bwabo ngo bakize 
abasabirizi bashobora kuba baranakoreshaga iyo nzu 
by' agateganyo. Mu kanya gato n' igisenge cyo ku nzu 
ya kabiri kiba cyituye hasi, kizitira Yohana Clancy. 
Bagenzi be bakor' uko bashoboye ngo bamugobotore 
uwo muriro ukaze, ariko ubwo bashoboraga 
kumukurura bakamukuramo, byari iby' ubusa bari 
batinze. 

Basanze umubiri we wahiye watonyotse 
utanamumenya. Umunsi wa nyuma w' umwaka w' 1995 
wari n' uwa nyuma w' ubuzima bw' iyi ntwari 
yazimyaga umuriro. Yasize umugore wari utwite inda 
y' ameze atandatu n' imigambi y' ahazaza bari 
barateganirije hamwe. Yohana Clancy yizeraga ko 
ubuzima bwose bufite agaciro; 

nuko rero yari yiteguye kubura ubuzima bwe bwite ngo 
akize ubwa buri wese washoboraga kuba akiri muri iyo 
nyubako. Yasize umutekano w' iwe mu rugo 
azabiranywa n' umuriro wasaze. Yemeye kwinjira mu 
birimi by' umuriro abura ubuzima bwe ngo akize 
ubw' abandi. 

Ukwitanga kwe ku murimo kwamuviriyemo kubura 
ubuzima bwe. 

Ntiyashoboraga kwipfumbata abona abandi bapfa. 
Ubwo inkuru ndende z' iki gitekerezo zagendaga 
zisobanuka, abapererezi baje kuvumbura ko umuriro 
wari watejwe ku bushake. Byaje kugaragara k' uwitwa 
Edwin Smith, umwe mu mburamukoro zitagira aho 



22 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY f ITEKA 




129 





kuba zitagira n' urumiya, wari muri yo nzu kuba ari we 

wayishumitse. 

Igikomeye cyane kumvikana nuko Yohana Clancy yarari 

kugerageza gukiza nyirugushumika inzu. Yatanza 

ubugingo bwe kubw' uwatej' uwo muriro ku bushake. 

Mbega icyitegererezo cya Yesu! 



Yesu Yasiz' umutekano w' iwe mu ijuru, Aza mu isi 

yayogojwe n' ibirimi by' umuriro ukongora. 

Umukiza wacu Abambwa ku musaraba, maze umuriro 

w' icyaha uramukongora. 

Twacumuye ku bushake bwacu bwite. 

Twatwikishij' iyi si yacu n' imibereho yacu y' ubugome, 

uburiganya, ubuhehesi, ubwambuzi, ubusambanyi, 

n' ibinyoma. 

Kristo yapfiriye kugirango tubeho. Yakongorewe ku 

musaraba n' ibirimi by' umuriro w' icyaha kugirango 

tutazakongorwa n' umuriro w' ikuzimu. 

Uyu munsi, Yesu ategereje kuguha ibyiringiro byo 

kuzabaho iteka n' iteka. 

Atez' ugutwi kandi Arategereje. 

Kuki utamwugurur' urugi rw' umutima waw' uyu 

munsi maze ukamurarikira kwinjiramo, akab' Umukiza 

n' Umwami w' ubugingo bwawe? 

Arategereje! Ateze umusaya mubwire arumva! 

Hari ikintu kimwe Yesu Adashobora gukora, 

n' ukuguhatira kumwugururira umutima wawe. Yahaye 

buri wese ububasha bwo kwihitiramo. Nitwe ubwacu 

tugomba gufungur' urugi! 

Azinjiramo Anezerewe nitumufungurir' urugi! 

Nshuti, ntiwakwemera kubikor' ubu nonaha? 

Urashaka kurarika Yesu mu mutima wawe utazariye? 

Niba ari uko ubyiyumvamo, sengana nanjye iri 
sengesho. 



130 



"Mana nkunda, menye neza ko nd' umunyabyaha 
kandi nkeneye ubufasha, 



00 

■H 

> 
< 

B 

in 

d 
w 
> 

a 
o 



H 

w 



132 



23 



8 - TWAVUKIYE KUBAHO BY 1 ITEKA 



nk' UmukixH tvanjy 
u' Ifmwaml. 



133 




Nemeye Yesu nk' Umukiza wanjye n' Umwami. 



Ndashaka kwakira ugukomanga kwe kandi murarikiye 
kwinjira mu mutima wanjye ubu nonaha. 



Nyabuneka, mbabarira buri cyaha naba narakoze. 
Nyabuna genga ubuzima bwanjye bwose. 



Ndashaka ko Yesu Yinjira mu mutima wanjye maze 
Akaweza maze kandi Akamfasha kubaho ku bwe. 
Urakoze kumva no gusubiza isengesho ryanjye, 
mbisabye mu izina rya Yesu, Amina" 



136 



24 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 




Umucamanza Ari mu Ruhande Rwawe 




Yakobo wa mbere, umwe mu bami b' igihugu 
cy' Ubwogereza, bavuga ko yagerageje kuba 
umucamanza. Yitondeye kumva ingingo z' urega. 
Ubwo yari han" gufata umwanzuro yumvise n' ingingo 
z'uwiregura. 

Amaze kumva impande zombi byamubereye urujijo 

ayoberwa icyo yakora. Abantu yatekerezaga ko ari 

abere, yahise abona ko bari mu cyaha. Abantu yari 

yabonye mucyaha, asanga ari abere. Yahise areka 

umurimo w' ubucamanza. 

Dore uko umwami Yakobo wa mbere yabisobanuye, 

"Nashoboye kumva neza urega, hanyuma numva 

uregwa, maze kumva impande zombi, sinzi uruhande 

ruvugisha ukuri." 

Umucamanza wajijwe ntibimworohera gufata 

umwanzuro w' ukuri. 

Imana niyo mucamanza utabogama, utabera, kandi 

w' ukuri. Imana ntiyigera ijijwa na rimwe igihe cyose 

ica imanza zacu. 

(Videwo y' amasegoda 4) 

Bibiliya yigisha yuko buri muntu afite urubanza 

rumutegereje imbere y 'Imana. 



(Videwo y' amasegonda 12) 

Nubu, turahamagarwa kwitaba mu rubanza ngo 

dusobanure uburyo twabayeho n' ibyo twakoze. 

Buri mugabo na buri mugore wabayeho afite urubanza 

rumutegereje imbere y'intebe y'ubucamanza bw'Imana 

urukiko rukuru rw'isi yose. 

Intumwa Paul atubwira ibyerekeranye n' umunsi 

ntarengwa isi yose igomba 

kuzirikana. 



CO 

CI 

c| 

> 
2! 
N 
> 

cl 

** 
H 

in 
r? 

I— I 

N 

W 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 



fflQYMQJWf H' INTUKWI lf:31 J 



"....Yashyizeho umunsi izaciraho urubanza rw'abari mu 



1S1. 



Nta numwe uzasaba uruhushya rwo kutahaba. Nta 

numwe utazitaba. 

Bibiliya ivuga yeruye ko buli wese azitaba imbere 

y'Imana: 







fcli»Ht«:1? 



muri twc 
azitmuikim 
Ibyo yakoze 
imbere 
y'Imana, 




"Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere 
y'intebe y'imanza ya Kristo..." 
2 Abakorinto 5:10. 



Twaba tubyizera cyangwa tutabyizera. 

Twaba tubikunda cyangwa tutabikunda. 

Twaba twiyita abakristo cyangwa tutaribo. 

Abo twaba turibo, twese tuzagaragazwa. 

Imana ntirobanura ku butoni. 

Igihe twese tuzahamagarwa n'urukiko rwo mu ijuru, 

tuzitaba. Kubera iki? 

Paulo aduha igisubizo: 

(Isomo: Abaroma 14:12) 

"Nuko rero, umuntu wese muri tw' azimurikir' ibyo 

yakoze imbere y'Imana." 

Abaroma 14:12 



Umwanzuro w'urukiko rwo mu ijuru uzashimangira 
burundu ibyo ukubaho kwa buri muntu Kandi uwo 
mwanzuru ntusubirwaho, kuko nta rukiko rusumba 
urwo mu ijuru rwo kujuririramo. 

(Videwo y' amasegonda 15) 

Mbere yuko umwanzuro w' urubanza utangwa, 

cyangwa igihano gitangwa, hazabaho urubanza 

cyangwa iperereza. 

Reka tujye muri Bibliya tureba ishusho y'urukiko rwo 

mu ijuru. 

Umuhanuzi Danieli yaranditse ati: 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 




I IntclHM 'ubvtami 


ti^m 


Mjlfclrlml 


m 


i bv'uinuriro, kaneli 
• n'jnziga zavo 
/.jtviya n'uimiriro 


V 


u^urunidiicLL 








(Isomo: Danieli 7:9, 10) 

"Nkomeza kwitegereza kugez'aho bashyiriyeho intebe 

z'ubwami. Haza Umukuru nyir' ibihe byose, aricara. 



Imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we 
wasaga n'ubwoya bw' intama bgera. 



Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, 
kandi n'inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana; 



Imbere ye hatembag'umuriro. 



Uduhumbagiza baramukoreraga; 



kandi inzovu inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere. 
Imanza zirashingwa, ibitabo biraramburwa." 
Danieli 7:9, 10. 



Hano Danieli arerekana Imana, Data wa twese, cyangwa 

Umukuru nyir' ibihe byose, yicaye ku ntebe ye 

y' ubwami buhoraho, akikijwe n'abamarayika 

batabarika. 

Reba icyo Danieli yabonye yongeye kwerekwa: 

"Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe n'ijoro, mbona 



CI 
«— i 

el 

w 
> 

as 

N 

> 

d 

)-* 
H 

in 
r? 

N 

W 

a 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 




haje usa n' Umwana w' umuntu, aziye mu bicu byo mu 
ijuru! 



az' umujy' umwe, asanga wa Mukuru nyiri' ibihe byose, 
bamumugeza imbere." 
Danieli 7:13 



Hano Umwana w' Imana arerekanwa ahagaze imbere 

y' Umukuru nyir' ibihe byose. 

Murabona ukuntu bisa no mu rukiko rwo mu isi! 

Hari umucamanza uyobora: Ni Umukuru 

Nyiribihebyose. 

Hari abahamya: abamarayika bera babonye kandi 

banditse ibyakowe byose. 

Uhagaze imbere y' intebe ni Yesu - umurengezi wacu 

nkuko Yohani yabyanditse: 



...Duflte 
Umurengezi 
kuri ] ) c iui tva 
twese, ni we 
Yesu Kiista 
Likiriiiiiikii. 




(Isomo: 1 Yohana 2:1) 

// ... Dufit' Umurengezi kuri Data wa twese, ni we Yesu 

Kristo ukiranuka..." 

1 Yohana 2:1. 

(Videwo y' amasegonda 5) 

"Yego," ushobora kuvuga, "Biragaragara ko buri wese 

ahari uretse ugomba kuburanishwa! ,r 

Muri rusange nuko bimeze, ariko, reka turebe icyo 

Bibiliya ivuga: 

(Isomo: Danieli 7:10) 

"Imanza zirashingwa, ibitabo biraramburwa." 

Danieli 7:10. 

Biragarara ko ibyo bitabo byanditswemo ibikorwa 

by'aba gomba kuburana, nkuko Solomoni yanditse: 

(Isomo: Umubwiriza 12:4) 

"Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza 
n' igihishwe cyose, ar' icyiza, cyangwa ikibi." 
Umubwiriza 12:14. 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 



I HftiJ ■I3:1 6^[ 



tiHir^iinintgil, 
Uwiteka 

,H'.,slc:ui .ina.il ■■■, i. 

akuitiva; 



Malaki arongera: ''Maze abubahaga Uwiteka 
baraganiraga, Uwiteka agateg' amatwi, akumva; 



26 



mmanuig jjj 



ty'unvihuls 

rw" ..■ Sii.l !'-..! hi : 

pwilx.Ua, h.ikii,: 
ku Izina rye, 



27 




. UBURI 139.1 







29 


1 >■ 


i x JflBUll13i:3 3 


1 


Ijpl 


. . . [Jzi jnzira 




zanjye zosc. 




:!P 








Nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso 
rw' abubahaga Uwiteka, bakita ku Izina rye." 
Malaki 3:16. 

Igihe cyose imitima yacu yerekeye ku Mana, Irabibona. 
Ikandika ijambo ryose ritera inkunga tubwira buri wese 
n' igikorwa cy' ubugwa neza cyose birandikwa. 
Umwami Dawidi nawe yari azi ibyerekeye ibyandikwa 
kuko yavuze: 

(Isomo: Zaburi 56:8) 

"ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe; mbese 
ntiyanditswe mu gitabo cyawe?" 
Zaburi 56:8. 

Imana izi n' ibyerekeranye n' intimba z' ubuzima 
bwawe. 
Kandi Imana izi ibyacu byose, nkuko Dawidi yanditse: 

Isomo: Zaburi 139:1, 3, 16 

"Uwiteka, warandondoye, uramenya. 



.uz inzira zanjye zose 



....Mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanjye yose, 
yategetswe, itarabaho n'umwe." 
Zaburi 139:1, 3, 16. 



CI 
«— i 

el 

w 
> 

as 

N 

> 

d 

Tl 

)-* 

H 

in 
r? 

N 

ffl 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 









Nubwo Imana izi ibitwerekeye byose, Iyandikwa 

ry'ibyodukora siyo rifitiye inyungu 

Ibyanditwe mu gitabo bibitswe kugirango bizafashe 

abari mu isi, kugirango bizabe igihamya kigaragaza 

urukundo n' ubutabera by' Imana muri buri rubanza. 

Uko tuzisobanura imbere y'Imana n' igitekerezo 

gikomeye. 

Buri wese agomba gusobanura uko yakoresheje impano 
ikomeye y' ubuzima! Ibi nibyo Solomoni yavugaga 
ubwo yandikaga: 



(Isomo: Umubwiriza 11:9) 

"Wa musore we, ishimir' ubusore bwawe, n'umutima 

wawe ukunezeze mu minsi y' ubuto bwawe; 



kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka, no 
mu mucyo wo mu maso yawe; 



ariko menya yuko ibyo byose bizatume Imana igushyira 
mu rubanza/' 
Umubwiriza 11:9. 



(Isomo: Matayo 12: 36, 37) 

Nkuko Matayo yanditse: "Kandi ndababgira yuko 
ijambo ry' imfa-busa ryos' abantu bavuga bazaribazwa 
kumunsi w' amateka. 



. fNATAYP 12:3) 

\J[] L L-M!lLlm 



Amagambo yawe ni y' azagutsindishiriza, kandi 
n' amagambo yawe ni y' azagutsindisha/' 
Matayo 12: 36, 37. 



38 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 












^AHAK0RIHTa4:&J 








. . . kuge/.is ubwci 
dmivami v.uuu ,i/.i 


f..\. 




: 


h 1 . ,ijr^ !!'■■■ «■ imi 




i ^ 




Dnvijbmi, kandi 




^ 


■ 


akai^ragaAl 


\V 


Tl 


i 


n' lEiiigLiitilii yci 
iiiu [iiiliniid _.< 


• 


S99 





41 



Umuntu yagereranije ko umuturage usanzwe avuga 
amagambo ahagije mu cyumweru kimwe yakuzuza 
igitabo cy' amapaji 320! 
Mu myaka 60, ibitabo 3,000 byarenga. 

Ibitabo bibitswe mu mazu y' isomero bivuga iki 

kubyerekeye urubanza? 

Kandi ibirenze ibyo, n'imigambi yatumy' umuntu avuga 

amagambo akanakora ibikorwa, nayo izashyirwa 

ahagaragara. 

(Isomo: 1 Abakorinto 4:5) 

"...kugeza ubw Umwami wacu azaza, agatangaz' ibyari 
byahishwe mu mwijima, kandi akagaragaza 
n' imigambi yo mu mitima..." 
1 Abakorinto 4:5. 

Kuri uwo munsi, nta gutsiba cyangwa gutwikira! 
Abantu bashobora gushuka inshuti zabo ndetse 
n' imiryango yabo, ariko nta numwe uzashobora 
gushuka Imana. 
Imana isoma amabanga yo mu mutima! 

Umunsi w'urubanza rwacu n' ugera, tuzibona 

mumwanya umwe muri iyi ibiri: 

cyangwa ibyanditswe ku makosa yacu yakera bizaba 

byaratwikiriwe n' amaraso ya Yesu, cyangwa 

ibitwanditsweho bizadutsindisha. 

Uko biri kose, ntabwo ar' ibyo twigisha, ahubwo abo 

turi bo n' ibyo dukora ni byo bizerekana itandukaniro 

ry' aho duhagaraye! 

(Isomo: Matayo 16:27) 

Tubwirwa yuko Yesu ubwo azagaruka, "...Azitura 

umuntu wese ibikwiriye ibyo hakoze." 

Matayo 16:27. 

Ibyiza dukora sibyo shingiro ry'agakiza kacu, dukizwa 

n'ubuntu bw'Imana. 

Ariko imirimo myiza yerekana ko imitima yacu 

twayeguriye Imana. 




wese jbikwiriyi 
ibyo hakoze. 



44 



CO 

Cj 

c| 

> 
2! 
N 
> 

cl 

Tl 

)-* 

H 

in 
r? 

N 

W 

a 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 




Gun Misiiiirwa inn tut ikn ..' 



Ubu yenda waba uvuga "ko niba dukizwa 
kubw' ubuntu bw' Imana, kuki twacirw' urubanza 
n' imirimo yacu.? Iki n' ikibazo cyiza! 
Dogiteri Sakae Kubo aherutse kwandika: 

"Reka turebe icyo byasobanura niba urubanza ruzaba 
rudashingiye ku mirimo. 



Imana yazaducira urubanza ikurikije, ibara ry' uruhu 
rwacu, ubwoko bwacu, ikigero turimo, amashuri twize, 
indoro yacu, impano zacu, imbaraga zacu, 



47 



/; Erfcaumiaiwi rm mut J 



48 





kuba twanditswe mu bitabo by' itorero, cyangwa kuba 
twitwa abizera? 

Imana ishobora kuducira urubanza ishingiye gusa ku 
mirimo yacu myiza cyangwa mibi." 
Guhamagarwa mu rukiko, urupapuro rwa 20. 
Imirimo myiza ntabwo ikorwa na b' ukuri 

(Videwo y' amasegonda 8) 

Hari Imirimo myiza ikorwa iturutse ku mutima wuzuye 

urukundo rw' Imana n' urw A umuntu. 

Kugirana umubano uzira uburyarya na Yesu bibashisha 

abiyemeje kumukurikira gukora imirimo myiza. 

Umunyabwenge Salomoni yabivuze atya mu gitobo 

cy' Umubwiriza: 

(Isomo: Umubwiriza 12:13, 14) 

"Iyi ni yo ndunduro y' ijambo, byose byarumviswe, 



Wubah A Imana, kandi ukomeze amategeko yayo; 
kuko' aribyo bikwiriye umuntu wese. 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 








IDE WO 

UCinek az 



57 




Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza..." 

Umubwiriza 12:13, 14. 

Kuko imibanire y' umuntu na Kristo igaragazwa 

n' imyitwarire ye, hagomba kuba hariho igipimo cy' uko 

umuntu yitwara. 

Uko imanza zicibwa hano mu isi, umugambi 
w'urubanza n' ukwerekana nib a harakozwe icyaha— 
niba itegeko ritarakurikijwe. Umuntu abarwaho icyaha 
iyo gusa atubahirije itegeko. 

Mu buryo Imana icamo urubanza, hari itegeko cyangwa 
igipimo, kandi Yakobo yerekana neza itegeko rigomba 
kuzakurikizwa. 



(Isomo: Yakobo 2:12 

"Muvuge kandi mukore nk' abajya gucirwa urubanza 

n' amategeko ater' umudendezo." James2:12. 



(Isomo: Yakobo 2:11) 

Mu murongo twasomye, Yakobo avuga amategeko abiri, 

"ntugasambane," na "ntukice." 

Biragaragara ko amategeko cumi y' Imana yitwa 

"amategeko y' umudendezo" akaba ariyo 

azashingirwaho mu guca urubanza rw' imibereho 

y' abantu. 

(Videwo y' amasegonda 4) 

Urubanza ruzerekana igice duhagazemo mu ntambara 

ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani. 

Turi kumwe na Kristo? 

Twamwemereye kuba muri twe? 

Twamukunze urukundo ruhebuje n' ubuntu bwe nkuko 
bigaragazwa mu mategeko cumi? N' icyifuzo cyacu cyo 
gukurikiza ubushake bwe dufashishwe n' imbaraga ze? 
Amategeko ye yanditswe mu mitima yacu? 



CO 

CI 

el 

w 
> 
as 

N 

> 

Tl 

)-* 

H 

in 
r? 

** 

N 

W 

a 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 








Urareba, iyo abimukira bashaka kuba abaturage 
b' igihugu, bagomba kurahira ko bazubahiriza icyo 
gihugu, bagasezerana ko bazaba abaturange 
b'indakemwa kandi ko bazitondera amategeko y'icyo 
gihugu. 

(Video y' amasegonda 10) Ni nako bimeze ku bakristo. 
Iyo bakiriye Kristo kandi bakifuza kuba abaturage 
b'ubwami bwe, Imana isaba ko barahira kuzayikunda 
bakanitondera amategeko ya guverinoma yayo. 

Nyamara, siko abimukira bose bakomeza kubahiriza 
imihigo yabo. 

Bamwe berekana ko ari abaturage ntanga rugero, ariko 
nyuma bagahinduka. Iyo bigaragaye, ubwene gihugu 
bw' uwo muntu barabumwambura kandi bakamusubiza 
iyo akomoka. 

Nkuko bigaragara, ntabwo abakristo bose bakomeza 
kuzirikana imihigo bagize. 

Ntibihagije kuba turi abera ubu, tugomba gukomeza 
kwizera Yesu kugeza ubwo azagaruka. Ntibihagije 
kuvuga ko turi abayoboke ba Kristo, tugomba kureka 
ubuzima bwe bwera no gukiranuka kwe bikagaragara 
mu buzima bwacu. 



ali, Mwami, 
Miviimi, 
srwe u/injira 

imi l r.-, . i i m i 
bw' ijuru. 



(Isomo: Matayo 7:21) 

Yesu yavuze ngo, "Umuntu wese umbwira ati, Mwami, 

Mwami, si we uzinjira mu bwami bw' ijuru, 



63 



kcrctse ukc: 
ibyo Data \ 
Jim ijuru 
ashaka. 




keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka." 
Matayo 7:21. 

Intambara hagati y' icyiza n' ikibi, hagati ya Kristo na 
Satani, yerekeranye na kamere y' urukundo rw' Imana. 

Kandi itegeko nicyo gipimo cya kamere. Ntibitangaje 
rero ko itegeko rigaragara cyane mu rubanza ruheruka! 



10 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 




lUfAHISHPWt 116J 

ante ubutunma 
bwiza bw r iteka 



ngaabubwirc 

. . ! 1. 1 i i 1 1 ■ i ■ ist* 



iUrAHISHUWE l!B>j 

bo nm 

raabanga yose. 

n' imiryango 

ycise, n* indinii 
-. zose, n' ■ i i ;■ il- 1 ■ 
f- yose. 



VYUga ijwi rutilfla 

alii 'niimvubithg 

tniana, 

muyihimhaze; 

!■. n ki i i; .ilh fcyo 

^--. gucira abantu 



^fe urubanza 
'^. gisoboye; 



71 



? '■■ 


CTBVflHISHdWE H: J 

mmamye 


--- 


[yaremye ijuru 


^ 


tf Isi n" Inyanja 




n 1 amasuko. 


s: v 




3 ** 




** ** 






Ariko ingingo ikomeye itazwi cyane n' abakristo nuko 
urukiko rwo mu ijuru ubu ruri guca imanza! Mu 
by' ukuri, igitabo cyanyuma cya Bibiliya, Ibyahishuwe, 
cyerekana ko Imana Iri ubu guca imanza. 

Niyo mpamvu mu nzandiko za nyuma zo mu gitabo 
cy' Ibyahishuwe, umuhanuzi Yohana agaragaza 
umuburo wanyuma w'isi no guhamagarwa muri aya 
magambo: 

(Isomo: Ibyahishuwe 14:6, 7) 

"Nuko mbona maraika wund' aguruka aringanij' ijuru, 



afite ubutumwa bwiza bw' iteka ryose, ngo abubwire 
abari mu isi- 



bo mu mahanga yose, n' imiryango yose, n' indimi zose, 
n' amoko yose - 



Avuga ijwi rirenga ati: 'nimwubahe Imana, 
muyihimbaze; kuko igihe cyo gucira abantu urubanza 
gisohoye; 



muramye Iyaremye ijuru n' isi n' inyanja n' amasoko." 
Ibyahishuwe 14:6, 7. 



Urabona k' ubutumwa butavuga ko "igihe cyo guca 
urubanza kizaza," buvuga ko "igihe cyo gucira abantu 
urubanza gisohoye/' 



CI 
«— i 

c| 
> 

as 

N 

> 

el 

)-* 
H 

in 
r? 

N 

W 

a 



11 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 










Igice cya kabiri cy' ubutumwa bw' abamarayika batatu 
gihamagar' abantu b' Imana kuva mu matorero 
afutamye yo mu mins' iheruka. 
Igice cya nyuma cy' ubutumwa buheruka kiburira 
abantu b' Imana kwirinda gusenga inyamaswa yo mu 
gitabo cy' Ibyahishuwe 13. 

(Isomo: Ibyahishuwe 14:9, 10) 

"Umuntu n' aramya ya nyamaswa n' igishushanyo 
cyayo, agashyirwah' ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe 
cyangwa ku kiganza, 

Uwo niw' uzanywa ku nzoga, niyo mujinya w' Imana" 
Ibyahishuwe 14:9, 10. 

Reba imirongo ya 14 na 15, ikurikir' ubutumwa 
bw' abamarayika batatu: 

(Isomo: Ibyahishuwe 14:14, 15) 

"Mbon' igicu cyera; no ku gicu mbon' uwicayeho, usa 

n' Umwana w' Imana, 



wambay' ikamba ry' izahabu ku mutwe, kandi afite 
umuhoro utyaye mu ntoke ze. 



Marayika wundi ava mu rusengero, arangurura ijwi 
rirenga, abwira uwicaye kuri icyo gicu ati, 



'Ahuramo umuhoro wawe, usarure, kuko isarura 
risohoye, 



12 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 




kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane'." 
Ibyahishuwe 14:14, 15. 




.,,Umunsf wosc 
nauukung.iuirlje 
n" umwdka 



Umusaruro w' isi usobanura iki? Ni ukurangira kw' isi. 
Umusaruro werekeranye no kugaruka kwa Kristo. 
Hazaba iki mbere y' uko Yesu Agaruka? 
Imana Izaca urubanza. 

Urubanza rwe rwerekana uwiteguye kugaruka kwe. 
Ariko reka dusesengure iyi ngingo ku buryo 
bwimbitse. Yenda waba wibaza igihe urubanza 
rwatangiriye? 

Igisubizo kiboneka mu buhanuzi bwo mu gitabo cya 
Danieli! 



85 



(Isomo: Danieli 8:14) 

"...Bizageza iminsi ibihumbi bibiri na maganatatu, 

nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa." 

Danieli 8:14, B. Y. 57. 

Ubu nibwo buhanuzi bufata igihe kirekire buboneka 

muri Bibiliya. 

(Isomo: Ezekieli 4:6) 

Mu buhanuzi twabonye ko umunsi uhwanye 
n' umwaka. 

"Umunsi wose nawukunganirije n' umwak' umwe." 
Ezekieli 4:6. Ubwo iminsi 2300 ihwanye n' imyaka 2300. 



CO 

CI 

> 

cl 
W 
> 

as 

N 

> 

Tl 

)-* 

H 

in 
r? 

N 

W 

a 



IIVIYAKA 23QO 



■tegcVc rycKLniugunn 



86 



Imyaka 2300 n' igipande cy' ubuhanuzi bumbiye mu 
gitabo cya Danieli ibice bya 7, 8 na 9. 



13 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 






Ubu buhanuzi bwerekana igihe nyakuri cyo kubatizwa 
kwa Kristo no kubambwa kwe. Bwerekana kandi igihe 
urubanza rwagombaga gutangira. 



Iyi minsi y' ubuhanuzi 2300 yatangijwe n' itegeko 

ry' umwami Artexerxes ryo kuvugurura Yerusalemu no 

kuvugurura ubukungu bwayo. 

Abisirayeli bari bamaze imyaka 70 mu buretwa i 

Babuloni kandi bari bategereje gusubira iwabo no 

kubaka umugi wabo bakundaga. 

Hanyuma, mu mwaka wa 457 M. K. umwami yatanze 
ihame ryari ritegerejwe. 

Imyaka ibihumbi bibiri na maganatatu uherekeye kuri 
iyo tariki irangira mu mwaka w' i 1844 Nyuma y' ivuka 
rya Kristo. 

Reka dusubire ku isomo ryacu. Mu minsi y' ubuhanuzi 
ibihumbi bibiri na maganatatu cyangwa ibihwanye niyo 
myaka, nibwo ubuturo buzezwa. Twabonye ko ubwo 
buhanuzi burangira muri 1844. Kwezwa k' ubuturo 
bwera bisobanura iki? 

Mu mwaka 1844 aho Bibiliya isobanura ko ariho igihe 
cy Imana cyo guc' imanza cyatangiye. Igihe cyarageze. 
Ushobora kubaza uti, "Guc' imanza byaba byerekeranye 
gute no kwezwa k' ubuturo Danieli yeretswe ko 
kuzabaho mu mpera z' iminsi 2300? 

Kwez' ubuturo n' iki? 
Bihuriyehe n'urubanza? 

Bibiliiya isobanura ubuturo bubiri - bumwe bwo ku isi, 
ubundi bwo mu ijuru. 



Mu gihugu cy' Isirayeli cya kera, abantu bazanaga buri 
munsi ibitambo mu buturo. 



14 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 





Aho niho bicuzaga ibyaha byabo bagatanga igitambo 
cy' umwana w' intama berekana ko bizeye kuzapfa kwa 
Yesu, umwana w' Imana. 



Muri iki gihe, iyo dukoze icyaha, dusaba Imana 
kutubabarira ibyaha byacu kuko Yesu yapfuye mu 
mwanya wacu yishyur' umwenda w' icyaha. 



Nyamara, mbere y' umusaraba i Kaluvari, abantu nta 
gitambo bari bafite barebagaho, kubera kwizera 
barebag' imbere mu gihe Umwana w' Intama y' Imana 
azicwa abapfira. 

Mu gutamba inyamaswa itagira inenge, bemeraga ko 
bafite kwizera mu Mukiza wagombaga kuza kandi 
agapfa kugirango babashe kubabarirwa. 

Hanyuma amaraso yasimburaga ibyaha byabo yajyanwa 
n' umutambyi akayaminjagira imbere y' umwenda 
w' ahera cyane mu buturo. 



Hanyuma umunsi umwe buri mwaka, abana b' Isiraeli 
bizihizaga umuhango ukomeye witwa Umunsi 
w' Impongano cyangwa kwezwa k' ubuturo. Ku bwoko 
bw' Isiraeli, war' umunsi w' urubanza. 

Iminsi cumi mbere y'Umunsi w' Impongano, 
amakondera yaravuzwagwa, yibutsa Isiraeli ko ar' igihe 
cyo gusuzuma ubuzima bwabo - kugirango bihane 
kandi bicuze ibyaha byabo. Utubahirizaga ibyo 
bamucaga mu nkambi. 



CI 

c| 

> 

N 
> 

cl 

** 
H 

in 
r? 

I— I 

N 

W 



kugirango 

i in i !: ii!M.!i n ii k 



7/ Kuko uwo munsi ari ho muzajya muhongererwa 
kugira ngo muhumanurwe, 



99 



15 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 



AB41tMflW-3.D _J 



iiiii!:pM-i,iiiiii-. 



nuko imbere y' Uwiteka muzaba muhumanutse ibyaha 
byanyu byose." 
Abalewi 16:30. 



100 




L ADAHnuPimvn ii t 



mukuru Linitv.f 
soya, wlcayei 
buryu bw" [ntcbe^ 
v 1 Ikcmieyi? cvaric 



JtBMEBUHAY&tf Z , 



102 



biiiubaise, 

.■.ll.ll.rV. M 

bVfUbalswe 



j*fik 



103 




105 



■ BHKEBUIMTD9.il ' 



gucungui 
kw" ileka 




107 



Mu gitabo cy' Abaheburayo herekana neza uko ubuturo 
bwo mu isi n' imihango yayo yerekanaga ibyo ubuturo 
bwo mu ijuru aho Kristo Umutambyi wacu Mukuru 
ababaririra ibyaha byacu. 

(Isomo: Abaheburayo 8:1, 2) 
Paulo aravug' ati, "...Dufif umutambyi mukuru 
umez' atyo, wicay' i buryo bw' intebe y' Ikomeye cyane 
yo mu ijuru, 

ukorer' Ahera ho mu buturo bw' ukuri, ubw' abantu 
batubatse, ahubwo bwubatswe n' Umwami Imana." 
Abaheburayo 8:1, 2. 



(Isomo: Abaheburayo 9:11, 12, 24) 
Nanone: "Ariko Kristo, amaze kuza, 
ahinduk' umutambyi mukuru... 



Ahubwo yahinjijwe rimwe n' amaraso ye, 



amaze kutubonera gucungurwa kw' iteka... 



kuko Kristo atinjiy' Ahera haremwe n' intoke, 



16 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 



jJ«BflH[[HJ»«H>3M 




hasuraga ha handi h' ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru 
ubwaho, 



[jilirflTP 10:32 




1 ik wcse 


• A 


M/.iiii|:i. : Miiii 1/..1 „^^ 


*L.\ 


""" T 


112 


fiwfiTAYQ I0:3Z 


\ 


n.iufye 


a 


n/.<imu 1 1 . i M i i i i /a u , 


L/- 


itnln'jc ya jj.n.i P(| 


ft" 


-"•" 1 


[ 


1 


j 



kugirango non' ahagarare imbere y' Imana ku bwacu..." 
Abaheburayo 9:11, 12, 24. 

Urupfu rwa Kristo i Kaluvari rwabaye igitambo cyuzuye 
cy' impongano y' ibyaha byacu. 

(Isomo: Abaheburayo 7:25) 

"...Abasha gukiza rwos' abegerezwa Imana na we, 



kuko ahoraho iteka ngo abasabire." 
Abaheburayo 7:25. 

Ubuturo bw' ukuri cyangwa ubuturo buri mu ijuru. 
Ikintu cyose kibera mu isi gifitanye isano n' ibibera 
muri gahunda y' agakiza. Yesu n' Umwana w' intama 
wishwe. Yesu n' Umutambyi uriho. Yesu ni Umutambyi 
wacu Mukuru. Nkuk' umutambyi mukuru w' Isiraeli 
yinjiraga Ahera cyane rimwe mu mwaka, niko na Yesu 
mu mpera z' igihe yinjiye Ahera cyane kugirango akore 
umurimo we wo guc' imanza. 

(Isomo: Matayo 10:32, 33) 

Mu rubanza, imibanire yacu na Kristo izerekana aho 
tuzaba by' iteka.. 

Kristo yifuza kudukiza. Arakora ibishoboka cyose 
ngw' adukize. Aragir' ati: 
"Umuntu wese uzampamiriz' imbere y' abantu, 

nanjye nzamuhamiriz' imbere ya Data uri mu ijuru. 



CI 

el 

w 
> 
as 

N 

> 

el 

** 
H 

in 
r? 

N 

ffl 



113 



17 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 



JHimi 10:33 







T naiijyt' 


I 




itnbt* 


no ya ii.ii-: 






mi urn [jurU. 




/ 








j 


114 




-li 








' 


V ifc 






L 




» — 


f 





115 




116 







MYOHflHfl I? 


. , . \iii;ii'itsti *£ . 


♦ 


ya Vcsu ^^^ fi 


•>•«. 


UftVO, M& 


*— ■■ 


a l we/: alio J^^ 




i by a ha 


j.ifl| 


by use , w J 


& 



117 




Arik' uzanyihakanir' imbere y' abantu wese, nanjye 
nzamwihakanir' imbere ya Data uri mu ijuru." 
Matayo 10:32, 33. 



Urabona ko utagomba guhagarara wenyine mugihe 
cy' urubanza! Niba twarahamirije Kristo, nawe 
azaduhamiriza imbere ya Data wa twese. 
Niba tur' aba Kristo, ni Umuvugizi wacu. 
Tuzahagarar' imbere y' Imana nk' abatarigeze gucumura 
tubinyujije muri Kristo. 

Ibitwanditsweho bizerekana gusa ubuzima bwiza 
bw' Umucunguzi wacu, kandi ubuzima bwe bwera 
butwitirirwe. None nshuti, nta mpamvu yo gutinya 
urubanza. Upfa kuba ukunda Yesu ukamukurikira 
n' umutima wose, n' ubugingo bwose. 
Kuko, Yesu azerekan' ibigwi by' amaraso yashehwe ngo 
atwikire ibyaha byose byicujijwe, nkuko Yohani 
yanditse: 

(Isomo: 1 Yohani 1:7) 

" Amaraso ya Yesu Umwana way' atwezaho ibyaha 

byose/' 

1 Yohani 1:7. 



Videwo y' amasegonda 13) 

Turi mu bihe bya nyuma by' iyi si. Ibanziriza-rubanza 

ryatangiriye mu rukiko rwo mu ijuru kuva mu 1844. 



(Videwo ikomeza) 

Nta gushidikanya guc' imanza byatangiriye kuri Abeli, 

umukiranutsi wa mbere waguye kuri kuri iyi si. 



18 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 



^PETIHD* U 

Kuko l}>jliu 

■ kifiiyo gusohoia 

Lii'uban/.i 
rnkii/i\h<m/.\\ri/i.i 
mil h in/.u 
v' Itnaiia ... 



120 





(Isomo: 1 Petero 4:17) 

Paulo yanditse: "Kuko igihe kigiye gusohora, urubanza 

rukazabanziriza mu b' inzu y' Imana..." 

1 Petero 4:17. 

Mu yandi magambo, guc' imanza byatangiriye mu bitwa 

ko ari abantu b' Imana. 

Dukoresheje amaso y' umutima twareba Abeli mu 
rukiko. Urubanza rwe rushyikirijwe urukiko. Imana 
isuzumye ubuzima bw' Abeli. Hari inyandiko yuko 
yemeye urupf u rw' umwana w' intama w' Imana. 

Kimwe mu bikorwa bya nyuma by' Abeli byanditswe 
muri Bibiliya n' igitambo yatanze, cyerekana ukwizera 
kwe mu Mucunguzi wagombaga kuza. Ubuzima bwa 
Kristo buramwitiriwe. Ibyaha bye bitwikiriwe 
n' amaraso ya Kristo. 

Ushobora kwizera ko Yesu, Umuvugizi w' Abeli, 
arambuye ibiganza bye birimo inkovu z' imisumali 
avuga ati: "Amaraso yanjye, Data, yishyuye umwenda 
w' Abeli/' Abamaraika batabarika bishimiye ko Yesu 
avuze ngo: "izina ry' Abeli ni rigume mu gitabo mu 
gitabo cy' Ubugingo!" None iryozina riracyarimo.! 
Nkuko Kristo yabisezeranye: 

(Isomo: Ibyahishuwe 3:5) 

Unesha, niwe uzambikwa imyenda yera, 



kandi sinzahanagura izina rye na hato mu Gitabo 
cy' Ubugingo; 



ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n' imbere 
y' abamaraika be." 
Ibyahishuwe 3:5. 



CO 

Cj 
«— i 

c| 
> 

as 

N 

> 

d 

)-* 
H 

in 
r? 

N 

W 



126 



19 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 




127 




129 




132 



Kandi ntagushidikanya, izina rya Yuda ryagezweho mu 

rukiko rwo mu ijuru. 

Yuda yari umuyoboke wa Kristo - umwe mu bigishwa 

be. 

Ntabwo yari mubi wese; ahubwo ubuzima bwe ntibwari 

mu kigero cy' umwuga we. Ntabwo yakunze Kristo 

amaramaje! 

Mu bihe bimwe yakurikiraga Kristo, ariko akomeza 
gucika intege kugeza ubwo yagurishije umwami we 
impiya mirongo itatu! Hanyuma kubera agahinda 
arimanika! 

Yesu yakundaga Yuda. Yicishije bugufi kugirango yoze 

umukungugu wo ku birenge by a Yuda mu ijoro 

ry' ifunguro rya nyuma. Yesu yari yizeye kugusha neza 

umutima w' ubwibone. 

Yashakaga kuzagarara iruhande rwe mugihe cyo guca 

imanza ari Umuvugizi we, 

ariko Yuda aranangira. Mbega ukuntu byarababaje 
Yesu kongera kureba izina rya Yuda. Ugukiranuka 
kwacu ubwako ntacyo kuzatumarira mu gihe 
cy'urubanza. Umva: 

(Isomo: Yesaya 64:6) 

"Kuko twese twahinduts' abanduye, kandi n' ibyo 
twakiranutse byose bimeze nk' ubushwambagara 
bufit' ibizinga..." Yesaya 64:6. 

Uretse gusa abakomeje kugira Kristo nyambere mu 
buzima bwabo bashobora kwambara ikanzu yo 
gukiranuka kwa Kristo. Bitabaye ibyo, nta muntu 
uzatsindishirizwa mu rubanza. 

Nuko rero izina rya Yuda ryarahanaguwe mu Gitabo 
cy' Ubugingo. 



20 




133 




134 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 



Turiho mu gihe gikomeye. Nkuko Abisiraeli bari 
bameze, dukeneye guhora dusuzuma imibereho yacu. 
Dukeneye gukomeza kwomatana na Yesu, kuko ariyo 
myiteguro ishoboka mukwitegura guhamagarwa mu 
rukiko. 

Bidatinze igihe cy' imbabazi k' umuntu kizarangira 
kandi iteka rigiye gucibwa ngo: 

(Isomo: Ibyahishuwe 22:11) 
"Ukiranirw' agumy' akiranirwe; uwanduye mu 
mutim' agumye yandurc.uwer' agumye yezwe." 
Ibyahishuwe 22:11. 

Muri icyo gihe, ubuntu n' imbabazi Imana yakomeje 
kugirira umuntu bizavaho. Amagambo ateye agahinda 
azaba amagambo y'abakomeje kwanga kwakira agakiza 
- banze kwakira Kristo ngo ababere Umwami 
n' Umuvugizi. 

(Isomo: Yeremiya 8:20) 

Bazavuga ngo, "Isarura rirarangiye, icyi kirashize, kandi 

tudakijijwe!" 

Yeremiya 8:20. 

Hanyuma Yesu agaruke ku Isi, kuko dusoma. 

(Isomo: Ibyahishuwe 22:12) "Ndore ndaza vuba, nzanye 
ingororano, kugirango ngororere umuntu wese 
ibikwiriye ibyo yakoze." Ibyahishuwe 22:12. 



Nshuti, Yesu yifuza kuba Umuvugizi wawe mu 
rubanza! Yifuza ko wakwemera igitambo eye cy' i 
Kaluvari. Yifuza ko wamwicuzaho ibyaha byawe 
kugirango abihanagure. Yifuza kwandika izina ryawe 
mu Gitabo cy' Ubugingo. Yohani asobanura abazinjira 
n' abatazinjira mu murwa wera: 

(Isomo: Ibyahishuwe 21:27) 

"Muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya, cyangwa 

ukora ibizira, akabeshya, 



icyi kira<*hi/.c 

i-.-ii.h 
ludakJjijVYe! 



135 




136 



-f 



>* 

* 



137 




CO 

CI 

> 

cl 

cl 
W 
> 
2! 
N 
> 

)-* 
H 

in 

r? 

*! 

N 

W 

a 



138 



21 



9 - KUJYA MU RUBANZA UFITE ICYIZERE 




keretse abanditswe mu Gitabo cy' Ubugingo 
cy' Umwana w' Intama." 
Ibyahishuwe 21:27. 



Urifuza gufungurir' umutima wawe Yesu ubu ngubu? 
Urifuza kumusaba ngo avane mu bugingo bwawe ikintu 
cyose cyakubuza kuba mu bwami bwe? Mu rubanza 
Imana yerekana ikintu cyose kitwerekeye. 
140 Igishyira ku karubanda, imbere y' isi yose. Ibyaha 
byacu byose birandikwa. Urifuza ko ibyaha byawe 
byatwikirwa n' amaraso ya Yesu? 

Urifuza ko Kristo atera intambwe agira ati: "Nibyo, uyu 
mugabo, uyu mugore, ni umwe wo mu banjye. 
Nababariye ibyaha byabo. Nahanaguye imyenda yabo. 
Nababariye amakosa yabo. Amaraso yanjye atwikiriye 
ibyaha byabo, ahanagura ibyanditswe burundu." Yesu 
ahagaze ku ntebe yo mu ijuru. Ahagaze yo mu rubanza 
nk' Umukiza wawe. 

Ubu ngubu tubivuga! Uyu mwanya! Urashaka 
kumusanga? Wamwegurira ubugingo bwawe bwose? 
Kuki utakwerekeza ikiganza cyawe mu ijuru ubu 
ngubu mugihe dusenga ukavuga uti, "Yego, Mukiza. 
Akir' ubugingo bwanjye. Ndashaka kuba uwawe." 



22 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 




Mbese koko bifite itandukaniro? 





Mwaba mwarabonye ukuntu ubwicanyi bugenda 
bwiyongera mu mijyi mikuru ku isi hose? 
Birigaragaza mu buryo butangaje. 



Umunsi umwe, hari umugabo umwe wiroshye mu biro 

ku cyicaro gikuru cy' abapolisi, arakaye cyane. 

Hari umuntu wari winjiye mu nzu ye, amutwara ibintu 

byinshi by' agaciro kenshi. Uyu mugabo yari yashoboye 

kurabukwa ishusho y' umujura wamwibye, ubwo rero 

yaraje kureba abapolisi ngo barebe icyo bakora kuri 

icyo kibazo. 

Nuko umupolisi war' ubishinzwe amwereka igitabo 

cy' urutonde rw' amafoto y' abantu bazwiho 

ubugiranabi ngo arebe niba yacishiriza akabonamo 

ishusho y' uwamusahuye. 

Mu kanya gato, umupolisi ati; "B' uretse gato". Ashyira 
urutoki rwe ku ifoto imwe, akajya areba iyo foto 
akanareba n' uwo mugabo. Umupolisi ariyamirira ati: " 
Uyu ni wowe!" Kandi hari urwandiko rwo mu 
bucamanza rwo kugufata ukajyanwa imbere 
y' ubucamanza!" 

Nuko uko byaje kugaragara, wa mugabo wari wibwe 
washakaga ko abapolisi bamurenganura niwe waje 
kubonekwaho ko ashakwa kuber' ibyaha 
by' ubugiranabi! 

Ubwicanyi n' ubugiranabi biri hose, naho udashobora 
gukeka ko bwahaboneka. Buri mu kazi aho abantu 
bakorera, mu nganda, mu midugudu dutuyemo, mu 
mijyi mito n' iminini. 



> 

w 

2! 

a 
w 

w 

w 

** 
H 
W 

n 

** 

2 






10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 






Mu bihugu bimwe na bimwe, imyigaragambyo, 

imyivumbagatanyo n' ubusambo bireze. 

Ubuhotozi, abayobya indenge, iterabwoba rikoresha za 

bombes, gukinda abagore, ubujura, ubusambo, naruswa 

mu nzego z'ubutegetsi bivugwa buri munsi mu bihugu 

byose byo ku isi. 

Kuki ubugiranabi bugenda bwiyongera? 

Ni iki kiri inyuma yo kwiyongera kutigeze kubaho kwo 

kutagendera ku mategeko? 

Mbese isi yacu byayigendekeye bite? 

Mu bihugu byateye imbere n' ibindi bihugu bikize byo 
ku isi, urungano rushya rw' abasore b' ingimbi 
barahagurutse, barabaza, ntibapfa kwemera, kandi 
bateje ibibazo. 

Imana Irahamagarira abantu bakuru kubera abana babo 
icyitegererezo cyiza. Abana bakurikiza umuco basanze 
mu bantu babakikije. None se ni nde uzababera 
urugero mu by' Umwuka? 

Ababyeyi b' abagabo barabeshya ku kazi cyangwa se ku 
misoro baha Leta, ababyeyi b' abagore bakuzamo inda 
kandi abo babyeyi bombi babana babeshyana. 



Ibyo byose abana barabireba! 

Naho ingo zisenyuka zisigira abana inkovu mbi! 

Ni nde uzigisha abana abamenyesha gutandukanya 

ikibi n'icyiza niba ababyeyi nabo ubwabo 

batabikurikiza? 

Ntabwo mu by' ukuri ababyeyi bashobora gushyira ku 

mashuri urwo ruhare rukomeye! 

Amashuri menshi ntiyigisha cyangwa se ngo 

ashyigikire inyigisho zivuga uburyo bwo kwifata neza 

mu buzima. 

Muri iki gihe hasa naho hari ibyiyumviro ko twarenze 

kure ibyo Bibiliya yigisha byerekeye uburyo buboneye 

bwo kubaho! 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 




Hari amatorero muri iki gihe nayo yigisha ko 
amabwiriza y' Imana kubyerekeye icyiza n' ikibi atakiri 
ku murongo. 



Bavuga ko amategeko y' Imana yakuweho, 









cyangwa se ko atakijyanye n' iki gihe turimo, 



cyangwa se ko aruhije gukurikizwa. 



Ingaruka z' ibyo nuko abantu benshi ubu bikorera ibyo 
bishakiye - maze isi ikaba iri gusarura umusaruro 
udasanzwe w' ingo zasenyutse, abana b' indakoreka, 
n' ubugiranabi bukaze. 

(Isomo: Hosea 8:7) 

Umuhanuzi Hosea aravuga ati/'Babiby' umuyaga, 

bazasarura serwakira..." 



Ikibazo ariko ni iki: Ni nde ugena igihe ibintu ari byiza 

cyangwa bibu? 

Ntabwo ari iby' abantu nabo ubwabo bataboneye rimwe 

na rimwe bibwira ko ari byiza? 

Niba kugena icyiza cyangwa ikibi bituruka ku buryo 

tubyitekerereza twe ubwacu, dushobora gusobanura 

hafi y' icyari cyo cyose. 



$ 

o 
m 
as 
a 
w 

w 

w 

w 

l-H 

H 

W 

n 

l-H 

N 
> 



l-H 

w 

l-H 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 




(Isomo: Imigani 16:25) 

Nyamara Bibiliya itubwira ko tutari abacamanza beza 

bazi gushishoza neza ku cyiza n' ikibi aho igira iti: 

"Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza; 

Ariko iherezo ryayo ni inzira z' urupfu." 

Imigani 16:25. 



Kuko igUie kizaza 
batazilianganiia 
inyifjisho nzhna. 
ahubwo kuko 
amatwi yabo J 
azaba auarya 
\ il ll/u kumva 
!::i.n,ri'7'.v i i. 




fellH0T[<m 



amatwi ngo 
batumva ukuri. 
baxayoba 
bakurikize imigi! 
y" ibitiyoma. 



- I 



(Isomo: 2 Timoteo 4:3, 4) 

Intumwa Paulo Yabivuze mbere ati: "kuko igihe kizaza, 
batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi 
yabo azaba abarya yif uza kumva ibibanezeza, 

bazigwiriza abigisha bahuje n' irari ryabo." 



"kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba 
bakurikiz' imigani y' ibinyoma." 
2Timoteo 4:3, 4. 




Nibyo nub wo bibabaje kuvugwa, tugenda tubona ko 

tudashobora kuronk' umudendezo twegezayo 

amategeko! 

Gukuraho ibyerekana icyiza n' ikibi bikurikirwa na 

rwaserera. 

Uramutse ushinguye ibimenyetso n' ibyapa byo ku 
muhanda ukabikuraho, icyakurikiraho n' amaherere ku 
mihanda isanzwe no ku mihanda minini nyabagendwa. 



Amategeko ni ayahe? 

Mbese dushobora kumenya icyiza n' ikibi? 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 




■HUVazOj": 


\ 


\t\\ Uwiteka 


« 


yasukuye 

I1UI ' I i 1 1 1 1 ■ ;, 1 

ty' Lgjpuia, 

11111 ]'! /l 1 

y 1 uburctwa. 


5 



25 





AMATEGEHOCUHI 

[. N!uk.ii:ii' .'imli 


- 




Kera cyane, Imana Yaduhaye uburyo bwo kubaho 

tukabana mu buzima buzira ubugizi bwa nabi. 

Iyo ubwo buryo buza gukurikizwa, ubugizi bwa nabi 

ntibwari kwigera bubaho! 

Buri wese yari kugira umutekano n' umunezero aho yari 

kuba ari hose ku isi. 

(Isomo: Kuva 20:2) 

Igihe abana b' Isirayeli bashingaga amahema muy 

butayu wa Sinai, Uwiteka Yaje guhura nabo Arababwira 

Ati, "NcT Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu 

cy' Egiputa, mu nzu y' uburetwa." 

Kuva 20:2. 

(Videwo y' amasegonda 6) 

Ubwa mbere, Uwiteka Yivuze Ababwira ko Ari we 

Wabakuye mu buretwa. 

Ni We wabafunguriye inzira mu nyanja itukura; 

Ni We wabarindaga. 

Muri make, Uwiteka Yari ari kubabwira Ati, Mbitaho. 

Mushobora kunyizera." 

Nuko Ababwira Amategeko yayo kugira ngo umuntu 
abeho neza mu mahoro n' umutekano - kandi ayo 
mategeko yari kumumenyesha icyiza n' ikibi. 



Reka turebe gato urutonde rw' Amategeko Cumi Imana 
Yavugiye ku musozi Sinai: 

(Isomo: Amategeko Cumi aboneka mu Kuva 20)" 
"Ntukagir' izindi mana mu maso yanjye... 



"Ntukiremer' igishushanyo kibajwc.ntukabyikubite 
imbere... 



"Ntukavugire ubusa izina ry' Uwiteka, Imana yawe. 



> 

m 

w 
w 

in 

w 
** 

H 

in 
r? 

** 

N 
> 






10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 











"Wibuke kwez' umunsi w' isabato. Mu 
mins' itandat' ujy' ukora...arik' uwa karindwi ni wo 
sabato y' Uwiteka Imana yawe... 



"Wubahe so na nyoko... 



"Ntukice... 



"Ntugasambane. 



"Ntukibe. 



"Ntugashinj' ibinyoma mugenzi wawe. 



"Ntukifuz' inzu ya mugenzi, ntukifuz' umugore wa 
mugenzi wan j ye, cyangwa umugaragu we, 



Cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa 
indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi 

wawe." 
Kuva 20:3 -17. 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 




(Videwo y' amasegonda 10) 

Ubwo ubwoko bw' Abisirayeli bumvaga ibyo, bahinze 

umushitsi. 

Niba ibyo byari ubushake bw' Imana, bari biyemeje 

kubukora. 

Nyamara nyine, kubera tuzi ukuntu abantu buntu 
dushobora kwibagirwa, Imana Yanditse 



.-II! Mi 1. 1 ihk.iU- 

I by ' amabuyc 
hilji] i, birjho 
ibihamya. 





(Isomo: Kuva 31:18) 

"Amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinai, Uwiteka 



amuha ibisate by' amabuye bibiri, biriho ibihamya, 



byandikishijweh' urutoke rw' Imana." 
Kuva31:18. 



Nubwo bwari ubwa mbere Imana Itanga Amategeko 

yayo mu buryo bwanditse, amategeko yabayeho kuva 

iteka n' iteka. 

Mbere rwose mbere yo kuri Sinai, mbere ndetse ya 

Adamu na Eve, amategeko adahinduka y' iteka agorora 

yahozeho ariyo shingiro y' ubutegetsi bw' Imana mu 

ijuru. 

Mu by' ukuri, n' abamalayika bagengwaga 
n' amategeko y' Imana. 

Bari barahawe guhitamo gukurikira Amategeko 
y' Imana cyangwa se ko bayivumburaho. 



> 

o 
w 
as 
a 
w 

w 

w 

w 

** 
H 
W 

r? 

N 



w 

l-H 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 




/ ^ 


lBISHDWll?rj 


Mv 


S ijUim Ihil: ihi: 


J Int. 


imbar.i. MikiK'H 


V fl ' ! 


ibamaraylka 


be 


balabarira 


'>^, kui 


nvanva cya 


«4%, ki> 


oka; fkiyoku 


■^ kir 


■ ■, . ni.i :, . ii .il U\ 


ITl.l 


rayika bacyo. 



Satani n' abamarayika be bahitamo "kwikorera ibyabo 
bishakira" - kwishyiriraho amategeko yabo. 
Nuko uku kwivumbura kwabo kubakururira 
kwirukanwa mu ijuru. 

(Isomo: Ibyahishuwe 12:7-9) 
Bibiliya ivuga ko, 

"Mu ijuru habaho intambara. Mikaeli n' abamarayika 
be batabarira kurwanya cya kiyoka: ikiyoka kirwanana 
4? n' abamarayika bacyo. 



IBYAHI51IUWE 12.lt j 

NHbanPsha* 
kandl Mm ijuru 
abiibo mtihaba 
hakiboneka. 



Ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba 
hakiboneka." 



48 



lEHflMISHDWll?;!;^ 

Cya Myokn kinini 



na Sataiii h ni cyo 
kfyobyaabari 



Cya kiyoka kinini kiracibwa, ni cyo ya nzoka ya kera, 
yitw' Umwanzi na Satani, ni cyo kiyobya abari mu isi 
bose; 



DUJCO 

kijugunywa 

ami lm. 

abaimirayika 

bacyo 



50 




nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo 

bajugunyanwa na cyo." 

Ibyahishuwel2:7-9. 

Nyamara hari abamarayika bahisemo gukurikira Imana 

bakomera no ku mategeko yayo. 

(Isomo: Zaburi 103:20) 

"Muhimbaz' Uwiteka, mwa bamarayika mwe: 

Mwa banyambaraga nyinshi mwe basohoz' itegeko rye 

Mukumvir' ijwi ry' ijambo rye." 

Zaburi 103:20. 

Adamu na Eva muri Edeni bari bazi Amategeko 

y' Imana, kuko bamaze gucumura, bumvise bakozwe 

n' isoni umutima ubacira urubanza. 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 




Kandi ubwo Kaini yarakazwaga nuko Imana Yakiriye 
ituro rya Abeli Ikanga irye, Uwiteka Yabajije Kaini Iti, 



ibyi/it, ibyaha' 
byitiigaliigii^Y 
ku i ! ugi . . . 



ftlBBHbwfla;15 

. . . ariko alio 
amategeko 



gicumuro 






58 


/ 


ITAHCininD Z6.U' | 


1 


Kuku Aburahanui 


A 


■■ .lli'i Ml'IIS II .IT.I. 




dkintondcni ibyo 
M w i m wi fiiiiiLingirijC' 
■L n' Lbyo nategetse 
™ ,. n* amaiofieko 

yanjyc nandikishUe 


J_ 


if ayomtvufce. 



(Isomo: Itangiriro 4:6, 7) 

"N' iki kikurakaje, kandi n' iki gitumy' ugaragaza 

umubabaro? 



N' ukor' ibyiza, ntuzemerwa? ariko n' udakora ibyiza, 
ibyaha byitugatugira ku rugi." 
Itangiriro 4:6, 7. 

Icyo gihe, Itegeko ry' Imana ryagombaga gushyirwa mu 
55 bikorwa kuko tubwirwa ko, 

(Isomo: Abaroma 4:15) 

"...ariko aho amategeko atari, nta gicumuro kihaba." 

Abaroma 4:15. 



Imbonerahamwe ivuga ko 

// Igicumuro...ari ukwica itegeko, ibyategetswe, n' ibindi; 

icyaha." 



Aburahamu yari azi kandi yubahaga amategeko 
y' Imana mbere cyane yuko amategeko atangirwa i 
Sinai. 



(Isomo: Itangiriro 26:5) 
Imana Yavuze ko Izahira Aburahamu 
n' abamukomokaho, "kuko Aburahamu yanyumviraga, 
akintonder' ibyo namwihanangirije n' ibyo nategetse 
59 n' amategeko yanjye nandikishije n' ayo navuze." 
Itangiriro 26:5. 



> 

a 

w 
as 

a 
w 

w 

w 

w 

l-H 

H 

W 

r? 

N 



l-H 

w 

l-H 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 




nabashj nli 
gukoid icg 
gikomeyo 



Bigaragara neza ko mbere ya Sinai, umutimanama wa 
Yosefu watumye atsinda igishuko yari yatezwe 
n' umugore wa Potifari ubwo yamusubizaga ati, 



(Isomo: Itangiriro 39:9) 

"Databuja ... kandi ntacyo yasize ngw' akinyime keretse 

wowe, kuko uri umugore we: 



none nabasha nte gukor' icyaha gikomeye gityo, 
ngacumura ku Mana?" 
Itangiriro 39:9. 






555 




64 
















karindwi dbaiili 
haiaiuhuka. 



Yosefu yari azi ko gusambana ari icyaha; yari azi 
ibijyanye n' ibyo Imana Yita byiza cyangwa bibi. 
Yari yaramashe akomeje ku kutica Amategeko yera 
y' Imana! 

(Videwo y' amasegonda 4) Abana b' Isirayeli bari 
barabwirijwe gukorera Imana no kuyubaha, nyamara 
bibagiwe Amategeko y' Imana aho bari mu Egiputa ari 
inkoreregahato. 

Bamaze kuva mu Egiputa, hasigaye ibyumweru bike 
mbere yuko bagera i Sinai, Uwiteka Yacyashye Mose 
kuko Abisiraeli bicaga Amategeko yayo bagerageza 
gutoragura manu ku Isabato: 

(Isomo: Kuva 16:28, 30) 

"Uwiteka abwira Mose ati: 'Muzageza he kwanga 

kwitonder' amategeko yanjye n' ibyo nategetse?' 



Nuko ku wa karindw' abantu bararuhuka." 

Kuva 16:28, 30. 

Nuko rero urabona ko itegeko rya kane ryari rizwi na 

mbere ya Sinai. 



67 



10 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 




h 1 AfWIKEJFUNT« U 33 




\ 


ki 


ikn inuitm 




m 




ui i>" umu- 


*i 


4t 




^i 


y 


"*n 





UlJMit|-2;tSfc 



ahubwo 
abayumvi 
ni ho 
batsintff 
shirizsva 
na ya. 



73 



Nibyo, amategeko y' Imana ni urugero rw' iteka 
rwerekana icyiza ku bibaho byose. 
Kandi mu by' ukuri, mbese twatangazwa nuko Imana 
ifite amategeko agenga ingoma yayo? 

(Isomo: 1 Abakorinto 14:33, 40) 

Intumwa Paulo yaranditse ati: "kuko Imana itari iyo 

umuvurungano..." 



"Ariko byose bikorwe neza uko bikwiriye, no muri 

gahunda." 

1 Abakorinto 14:33, 40. 



Nta butegetsi bufite gahunda bushobora kurama 
budafite amategeko abugenga. Nta baturage bashobora 
kubana neza ngo bajye imbizi mu mujy' umwe, mu 
munezero no mu mutekano batagira amategeko. 
Kamere ubwayo ifite amategeko; ndetse n' abana 
ntibashobora gukina umukino utagira amategeko 
bagenderaho! 

(Isomo: Abaroma 2:13) 

Bibiliya igira iti, " kuko abumva gusa amategeko atari 

bo bakiranuka ku Mana; 



ahubwo abayumvira ni bo ni bo batsindishirizwa na 

yo." 

Abaroma 2:13. 

Urabona ko kumenya amategeko y' Imana atari byo 

byonyine by' ingenzi ko ahubwo tunagomba 

kuyumvira. 



$ 

o 
m 
as 
a 
w 

w 

w 

)-* 
H 
W 

r? 

N 
> 



w 



11 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 





(Isomo: Yohana 14:15) 

Yesu Yaravuze Ati/'Ni munkunda, 

muzitonder' amategeko yanjye." 

Yohana 14:15. 

Mu by' ukuri, Yesu yasubiye mu magambo yanditswe 

mu Isezerano rya Kera yerekana ku mugaragaro ko 

urukundo ari rwo shingiro rishoboza umuntu 

kwitondera amategeko yose. 

(Isomo: Matayo 22:37- 40) 

"...Ukundish' Uwiteka, Imana yawe, umutima wawe 

wose, n' ubugingo bwawe bwose, n' ubwenge bwawe 

bwose. 



Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry' imbere." 



'Ukunde nuigenzi, 1 
wawt 1 nk' nkti y \ 
wikunrin-' 



Nuko Yesu Aravuga Ati, "N' irya kabiri rihwanyena ryo 
ngiri:"Ukunde mugenzi wawe nk' uko wikunda. 




[tllM 



Muri ayo mategeko yombi amategeko yose 
n' ibyahanuwe, ni yo yuririraho." 
Matayo 22:37- 40. 



Niba dukunda Imana by' ukuri n' umutima wacu wose, 
n' ubwenge bwacu bwose, n' ubugingo bwacu bwose, 



urwo rukundo tuzarwerekana twitondera amategeko 
yayo ane ya mbere: 



80 



12 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 






i iriikuriCHiitukumfci (iiiin.-i 1 


1 


■ L 




• Ni yo Yonymi? 1 
I rukumbi iu2&senga 1 


1 




i nil iinmnlnkuriri,! j i'ii,ir..i 

■ 

' llJli"' ■' I'tiu 

: HVvra 

■ Tu/azirikaiui gukomcza 
I umubonanp lugirana 
\ nayo buri Sabaco 



84 



i nlUllli::. (,l|lHI,!l 




V. ' 


1 


K^-hi/i l) 


acu 




1 






1 



85 



- rus/ubjilui kiinrii 
diihifihi! iifoabycy 
bacu icyubahiro 




Tuzagira Imana Nyambere mu buzima bwacu 



Ni yo Yonyine rukumbi tuzasenga 



Tuzubaha kandi duhe ikuzo Izina ryayo Ryera 



Tuzazirikana gukomeza umubonano tugirana nayo buri 
Sabato 



Kandi niba dukunda by' ukuri bagenzi bacu nkuko 
twikunda, nta gushidikanya ko: 



Tuzubaha kandi duheshe ababyeyi bacu icyubahiro 



Duhe ubuzima agaciro 



Dukomeze umuco wo kumenya kuvangura icyiza 
n' ikibi 



o 
w 
as 
a 
w 

w 

w 

H 

w 
r? 

l-H 

N 



w 

l-H 



13 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 





\ ii'iikuncitHjiilatntla 




1 HI kill III 1 '/*' LI 11 1> r- n •■■■ •' 




■ h' Iki hi 

I i ivubillu ■ ■iJlllilii.L[lvj*i 

V W abandi 






I ■ : fnhiii-ifi<if iu ! aindrt 
hJlm.ikun 

uiiri nnirmi n' undl 

*Twe kwifuza ibiiiTii 
\ by" abandi 



Twubahe umutungo w' abandi 



Tube abanyakuri mu isano tugirana buri muntu n' undi 



Twe kwifuza ibintu by' abandi 




L 


IADUHI 19/ j 


Jg9 


| V 1 (Jwiteka 
atungaaa 


Ww 


rwqst.% 
asubiza 
inlege mu 


I 


■'!l!:',|l.;;i ■ . . 




Abacishiriza berekana ko umuntu yashyizeho 
amategeko arenga miliyoni 35 yo kuboneza imyifatire. 



Nyamara mu Mategeko Cumi, Imana Yanditse uko 
abantu bagomba kwifata kuzuyemo imyifatire yose 
y' umuntu. 

Ni Imana gusa Yashoboraga kwandika Amategeko 
atunganye. Bibiliya igira iti: 

(Isomo: Zaburi 19:7) 

"Amategeko y' Uwiteka atungana rwose, asubiz' intege 

mu bugingo. 

Zaburi 19:7, 

(Isomo: Zaburi 19:11) 

"Kandi kubyitondera harimo ingororano ikomeye." 

Zaburi 19:11 



Umuhanga mu bya Bibiliya witwa Ogusti Storgong 
yaranditse ati /'Amategeko ni yo nyandiko gusa 
yerekana kamere y' Imana/' 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 



., /itiatefiekoCunii 
Eli isliLislirn v" iiiiiui 



Muri iki gihe, twavuga ko "Amategeko Cumi ari 
ishusho y' imico y' Imana - imico idahinduka"! 



y Imau.i - inutu 
idahinduka! 











■ 














98 


k\ or os lis f 
n' uku' jjui li 


4 






n" isi byashti 
kuruta kiV a* 


JIT 


V , 


'--■ 


k' my u gut 1 in 


IWC i ,."* 


\ ■ 




ym niu male£ 


ko 




vl 


kiiVitho. 






tV> 



99 




GtriEETEKJIKWAHABIlil^?^ 



l<>VIMlpql 

bagahoirana 
umulima 

uiiKi'^u ulyo, 
ubanyubiihisha, 
ukabtlondcsha 
amategeko 
ydnjyt? ytise, 



Urabona ko ihinduka iryo ari ryo ryose ry' amategeko 

y' Imana ryagabanya ubutungane bwayo. 

Kubera ko Amategeko atunganye, ntashobora na rimwe 

guhinduka. 

(Isomo: Luka 16:17) 

Yesu Yavuze ukuri ubwo Yagiraga Ati: "Icyoroshye ni 

uko ijuru n' isi byashira kuruta ko agace k' inyuguti 

imwe yo mu mategeko kavaho." 

Luka 16:17. 

Nyamara, uravuga uti," Buri gihe numva Amategeko 
Cumi anyonga umunezero wanjye, asa naho anzitira. 
Imana ntiyigeze Ishaka ko Amategeko yayo abera 
umuntu umutwaro cyangwa se ngo azitire umunezero 
we. 

Ahubwo, Imana Yashakaga ko Amategeko yatubera 
urusika ruturinda rukadukingira ishavu n' urubanza 
rw' icyaha. 

Imana Yashakaga ko Amategeko yayo yahesha buri 
wese umudendezo n' umutekano aho yaba ari hose. 

(Isomo: Gutegeka kwa kabiri 5:29) 
"Icyampa bagahoran' umutim' umez' utyo, 
ubanyubahisha, ukabitondesh' amategeko yanjye yose, 



> 

o 
w 
as 
a 
w 

w 

w 

w 

)-* 
H 
W 

r? 
2 



l-H 

w 

l-H 



Kf Ul E ITEHA KWA KJtB I HI &~ ?JJ 

kugira ngo 
babonc 
ibyiza, bo 
n' urubyiitt) 
rwabo Ueka 
rvnsc! 



kugira ngo babon' ibyiza, bo n' urubyaro rwab' iteka 

ryose!" 

Gutegekwa kwa Kabiri 5:29. 



103 



15 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 




104 



ameny ekanisha 
icwilui. 



105 



Mbese nkuko twubaka ku biraro no ku mihanda yo mu 
misozi miremire tugashyiraho inkuta z' ibyuma zo 
kuturinda no kuturindira muri iyi nzira y' ubuzima. 



(Isomo: Abaroma 3:20) 

Ariko nta yindi mpamvu yindi Imana Yahereye umuntu 

amategeko uretse: "...kuko amategeko ari 

y' amenyekanish' icyaha." 

Abaroma 3:20. 



icyaha, iyo 
nrakimt!tiyeshi,va 
n' ainalt'gvko. 



(Isomo: Abaroma 7:7) 

Nkuko Paulo yabivuze/'...icyakora, simba 

narameny' icyaha, iyo ntakimenyeshwa n' amategeko. 



106 



fnBAHIMA f:7 



kwifu/ti. \\ jI). 
aitiategeko 
atavuze ngo: 
Nlukifu/.L\ 



kuko ntaba naramenye kwifuza, iyaba amategeko 
atavuze ngo: Ntukifuze." 
Abaroma 7:7. 



107 




108 




Hari igitekerezo kimwe cy' umukobwa w' umwami wari 
wiyiziho ubwiza, abagaragu n' abaja be 
baramwumvishije ko ubwiza bwe butagereranywa. 
Nyamara umunsi umwe, umucuruzi aza mu mudugudu 
aho uwo mukobwa yaratuye amugurisha indorerwamo. 
Igihe umukobwa w' umwami yirebaga yatew' ubwoba 
nuko yasaga nuko ahita ajanjagura ya ndorerwamo 
ihinduka ibisate. 

Amategeko y' Imana ni nk' indorerwamo, kandi nkuko 
umukobwa w' umwami yirebeye mu ndorerwamo, iyo 
dusomye tukayiga, dushobora kutanezezwa nibyo 
tureba, 

ariko gukuraho amategeko cyangwa se kuyirengagiza 
ntibizahindura imibereho yacu y' uko turi. 



110 



16 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 




112 





114 




115 



BlH*HEHLflTtTB3:Z1 ) 


\ 


. - , kuko iyaba 


i 


harabayeho 
amaiegekd 


t 


abasha 
kubcshaho 


? 


.'\ 


abanlu, 


^' v 


"^ 


-?» 



Amategeko agaragaza ibyaha byacu! 
Iyo dukurikije amabwiriza y' Imana yo mu Mategeko 
yayo, atubera umuyobozi akadufasha kugira ubuzima 
bwiza buzira umutima uducira urubanza. 



Amategeko ntadushoboza gutsinda icyaha cyangwa se 

ngo adukureho urubanza rw' icyaha. 

Nta cyiza na gito dushobora kuzakora mu gihe kizaza 

ngo gihanagure ibyaha twakoze mu gihe cyashize. 

None se twabona imbabazi dute? 

Twakizwa dute urubanza rwo gupfa kubw' amategeko 

yishwe? 

Mu murima wa Edeni, Imana Yashyizeho urwibutso 

rwerekana ko kutumvira bizanira urupfu umuntu 

utumvira cyangwa bikikorezwa inshungu itagira 

icyaha. 

Umwana w' Intama yagombaga gutambwa, ngo 

yerekane ukwizera umunyabyaha afitiye inama 

y' Imana y' agakiza. 

Ubu bwari uburyo bw' Imana bwo gufasha Adamu 

gusobanukirwa n' ukuntu Umwana W Imana 

w' umuziranenge Yagombaga gupfa ngo asibanganye 

icyuho cy' Amategeko yishwe. 

Kristo, Umwana W Intama w' Imana, Yagombaga 

kwishyiraho igihano cyari kigenewe umuntu, Yemera 

gupfa urupfu rubi. 

Urabona ko Amategeko atahoboraga kugira uwo akiza 
ibyaha. 



(Isomo: Abagalatia 3:21) 

Intumwa Paulo igira iti, "kuko iyaba harabayeho 

amategeko abasha kubeshaho abantu, 



> 

o 
w 
as 
© 
w 

w 

w 

w 

)-* 
H 
W 

r? 

N 



w 



116 



17 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 




117 







^BBAH0m»J3) 




]■. uk« i ihi I !■■ ml n .. 




by' ibyaha 


' •> 


.11 ikll- :ill|J:ll|il 


ft 


y" lniana ni ubuging 





buhurabu muri 


wB 


Yesu Krista 


w 


I ;:■■■■■ WdCU. 


J 



118 






1 


■^HJUflXAft:! J 




\ukn iLiviiKf 1 




jki ? Tugumvt' w 


^^B 


gukora ihyaha 


rl£0 U bun hi ^M 




busage? 


a»s 



122 




gukiranuka kuba kwaraheshejwena yo." 

Abagalatia 3:21. 

Amategeko ntatanga imbabazi n' agakiza - Ni impano 

y' Imana! 

Tubonera ubugingo buhoraho mu gitambo gusa cya 

Kristo. 

(Isomo: Abaroma 6:23) 

"kuko ibihembo by' ibyaha ari urupfu, ariko impano 

y' Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo 

Umwami wacu." 

Abaroma 6:23. 

Agakiza ntigashobora kuva ku kubahiriza Amategeko. 

(Isomo: Abefeso 2:8, 9) 

"Mwakijijwe n' ubuntu kubwo kwizera: ntibyavuye 

kuri mwe, ahubwo n' impano y' Imana; 



ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagir' umuntu 

wirarira." 

Abefeso 2:8, 9. 



Niba se dukizwa n' ubuntu, dufite umudendezo wo 
kubaho tutumvira? NTIBIKABEHO! 



123 



(Isomo: Abaroma 6:1, 2) 

Paulo yaranditse ati: "Nuko tuvuge iki? Tugumye 

gukora ibyaha ngo ubuntu busage? 



"Ntibikabeho! Mbese twebw' abapfuye ku byaha, 
twakomeza kuramira muri byo dute?" 
Abaroma 6:1, 2. 

Agakiza gahabwa abashaka gukizwa ibyaha kandi 
bashaka kuba mu bwami bw' Imana. 



18 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 



TEKERE2A KURI IGI 



MATEGEKO 

i ARIHO 



Hari abantu batekereza ko Amategeko y' Imana 
yakuweho. Bitekerezeho gato. 



124 



TEKEFIEIAHUFIIIBI: , 

VIDEWO 

CYAHA 
i CYABAHO 



Haramutse nta mategeko ariho, nta cyaha cyabaho, kuko 
icyaha n' "ukwica amategeko." 



125 



TEKERLMKURIIB1: 



VIDEWO 

BUNTU 



126 



TEKEREZAHURIIDI: 



VIDEWO 

MUSARABA 



127 



TEKEREZAHURI IBI 



N' UMUKIZA 



128 




130 



Haramutse nta mategeko ariho, ntitwaba dukeneye 
kugirirwa ubuntu, kuko ubuntu ar' urukundo no kugira 
neza by' Imana tugirirwa iyo twishe Amategeko. 



Niba tudakeneye ubuntu, ntidushobora gukuraho 
umusaraba. 



Niba umusaraba udakenewe, mu by' ukuri 

ntitunakeneye Umukiza. 

Iyo ukuyeho Amategeko, Icyaha, Ubuntu, Umusaraba, 

n' Umukiza byose uba ubigize ubusa kandi dukeneye 

Umukiza Wabambwe ku musaraba ngw' Adukirishe 

ubuntu bwe ngo atange indishyi y' umwenda w' icyaha 

twakoze kuko twishe Amategeko. Ubu ni bwo butumwa 

bwiza. Ubuntu ntibukuraho 

Amategeko y' Imana. Kubw' ubuntu bw' Imana twifuza 

gukomeza Amategeko Y' Imana. 

Niba umugororwa ategereje kwicwa 



aramutse agiriwe imbabazi maze akarekurwa, mbese 
ibyo bivuga ko aba arekuwe ngo yibereho ubuzima 
budakurikiza amategeko? Yakwikorera ibyo yiboneye 
byose? Reka da! 



> 

o 
w 

2! 

a 
w 

w 

)-* 
H 
W 

r? 

N 
> 






19 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 




132 



Kuko aba yarababariwe, yagombye ahubwo kurushaho 
kwiyumvamo ko agomba gukurikiza amategeko 
igihugu gisaba ko yubahirizwa. 



Ikindi kandi gikomeye nuko Amategeko y' Imana 

atugaragariza ibyaha byacu akanadufasha kwiyumva ko 

dukeneye Umukiza. 

Uko tugenda twemera Kristo ho Umukiza wacu 

n' Umwami, Atugirira imbabazi kandi Akaduha 

n' imbaraga zo kubahiriza Amategeko ye, nkuko 

Yabisezeranye Ati: 



Bmategeko 

bwcngc 
bwabo. 
Nyandike 
mu mitima 
yalw . . . 



133 




136 



\ i n : : i:-. i : i :i !. i 

i;iL!./ill.jUJl.-i,! 

amategeko '• 
yanjye. 




137 



(Isomo: Abaheburayo 8:10) 

"...Nzashyir' amategeko yanjye mu bwenge bwabo, 

Nyandike mu mitima yabo..." 

Abaheburayo 8:10. 

Mbese ntibyoroshye gukora ikintu ukunda gukora? 
Ibyo nibyo Imana Isezeranira abahitamo kuyikurikira. 
Izandika Amategeko yayo mu mitima yabo kandi 
bazishimira kuyakurikiza. 

(Videwo y' amasegonda 8) Ubwo nibwo buryo 

bwonyine umuntu azashobora kubaha no kuyoboka 

Imana. 

Ni kubw' urukundo Kristo Yarafitiye Se rwamushoboje 

gukomeza Amategeko, 

(Isomo: Yohana 15:10) 

kuko Yesu Yavuze ati/'...nitondey' amategeko ya Data, 

nguma mu rukundo rwe." 

Yohana 15:10. 



(Isomo: Yohana 14:15) 

Yesu Adusaba kwerekana urukundo tumukunda 

twubahiriza Amategeko Ye:"Ni munkunda, 

muzitonder' amategeko yanjye." 

Yohana 14:15. 



20 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 




138 



WHTAYOZG.is . 



. ..Data, n ibii 
bJslioboka, 
iki gikoiribe 
kiiiderij^: ai ika 
bye kubii uko^ 
jyewcbti nslidka. 
ahubwo hibeuku 
wo we ushitka. 



139 





Urukundo rukomeye cyane no kubaha ubushake 

bw' Imana byerekaniwe neza neza muri wa murima mu 

nsi y' igiti cy' umwelayo mu mwijima w' umutamenwa 

w' ijoro rikonje. 

Ubwo Umwana w' Imana Yasengaga, uruhanga rwe 

rujojoba mo ibyuya by' amaraso, Agira Ati, 

(Isomo: Matayo 26:39) 

"...Data, niba bishoboka, iki gikombe kindenge: ariko 

bye kub' uko jyeweho nshaka, ahubwo bib' uko 

wow' ushaka." 

Matayo 26:39. 

Iherezo ry' umuntu ryari mu rungabangabo - isi 

yanduye yagombaga gukizwa cyangwa igahera 

burundu. 

Uyu Munyagalileya Yashoboraga kureka byose ntapfire 
i Kaluvari, Agashyira ku ruhande ibyo umuntu yifuza 
mu buzima n' ibyo yifuza ko byasohozwa? 
Yashoboraga kwihanagura icyuya mu ruhanga rwe 
Akavuga Ati, 
Reka umunyabyaha warwishigishiye arusome 

Cyangwa se Yashoboraga kutwikorerera umusaraba. 
ibyo nibyo Yahisemo, Apfira ibyaha byacu. Yasheshe 
amaraso Ye kugirango tubabarirwe. Yapfuye urupfu 
twagombaga gupfa kugirango tubone uko tubana nawe 
by' iteka. 

Kubera ko Kristo yaturihiye umwenda w' ibyaha byacu, 
ubu dushobora kubonera imbababazi mu gitambo 
yatanze. 



Umusaraba utanoze ku musozi wa Kaluvari ni 
urwibutso rw' iteka rw' igiciro Imana Yarishye kubera 
Amategeko yishwe no gukiza umunyabyaha. 



CI 

in 
as 
a 
w 

w 

w 

w 

)-* 
H 
W 

r? 

N 
> 






21 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 




144 




145 





147 




148 



Iyo Amategeko y' Imana aba yarakuweho cyangwa 
yarahinduwe, Yesu ntiyari kuba Yaragombye gupfa. 
Kaluvari ntiyari kuba ikiri ngombwa. 



Ariko Imana ntiyahoboraga kwirengagiza ibyaha 
by' umuntu uriho urubanza! 



Ntiyashoboraga guhindura Amategeko yayo. 



,i I ill iiv, ii ..ij i„; y 
1 1 I'm;-: m :.',■' 



Nuko rero umunyabyaha yari akeneye Umukiza. 
Kandi Imana ishimwe cyane kubw' urukundo rwayo 
rwatumye Yemera gutanga Umwana wayo w' ikinege 
ngw' Atubere inshungu!" 

(Isomo: Yohana 3:16) 

"Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye 

itanga Umwana wayo w' ikinege, 



kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe 
ubugingo buhoraho." 
Yohana 3:16. 



149 




Igitabo cy' Ibyahishuwe cyerekana uko abiteguye 
gusanganira Yesu agarutse bameze n' uko bazajyana mu 
murwa wo mu ijuru kubana nawe ubuziraherezo. 



150 



22 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 




uwitaveBo? 

usa n' iJm'waJ 
w" umuiilu. 







152 





154 




155 



AbVAHI^HHWE 17 IP 



kandi haflte 
guhamya 
kwa Yesu. 



156 




(Isomo: Ibyahishuwe 14:12) 

Imana Ibavuga ho ibi: "Aho ni ho kwihangana 

kw' abera kuri, bitondera amategeko y' Imana, bakagira 

kwizera nk' ukwa Yesu." 

Ibyahishuwe 14:12. 

(Isomo: Ibyahishuwe 14:14) 

Ku murongo wa 14, hagira hati:"Mbona igicu cyera; no 

ku gicu mbona uwicayeho, usa n' Umwana w' umuntu, 



wambaye ikamba ry' izahabu ku mutwe, kandi afite 

umuhoro utyaye mu ntoke ze." 

Uku ni ko byerekanwa uko Imana Izaza gusarura isi. 



Mu buhanuzi bukomeye Yesu Yahaye Yohana mu gitabo 
cy' Ibyahishuwe ku byerekeye amateka y' itorero, Yesu 
Avuga ko abasigaye bakomeza ukuri kw' itorero 
ry' Imana bavugwa muri ubu buryo: 

(Isomo: Ibyahishuwe 12:17) 

"Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo 

kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, 



bitonder' amategeko y' Imana kandi bafite guhamya 
kwa Yesu/' 
Ibyahishuwe 12:17. 



Ngibyo ibyo dusoma mu gitabo giheruka cya Bibiliya! 



o 
w 
as 
a 
w 

w 

w 

** 
H 
W 

r? 

N 



w 

l-H 



23 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 





159 




Abantu b' Imana bakunda cyane Umuremyi wabo 
n' Umucunguzi ku buryo bashaka gukora ibyo Abasaba 
cyangwa Yif uza. 

Bashaka kwerekana urukundo bamufitiye bakora 
158 ugushaka kwe. 

Bazi neza ko ugushaka kwe kuri mu Mategeko ye. 

Bakora byose bumvira Uwabakoreye ibikomeye ngo 

abakure mu byaha byabo. 

Yesu Arambuye amaboko Ahamagara Ati, "Ngwino!" 

Aracyaduhamagara! 

Arashaka kuduha imbaraga zo kubaho tubeshejweho na 

we. 



(Isomo: Ibyahishuwe 22:17) 

Ashaka kutweza ho inenge y' ibyaha. 

Aracyahamagara n' ijwi ryinginga Ati,"...Kandi ufite 

inyota naze; ushaka, ajyane amazi y' ubugingo ku 

buntu." 

Ibyahishuwe 22:17. 

Umubwiriza yigeze gusura urugo rumwe mu nkengero 
z' Umujyi munini. Umugore wo muri urwo rugo yari 
afite ikinyabupfura cyane ariko avuga akomeje ati: 
"Ntabwo na gato nshamadukira ibya Bibiliya 
n' iby' ubukristo" arakomeza ati:" ariko niba 
bigushishikaje wahamagara umugoroba umwe, 
ukavugana n' umugabo wanjye we ukunda cyane kuba 
yabimenya. Nifuza rwose ko wagaruka mukabonana." 
Umubwiriza aza kugaruka ku Isabato nimugoroba. 
Kuko atari umunsi wo gukora, umugabo wa wa mugore 
yari yaramenyereye guhurira na bagenzi be ku i hoteri 
ku gicamunsi bakabuguza. 

Yari umuntu ukunda kusahinda aganira ariko akanaba 
wa wundi uroha ibigambo byinshi ntugire icyo ingenzi 
utoramo. Nuko abwira umubwiriza ati, "Mfite Bibiliya, 
wagombye kubona Bibiliya yanjye. Mama 
yayinshyiriye mu gasanduku ubwo nari mvuye mu rugo 
nshyingirwa. Yarariho ashakashaka Bibiliya ye ngo 
ayimwereke ati, ariko se di, Bibiliya yanjye irihe? 
Yarashakashatse icyo yaguyeho yitaga Bibiliya cyari 
igitabo cyanditsemo amasengesho. Ntiyigeze abona 
Bibiya. 



24 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 





162 



Mu bibazo ariko yari afite harimo nicyo inzoga. No 

kubuguza nabyo byarangizaga kandi yanywaga itabi 

cyane. Ibi byose byiyongeyeho akandi kamenyero kabi, 

byari byarateye icyuho hagati ye n' umugore we, 

wafunze utwe, yiteguye kwahukana. 

Bari bafite umugambi wo gutandukana. Ibintu byari 

byifashe nabi. 

Nyamara muri uwo mugabo harimo icyifuzo 

gikomeye cyo kuba yabaho neza birushijeho ku buryo 

n' inzoga ikaze itashoboraga kumukura kuri icyo 

gitekerezo. 

Umubwiriza yifuje kongera guhura nawe 

ku kigoroba cyo ku wa kabiri w' iminsi irindwi, ubwo 

nib wo batangiranye kwiga ibyigisho byiyungikanije 

bya Bibiliya. 

Uko ibyigisho byo mu ijambo ry' Imana byigishwaga 

buri byumweru, niko wa mugabo yatangiye 

kwinjirwamo n' iby' umusaraba wa Yesu. Uwundi 

muryango waruri kwakira Yesu ubifashijwemo 

n' Umwuka wera. 

Icyo kigoraba byari ibintu bitangaje cyane kumva uyu 

mugabo asaba umubwiriza ati, "Uyu mugoroba ugomba 

gusigara ho gato. 

Umugore wanjye ashobora kwigendera. Mbese 

dushobora gusigarana gato turi abagabo, tukaganira?" 



> 

o 
w 
as 

© 
w 

w 

w 

w 

** 
H 
W 

n 

** 

2 






25 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n' Ikibi? 




163 



Nuko, umugabo avugisha ukuri kose abwira 
umubwiriza igitekerezo kibabaje cy' ubuzima bwari 
bugeze aharindimuka kandi bwaratangiye neza. Yari 
yaravukiye mu muryango wari ukomeye mu bya 
gikristo, ariko yari yarahaye urwaho irari rya gisore 
rimugeza aho atacyigarura. Nawe yari wa mwana 
w' ikirara, wararuje za ngeso mbi zamujyanye gusa 
kure cyane agwa ku gasi. 

Ibyerekeranye n' idini byari byaramuyoyotsemo, 
Bibiliya itakiba mu bitekerezo bye. 
Kristo Yiyambazwaga gusa mu bikomeye. 
"Mubwiriza ariko, nshaka kumenya cyane, 
wangenj' ute? Ubu maze ibyumweru bine birikubise nta 
nzoga nkoza mu kanwa ndacanye n' umuti n' umwe 
w' isegereti y' itabi. Ntabwo nigeze mara igihe kinini 
nk' iki ntarahiye cyangwa ngo mvugire ubusa izina 
ry' Imana". Maze, ubwo yajugunyaga umuti w' itabi 
wakoreshejwe mu gicaniro cyo mu nzu, akomeza agira 
ati, " Imiti y' itabi nakoreshaga isigaye intera iseseme. 
Ndabizi neza ngiye kuva ku itabi. Ariko hari 
ikirushijeho kuba cyiza kuruta ibyo byose. Umugore 
wanjye yapakuruye ibikapu bye yari yapakiye mu 
byumweru bitatu bishize. Muri iki gitondo yankurikiye 
nsohoka ansanga ku rugi, imyaka yari ibaye myinshi 
ariko ni ubwa mbere yansomye ansezeraho. 
N' ukuri nibyo yabikoze! Numiwe cyane, mbese 
natangaye cyane ubwo yamwenyuriraga akagira 
ati/Nkunda Yakobo wahindutse mushya/ 
None mbwira, mubwiriza, byangendekeye bite? Nzi 
ndashidikanya ko byatewe n' amateraniro y' ibyigisho 
bya Bibiliya tugirana ku wa kabiri nimugoroba." 



26 



10 - Byagendekeye Bite Icyiza n ¥ Ikibi? 




164 



Umubwiriza aramusubiza ati, "ku bwanjye ntacyo 
nakoze, ariko nizera ko Bibiliya ishobora 
kugusobanurira uko byagenze." Nuko arambura mu 2 
Abakorinto 5:17, atangira gusoma:"Umuntu wese iy' ari 
muri Kristo, ab' ar' icyaremwe gishya: ibya kera biba 
bishize, dore byose biba bihindutse bishya." 
Yakobo wahindutse mushya atangira kwisomera iryo 
somo buhoro. nuko agira ati, "Icyaremwe gishya — 
Yakobo mushyashya! Nibyo pe! Yakobo mushashya! 
Mubwiriza, iy' uba war' unzi mbere, uyu mugoroba 
sinkiri wa wundi. 

Ni koko nshuti,ni umwana w'Imana kandi ashobora 
guhindura abagabo n'abagore. Arashaka kuguhinddura 
na we.Arashaka kukugabira imbaraga zigushoboza 
gukomeza amategeko ye. Uri umunyantegenke.Ariko 
Yesu ni umunyambaraga. Ibyakubayeho byose, 
ntacyo.Yesu arakubabarira akweze.Araguha imbaraga 
z'ubuzima bushya.Ntiwemere ko hagira ikigukoma mu 
nkokora.Araguhamagra ngu utahe.Wakwemera 
gupfukama ugasenga uti:"Yego, Nyagasani, ndaje." 
Pfukama. Ntiwite ku bandi bari hano. Zirikana Yesu 
gusa mu gihe upfukama. Maze uvuge uti: "Yego mwami 
Yesu, ndaje, ndaje kano kanya". Reka dusenge. 



O 

w 
as 

a 
w 

w 

w 
w 

** 
H 
W 

r? 
2 






27 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 




Uko Wahaza Ibyifuzo Bikuri ku Mutima 






KjBYflHISMUWE m J 



Hari igitekerezo kivuga iby' uwitwa Thomas Huxley, 
umuhanga mu bumenyi bw' ibinyabuzima wari 
wakerewe kugera mu mugi aho yagombaga 
kwigishiriza. Yabonye itagisi, icyo gihe amatagisi byari 
ibiziga bikururwa n' ifarashi, ayisimbukiramo nuko 
ahita asakuza abwira umushoferi ati: "Twarira muri 
vitesi yo hejuru!" 

Umushoferi aramwumvira atangira gukubit' ifarashi ye 
ikiboko maze igenda isimbagurika umuhanda wose . 
Huxley aricara, aratuza gato mu ntebe ye, aruhutse 
cyane, nuko noneho ahaguruka vuba nk' ushigutse, 
Arahamagar' ati, 

"Umva, umva, mbese uzi aho nshaka kujya? 
Umushoferi ati: "Oya, Nyakubahwa, " Ariko 
ndikwihuta cyane uko nshoboye." 

Umubare ukabije w' abantu benshi barahungabanye 
muri iyi minsi. 

Hari byinshi biri kubera mu buzima bwabo. Bahora 
buri gihe bihuta bagir' aho bajya. Nyamara icy' ukuri 
nuko, benshi cyane batazi neza aho bajya; ntibazi aho 
ubuzima bwabo bugana. 

Ni kubwo iyi mpamvu nyirizina Imana Irarika 
ubuheruka, nkuko tubibona mu gitabo giheruka ibindi 
muri Bibiliya cy' Ibyahishuwe. Mu gice cya 14, 
umurongo wa 7, intumwa Yohana araburira ab' isi 
bategereje kugaruka kwa Yesu muri aya magambo... 

(Isomo: Ibyahishuwe 14:7) 

"...Nimwubahe Imana, muyihimbaze; kuko igihe cyo 

gucira abantu urubanza gisohoye; 



■H 
% 

w 
in 

as 

H 

el 

a 
** 

w 

a 
o 

ci 
w 
> 

n 

** 

N 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 







muramye Iyaremye ijuru n' isi n' inyanja n' amasoko." 
Ibyahishuwe 14:7. 

Ariko iyo ufite ikarita-ndanga y' umugi utuyemo maze 
ukagerageza kuyikurikira ushakisha ahantu, Mu gihe 
iyo karita ikosheje itandukaniro riraboneka! 

Kuramya nde? Muramy' Iyaremy' ijuru n' isi. 

Muramy' Umuremyi wa byose. 

Imana Iraturarikira kwitonda maze tukamenya aho 

tugana. 

Iyo tumenye ko twaremwe n' Imana, biduha kumva icyo 

tuberey' aha n' aho tugana. 

Nyamara muri iki gihe, abantu bibagiwe ko Imana ari 

Umuremyi w' ibibaho byose, Umuremyi w' isi yacu, 

n' ibintu byose, n' abantu bose bo mu isi. 

Abantu bamwe bakubwira ko ushobora kwizera ibyo 

Bibiliya ivuga nta kubishidikanyaho na gato. Abandi 

bakakubwira ko utabyishingikirizaho. Ni nde uri mu 

kuri? 

(Videwo y' amasegonda 6) 

Muri iki gihe, miliyoni z' abantu zitekereza ko twavuye 
ku kantu gato tukagenda duhindagurika. 
Ngo mu myaka za biliyoni twagiye tuva ku 
tunyabuzima tumwe rukumbi tugenda dukura 
duhinduk' ibikoko byo mu nyanja nabyo byakuze 
bikavamo inyamaswa ziba ku butaka zaje kub' abantu. 
Batekereza ko buri kintu cyabayeho kubw' amahirwe 
cyangwa isanganya tudasobanukirwa. 

Ariko se wari uzi ko Imana Yaduhay' ikimenyetso 

cy' igikorwa cyayo cyo kuturema? 

Yaduhay' ikintu kigomba kutwibutsa buri cyumeru ko 

Yaturemye, Ikarem' isi yacu, n' ibibaho byose. 

Niba Bibiliya ivug' ukuri, iherezo ryawe ry' iteka 

rishingiye k' ukuntu wizera cyangwa 

wemer' Ibyanditswe. Uko wizera ibiri muri Bibiliya 

bituma hab' itandukaniro ry' ibyo wizera byerekeye ku 

Mana. 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 







Mu by' ukuri, Imana Ikimara kurangiza kurema Yahise 
iduha uru rwibutso rugaruka uko iminsi irindwi ihise. 
Nyamara, hafi y' isi yose yibagiwe urwo rwibutso urwo 
ari rwo. 

(Videwo y'amasegonda 15) Kutibuka urwo rwibutso, 

kwateye benshi kwibagirwa ko Imana ari Yo Yaremye 

isi. 

Nuko rero muri iki gihe twohereza abantu ku kwezi 

kujya gushakirayo ibyabafasha kumenya uko isi yacu 

yatangiye kubaho. 

Tureba kure mu kirere twifashishije ibyuma 
kabuhariwe bireba kure, ngo tumenye uko ibiriho 
byose byatangiye kubaho. 

Reka turebere hamwe muri iki gitabo gikomeye - 
Bibiliya - igitabo kandi cyitwa- Ijambo ry' Imana - maze 
turebe niba dushobora kubona mo ibiduhamiriza niba 
koko ar' ukuri cyangwa s' atar' ukuri, niba ari icyo 
kwizerwa cyangwa se kutizerwa. 

Uyu murego n' uw' iki kandi kuki biduhenda - 
bitwunguye iki? Nuko dushaka ibisubizo by' ibi bibazo 
dufite by' ingutu. Mbese mu biriho byose nitwe turiho 
twenyine? Twagez' aha dute? Kuki tur' aha? Kandi 
turagana he? 

Nuko ubushakashatsi burakomeza. Nyamara uko 
dukomeza kwibaza, niko n' ibisubizo biri imbere yacu 
neza. Nyamara turi mu isi y' abanyamazinda - 
ntitucyibuka aho twaturutse! 

Imana Irabwir' ab' isi bibagiwe Iti, 

"Mwibuke, mwibuke ko nd' Umuremyi wanyu. Kandi 

kugirango mbafashe kwibuka, nabahay' icyapa - 

ikimenyetso!" 

(Videwo y' amasegonda 5). Muri iki gihe cy' amateka 
y' isi, aho ibivuga ko twagiye duhindagurika bikigisha 
ko twabayeho k' ubw' amahirwe, Imana Igir' Iti, " 
Ntimwahindaguritse - Narabaremye!" 



> 

w 
in 

** 
as 

H 

CI 

cl 
c/s 

a 
** 

w 

a 
o 

ci 
w 
> 

n 

N 

> 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 




[si yose 

yubiihe 
Uwkeka. 
Abari fflu isi 
Ikksc bamiiritiye. 



19 



Ariko bamwe bashobora kubaza bati, " N' ikihe 
kimenyetso cyibutsa ko Imana Yaturemye?" 
Muribuka ubwo twiganaga iby' Imana Yaremye buri 
munsi mu cyumweru cy' Irema? 

(Isomo: Zaburi 33:8, 9) 

Irema ryari ritinyitse! Imana Yabikoze Ite? - kandi 

vuba? Bibiliya itanga igisubizo: " lsi yose yubahe 

Uwiteka, 

Abari mu isi bose bamutinye." 



JiSaUHl 33rB ) 

Kukoyavuze, 
hikaha, 
Yateget&G. 
bigakomera. 



"Kuko yavuze, bikaba, 
Yategetse, bigakomera." 
Zaburi 33:8, 9 




LTANtmiROil ^ 

Ijuru ii' lsi 
i 1 ihiiinio 
byhLshi 

byo&e 

birangira 
kuremwa. 




Ntidushobora kubisobanukirwa, ariko Imana 
Yabeshejeho ibintu Ikoresheje ijambo ryayo. 
Ijambo ry' Imana, rivuzwe cyangwa ryanditse muri 
Bibiliya rirarema kandi rifit' imbaraga! 
Uki icyemezo gishobora gusa gusobanuka aruko 
hemejwe ko Imana yaduhaye iki Gitabo ngo Ibone uko 
Itumenyesha ubushake bwayo. 

(Isomo: Itangiriro 2:1) 

"Ijuru n' isi n' ibirimo byinshi byose birangira 

kuremwa." 

Itangiriro 2:1. 

Mu minsi itandatu, Umuremyi Abeshaho isi. 
Ayuzuz' ibimera n' ibiti, indabyo n' imigezi. 



Arem' umucyo w' izuba n' ubwiza bw' ibirengarenga 
n' ukwezi kwiza bitangaje ko kunezererwa bumaze 
kwira. 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 




ishusho yayo, - 
afite ishusho 
>■' limine ni kti 
yamurcmyc-,- 




6ir*HGiflina2:? ; 

Ku munsi \m 

kiirlndui In* 




Ikirenz' ibindi ariko, Yaremye abantu babiri 
batunganye. Mbeg' icyubahiro! Kuremwa mu ishusho 
Y' Uwabaremye! Baremewe gutegek' isi n' ibiyuzuye 
byose! 

(Isomo: Itangiriro 1:27) 

"Imana irem' umuntu, ngw' agir' ishusho yayo, 
afit' ishusho y' Imana ni ko yamuremye..." 
Itangiriro 1: 27. 

Ariko, Imana ntiyari Yarakarangiza! 

Yari Ishigaje ikintu kimwe Yashakaga gukora. 

Itond' urebe uko Bibiliya ivug' uko byagenze ku munsi 

wakurikiyeho wa karindwi wo kurema: 

(Isomo: Itangiriro 2: 2 - 4) 

" Ku munsi wa karindwi Imana irangiz' imirimo 

yakoze: 



iruhuka ku munsi wa karindw' imirimo yayo yose 
yakoze/ 7 



filfflhGlfilFlQ 2:3 




karindwi, iriiwczal 




kukoari 




wa Imana 




yaruhukiycnic) 


j 


tmirimn 


/ 


yakoze yose. 


j 




Imana ih' umugish' umunsi wa karindwi, iraweza: kuko 
ariwo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose." 



"Uku ni ko kuremwa kw' ijuru n' isi, ubwo 
byaremwaga." 
Itangiriro 2:2-4. 



Imana ni yo gusa Ishobora kweza ikintu, na Bibiliya 
ivuga ko Yejej' umunsi wa karindwi. 



■H 

w 
as 

H 

CI 

E 
» 

a 

l-H 

«— I 

m 

a 
o 

ci 
n 

N 
> 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 








Kweza ikintu n' ukugishyira ku ruhande ngo 
gikoreshwe ibyera. 

Imana yatoranije Isabato mu yindi minsi. 
Irayikubitira nk' iyera - igirwa iy' Imana burundu. 
Hari abantu bibaza ngo - uwo munsi utandukaniye he 
n' iyindi? Wenda, uru rugero rwagira akamaro. 

Ku munsi w' ubukwe, umugore umwe yezwa cyangwa 
ashyirirwa ku ruhande umugabo umwe. Reka 
ducishirize ko ari ku munsi wawe w' ubukwe. 
umunezero wakurenze. Hashize igihe utegereje uyu 
munsi. 

Reka nanone ducishirize ko uwo wahisemo kuzakubera 
umugore afite abakobwa b' abavandimwe be batandatu. 
Ku munsi w' ubukwe mu birori umugore umwe 
ashyingirw' umugabo umwe. Ashyirwa ku ruhande. 
Ntaba akiri uwo muri barindwi. Ni we uba wejejwe. 
Yerejwe umugabo we mu ishyingirwa. 

Byagenda bite nyuma yo gushyingiranywa, umwe muri 
ba bakobwa bavindimwe n' umugore waw' agiz' ati ," 
Hari irihe tandukaniro? Umwe muri barindwi yaba 
umugore wawe. Buri wese muri aba bavandimwe 
b' abakobwa barindwi ni mwiza. 
Wabivugaho iki? Mbese hari itandukaniro? 

Wowe se Madamu, ubona abagabo bose ari cyo kimwe? 
Nta gushidikanya rirahari! 

Nk' umukwe rero, wavuga uti, "Umugeni wanjye 
namwihitiyemo, arezwa, atandukanywa n' abandi, 
arashinganye n' uwanjye? 

Niko n' Imana yafashe umunsi usanzwe w' amasaha 24 - 
y' umunsi wa karindwi - Ikawuhitamo, Ikaweza, 
Ikawikubitira, Iwugira uwayo. 
Isabato n' umunsi wera wahawe umugisha. 
Mu magambo y' Imana, Isabato s' umunsi ubonetse 
wose, Isabato n' umunsi wa karindwi. 

(Isomo: Mariko 2:27, 28) 

Aha Yesu Yagiz' Ati: "Isabato yabayeho kubw' abantu, 

abantu si bo babayeho kubw' isabato. 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 










ni cyo gitum' Umwana w' umunt' ar' Umwami 
w' isabato na yo." 
Mariko 2:27, 28. 



Imana Yatanz' Isabato kugira ngo tugir' igihe cyo 

kwibuka ko tutagiye twihindagura. Mu minsi itandatu, 

Imana Yaremy' umuntu, n' ibindi Yashyize mu isi nziza 

y' akataraboneka! 

Iki cyagombaga kub' igihe cyejejwe aho umuntu 

n' Imana Yamuremye bagombye kuvugurura isezerano 

ryabo ry' urukundo n' ubwitange bagirirana buri 

cyumweru. 

Buri cyumweru, umuntu yagombaga "kwibuka" ko 

Imana Yaremy' ijuru n' isi mu mins' itandatu maze 

Ikaruhuka ku munsi wa karindwi. 

Igihe Yandikag' amategeko n' intoke zayo bwite, Imana 
Yasaby' umuntu kwibuka. Itegeko rya kane riri hagati 
muri ayo Mategeko yera y' Imana. 
Imana Yabwiy' umuntu "kwibuka" uyu munsi, kuko 
mu minsi itandatu yaremye isi, inyanja, n' amasoko 
y' amazi. 

Iyab' Isabato yari yarakomeje kwizihizwa 

nk' urwibutso rwo kurema, nta muntu waba 

uhakanirema, umuhemu cyangwa utizera wari kuba 

akiriho magingw' aya. 

Buri cyumweru, bari kuba barakomeje kujya bibutswa 

aho baturutse n' isano bafitanye n' Iyabaremye! 

Uko icyaha cyagiye cyiyongera mu isi, umuntu yagiye 

yibagirwa aho yaturutse, n' igituma ari aha, n' aho 

agana. 

Ibi bimazekuba, umuntu yanibagiwe uburyo agomba 

kubaho. 

(Videwo y' amasegonda 10) 

Mu gihe cya Mose, Abisirayeli bari baribagiwe Imana 

yabo burundu. 

Bari barisutse mu byo kuramy' ibigirwamana byakozwe 

n' abantu! 



■H 

> 

ffl 

as 

H 

» 

c/s 

a 

a 
o 

c| 

w 
n 

N 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 





'ar-J* 



45 




(Videwo y' amasegonda 7) 

Imana Yabakorey' ibitangaza Ibakiza abanzi babo maze 

Ibanyuza mu butayu mu nzira igana mu " Gihugu 

cy' Isezerano." 

Mu butayu, Imana Yakoz' ibintu bibiri Igamije 

kubereka ibyo Yashakaga ko bakora bijyanye n' umunsi 

wa karindwi w' Isabato Yari Yarabaremeye mu 

cyumweru cya mbere cy' amateka y' iyi si. 

(Videwo y' amasegonda 10) 

Icya mbere, Imana Yabibukije ko Yabitagaho kandi ko 

Yo Yabakuye mu gihugu cy' Egiputa. 

Ntibashoboraga kwitwaza ibyokurya bihagije. 

Bidatinze batangira kwitotomba kuko ibyo kurya byari 

byabashiranye. 

Basa naho batari bigeze banyurwa n' ibitangaza byose, 

n' ubugiraneza Imana Yaberetse, ariko Imana 

y' urukundo Ibaboner' ibyo kurya! 

(Isomo: Kuva 16:4,5) 

"Maze Uwiteka abwira Mose ati: Dore, ndabavubira 

ibyokurya bimanutse mu ijuru: 



iminsi yos' abantu bazajya basohoka baterany' iby' uwo 
minsi, 



kugirango mbagerageze yuko bitonder' amategeko 

yanjye, cyangwa batayitondera." 

KUva 16:4 

"Umutsima uvugwa aha uzwi ku izina rya 'manu'." 

"Kandi ku wa gatandatu bajye bitegur' ibyo 
bajyan' iwabo, 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 




bihwanye n' ibyo bajyaga bateranya inshur' ebyiri." 
Kuva 16:5 



^ HUVA I El G 



Hi hu 

muribunnmyc 
yuko Uwituka 
ari we wahakuye 

n u i . '.i 1 1 li : : li 
ty' i -■;■,, :i:.- 1. 1. 





(Isomo: Kuva 16:6) 

"Mose na Aroni babwir' Abisirayeli bose bati: 



Ni mugoroba ni ho muribumenye yuk' Uwiteka ari we 
wabakuye mu gihugu cy' Egiputa." 
Kuva 16:6 



(Videwo y'amasegonda 16) 

Manu yagwaga mu ijoro ikime kiri gutonda. Mu 

gitondo, ikime cyamara kuma, manu ikazimagiza hasi. 

Mu masaha ya kare nibw' abantu bajyaga hanze 

kuzitoragura byageza ku manywa y' ihangu, manu 

zisigaye zarashongaga. 

Ariko reb' uko byagendaga ku munsi wa gatandatu 

w' icyumweru: 

(Isomo: Kuva 16:21, 22) 

"Bajya babiteranya uko bukeye, umuntu wese ateranya 

ibihwanye n' imirire ye. 



izuba ryava, bikayaga." 



"Ku wa gatandatu baterany' ibyokurya bingana kabiri 
n' ibyo bajyaga bateranya, ingero ebyiri za omeru 
z' umuntu wese. 



■H 

> 

W 

w 
as 

H 

pj 

a 

l-H 

<— I 

in 

a 
o 

w 
n 

N 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 




abakuru b' iteraniro bose baraza babibwira Mose. 



ati: lliyi 

riibyii l 

yavuze all, 

Fjo uzaba umunsi 

w(i kuruhuka> t 

s-.-ili.i! ■ i yejerejwt' 

LTvriteka, 






(Isomo: Kuva 16:23) 

"Arababwir' ati: Ibyo ni by' Uwiteka yavuz' ati, 
Ej' uzab' umunsi wo kuruhuka, isabato 
yejerejw' Uwiteka. 

mwots' icyo mushaka kotsa, mutek' icyo mushaka 
guteka; ibisaze mubibike, birare bigeze mu gitondo." 
Kuva 16:21 - 23. 



(Isomo: Kuva 16:25, 26) 

Ku byerekeranye n' umunsi wa karindwi: "Mose 
arababwir' ati: Uyu munsi mury' ibi; kuko non' ar 
isabato y' Uwiteka; uyu munsi ntimubibona mu gasozi. 

Mu mins' itandatu mujye mubiteranya, arik' uwa 
karindwi ni wo sabato, kuri wo ntibizajya biboneka/' 
Imirongo ya 25 na 26. 



Abantu hafi ya bose bakora iby' Imana Yari Yategetse, 
ariko bamwe bajya hanze ku Isabato gutoragura manu. 
Kubera ibyo, reba uko Imana yavuze! 



(Isomo: Kuva 16: 28 - 30) 

"Uwiteka abwira Mose ati: 'Muzageza he kwanga 

kwitonder' amategeko yanjye n' ibyo nategetse? 



Dore, ubw' Uwiteka abahay' isabato, ni cyo 

gitum' ajy' abaha kuwa gatandat' imitsima y' iminsi 

ibiri: 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 



urnun 
vvese aj 
aht>;iri 
ntlhakaglxe 
umumu uva 



umuntu wese agume aho ari, ntihakagire umuntu uva 
aho ari ku wa karindwi/ 




None I •;& 




1 


rnukitimtlera 

isezerano 

ryiinjyg, 






mu/rtiiihi±rd 
ubvviimi 
bu r ' abatambyi 
n' ubvnko 




Nuko ku wa karindwi abantu bararuhuka." 
Kuva 16:28 - 30. 



Isabato yatangijwe mu gihe cy' iremwa kandi ubwoko 
bw' Imana bwayubahirizaga na mbere yuko bajya i 
Sinai aho Imana Yabahereye Amategeko Cumi. 



Mu kwezi kwa gatatu k' urugendo rwo Kuva mu 
Egiputa, Imana Izana abantu ku musozi Sinai, maze 
Ihabonekera Mose, Imuha ubutumwa bwo kugeza ku 
bantu: 



(Isomo: Kuva 19:5, 6) 

"None nimunyumvira byukuri, mukitonder' isezerano 

ryanjye, 



muzambera amaronko, mbatoranije mu mahanga yose, 
kuko isi yose ari iyanjye. 



kandi muzambera ubwami bw' abatambyi n' ubwoko 
bwera. 



Ayo abe ari yo magambo ubwira Abisirayeli." 
Kuva 19:5, 6. 



■H 

> 

W 

ffl 

as 

H 

c{ 

a 

a 
o 

c| 

n 

N 



11 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 










| 


ujye uKora, aoi 
yo ukoranm 
\ Emirimo yswe ■> 


^ 


1 




Imana Yagiriye abantu bayo ineza itarondoreka. 

Iyo bubaha amategeko yayo, bari kuyiber' ubwoko 

bwatoranijwe, n' ishyanga ryera! 

Rimwe muri ayo mategeko ryari ryatangiwe 

kumenyesha abantu kutazigera bibagirw' isano 

bafitanye n' Umuremyi wabo. 

Mu by' ukuri, iryo tegeko ritangirwa n' ijambo wibuke. 

(Isomo: Kuva 20: 8 - 11) 

"Wibuke kwez' umunsi W isabato. Mu 

mins' itandat' ujy' ukora, ab' ari y' ukoramo imirimo 

yawe yose: 

arik' uwa karindwi ni wo sabato y' Uwiteka Imana 
yawe. Ntukagir' umurimo wos' uwukoraho: 







wow' ubwawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa 
umukobwa wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa 
umuja wawe, 



cyangwa itungo ryawe, cyangwa umunyamahanga 
waw' ur' iwanyu: kuko iminsi itandatu ari iyo Uwiteka 
yaremeyemo 



ijuru n' isi n' inyanja n' ibirimo byose, akaruhukira ku 
wa karindwi: 



ni cyo cyatumy' Uwiteka ah' umugish' umunsi 
w' isabato, akaweza." 
Kuva 20:8 -11. 



12 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 





ibyo 

kwtnezeza, 
ntiwivugire 
ibyo . > ■■ 1 1 . i k, i 
kulnvjme. 





Isabato iri hagati, cyangwa ku mutima w' ayo mategeko 

cumi. 

Umunsi w' Isabato ni urwibutso rw' irema. 

Isabato ni iya kera imaze igihe nk' icy' isi ubwayo. 

Imana Isezeranira imigisha myinshi ubwoko bwayo 

niba bayumviye kandi bakanibuka urwibutso rwayo 

rw' irema. 

(Isomo: Yesaya 58:13, 14) 

"N' uhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora 
ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita 
isabato umunezero, 

umunsi wera w' Uwiteka ukawita uw' icyubahiro, 
ukawubaha, ntube icyigenge, 



ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka 
ku bwawe, 



nuko uzishimira Uwiteka../' 

Yesaya 58:13, 14. 

Iy' umuntu yibuk' urwibutso rw' irema, ibibazo byinshi 

afite byo- kwibagirw' Imana, ubuzima butagiz' icyo 

bumumariye, kubaho atiyizi - byose byari 

kubonerw' ibisubizo. 

Nta batizerirema bajyaga kubaho 

(Videwo y' amasegonda 8) Nubwo kubivuga bibabaje, 

abantu b' Imana baribagiwe. 

Bibagiwe kuramya Imana ku munsi wayo wera kandi, 



ntibatinze batangira kuramya imana zibajwe n' imana 
z' amabuye. 
Bibagiwe aho bavuye! 



■H 
% 

w 
as 

H 

pj 

a 

l-H 

<^ 

in 

a 
o 

w 
n 

I-H 

N 



13 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 





Wtinjye wcra, 

mbanezereze 

^mii ii/u yanjye 

y" iirusengero; 



Mu myaka ibinyejana, amavugurura yo gukomeza 

Isabato yagiye abaho ubw' abahanuzi b' Imana 

bashishikarizaga abantu kongera kwita ku Mana 

Rurema. 

Yesaya abitsindagiraho cyane avuga ko Imana Itigeze 

yifuza ko Isabato iharirwa ubwoko bw' Abayahudi 

gusa. 

Isabato yashyizweho mbere y'uko ubwoko 

bw' Abayahudi bubaho. 

Imana ntiyigeze Igenera umugisha nkuwo ubwoko 

bumwe gusa. 

(Isomo: Yesaya 56:6, 7) 

Imana Irarikira buri wese, ahantu hose kwibuka no 
kweza Isabato bari kumwe n' Imana. " Buri wese 
wez' isabato... 



nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu 
nzu yanjye y' urusengero: 





90 


«■• 


1 


IffESMA 5G:1 




...kuku ^m 


— = 


in/u yanjye Jj 
/i^ilwainzu yrj ^ 
gusengervvamo" 
n 1 ani.ihanga 
yosc. 






J \ 




...ISLll 

yabayeho 
kubwoabanlu, 
abaiuu si i 

bo habayeho ™ 
kutrwo isabato. 



I 

93 



...kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo 
n' amahanga yose." 
Yesaya 56:6, 7. 



Nta na hamwe muri Bibiliya wasanga havuga ko 
umunsi wa karindwi ari "isabato y' Abayahudi." 
Yesu Yareruye Avuga ko ari umunsi w' abantu bose 
ubwo Yagiraga Ati, 

(Isomo: Mariko 2:27) 

"...Isabato yabayeho kubw' abantu, abantu si bo 

babayeho kubw' isabato/' 

Mariko 2:27. 



14 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 



-mug 




iBTAWSmi m nofj 



96 



EIHKir.(0:ZIP?J 



mweza 
amasabato 
yanjye; 
aire ikimeny- 
etso hagati 
yanjye naiiiwe* 



97 



kugira ngd 
mumenye 
yuko 

i nl i I v.. i i -■ I,, i 
linaiiit yanyu. 



98 



mbaha 

ii ,■ I I'll. i-..i h,! I t ! 

yanjye, 
ngo abe 
ikimenyetso 
hagati yanjye 
na bo. 



99 



l!EMtll20:l^| 
kllgil ii ngO 

bamenye 
yuko ari 
jye Uwiteka 

!liV /;'. 



(Isomo: Kuva 20:10) 

Nuko Imana Iravuga Iti,"...ariko uwa karindwi ni wo 

sabato y' Uwiteka Imana yawe..." 

Kuva 20:10. 



(Isomo: Matayo 12:8) 

Yesu ubwe Yivugiye ko Ar' "Umwami w' isabato. 

(Matayo 12:8) kuko Yayiremye. 



(Isomo: Ibyahishuwe 1:10) 

Ni cyogituma Yohana umuhishuzi yarawise 

"umunsi w' Umwami..." 

Ibyahishuwe 1:10. 

Isabato irenze kuba urwibutso rw' irema n' Umuremyi. 

Ni ikimenyetso hagati y' Imana n' umuntu. 

(Isomo: Ezekieli 20:20) 

"kandi mujye mwez' amasabato yanjye; ab' ikimenyetso 

hagati yanjye nam we, 



kugira ngo mumenye yuko nd' Uwiteka Imana yanyu." 

Ezekieli 20:20. 

Uwejeje Isabato mu cyumweru cy' irema ni nawe weza 

abanyabyaha. 

Umuremyi wacu ni n' Umukiza wacu! 

(Isomo: Ezekieli 20:12) 

"Maze kandi mbaha n' amasabato yanjye, 

ngw' ab' ikimenyetso hagati yanjye na bo, 



kugira ngo bamenye yuko ari jye Uwiteka ubeza." 
Ezekieli 20:12. 



■H 
% 

w 
as 

H 

l-H 

CI 

c/s 

a 

l-H 

<— I 

w 

a 
o 

w 
n 

l-H 

N 
> 



100 



15 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 






103 





105 




106 




(Videwo y' amasegonda 12) 

Isabato yahanzwe mbere yuko icy aha kiza mu Isi, kandi 

izanizihizwa icy aha kimaze kuvanwa mu Isi. 



(Isomo: Yesaya 66:22, 23) 

"Nkuko ijuru rishya n' isi nshya, ibyo nzarema, 

bizahoraho imbere yanjye, ni k' UWITEKA avuga, 



ni k' urubyaro rwawe n' izina ryawe bizahoraho." 



Igihe kizaza uhereye mu mboneko z' ukwezi ukageza 
mu mboneko z' ukundi, no guhera ku isabato ukageza 
ku yindi, 



abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye, ni 
k' Uwiteka avuga." 
Yesaya 66:22, 23. 



(Videwo y' amasegonda 6) 

Ubwoko bw' Imana buzahora iteka bwizizihiza Isabato 

buha Imana icyubahiro cy' uko Ar' Umuremyi wabo 

n' Umucunguzi. 

Niba isabato yarijihijwe mbere y' uko icyaha cyinjira 

mu isi, kandi ikazizihizwa ubw' isi izagirwa nshya, 

mbese ntibyumvikana k A ubwoko bw' Imana bukwiriye 

kuyizihiza n' ubungubu? 

Niba dufit' ibibazo ibyaribyo byose byerekeranye 
n' iby r Imana n' Isabato, dushobora kureba uko Yesu 
Yayifataga. 



107 



16 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 




Luka atubwira ibyo Yesu Yakoze ku munsi w' Isabato: 



t 'ntu nsi 
wa karhulwi 

(ku isabato). 



112 




(Isomo: Luka 4:16) 

"Ajy i Nazareti, iyo yarerewe; 



ku munsi w' Isabato yinjira mu isinagogi, nk' uko 

yamenyereye, arahagarara ngw' asome." 

Luka 4:16. 

Bibiliya ivuga ko kuri Yesu, kujya mu Isabato byari 

akamenyero! 

Inkoranyamagambo Webstar's (dictionaire) igir' iti, 
Isabato; 



ku munsi wa karindwi w' icyumweru (ku Isabato) ." 
- Inkoranyamagambo (Webster's New World Dictionary, 
second college edition ya kabili). 



(Videwo y' amasegonda 9) 

Iyo uwo muns' uhinduka cyangwa ukibagirana hagati 
y' igihe cya Mose n' Adamu, Imana Iba Yarabikosoye 
ubwo Yandikag' Amategeko Cumi ku musozi wa Sinai. 

(Videwo y' amasegonda 11) Iyo haba hari umunsi 
watakaye hagati y' igihe cya Mose na Yesu, nta kabuza 
Kristo ntiyari kubura kubivugaho. 



(Videwo y' amasegonda 9) Iy' uwo munsi uhindurwa 
mu gihe cy' abigishwa, nta gushidikanya ko bari kuba 
barabyanditseho. 



■H 

w 
as 

H 

i-h 

a 

l-H 

<^ 

in 

a 
o 

w 
n 

l-H 

N 



115 



17 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 




117 




119 



VIDE WO 



120 



(Videwo y' amasegonda 9) Birumvikana, Abayahudi 
bakomera cyane ku kubika Inyandiko z' ibyabayeho, na 
nubu baracyasenga ku munsi wa karindwi, cyangwa ku 
Isabato. 



(Videwo y' amasegonda 19) Ubwo Yesu Yari ku isi, ibyo 

kumeny' umunsi wo kuruhuka ntibyigeze 

bitez' ibibazo. 

Ahubwo impaka gusa zagibwaga zari izerekeye uko 

Yesu Yawuruhukaga. 

Abatambyi bari baragoretse uburyo Isabato yagombaga 

gukurikizwa, bashyiraho amabwiriza akomeye yuzuye 

inzitizi. 

Yesu Yagerageje gukuraho amabwiriza, abantu 

bishyiriyeho maze Yesu Yerekana ubusobanuro bw' uko 

Isabato yaziririzwa. 

Ubwo baregaga Yesu ko Yakandagiye Isabato kuko 
Yakijije umuntu kuri uwo munsi, Yarashubije Ati, 



(Isomo: Matayo 12:12) 

"...amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato." 

Matayo 12:12. 



(Videwo y'amasegonda 18) Bibiliya ivuga ko Yesu 

Yakizaga kandi Yigishaga, 

Isabato n' iyo kutugira abantu buzuye, Ikadukiza 

umutima udushinja, kubera no kwikunda, ikaduha 

amahoro y' umutima; 

Isabato ituma dusubirana ishusho y' Imana kandi 

ikatugarura ku Muremyi wacu! 

Uyu niwo murimo Yesu Yaje gukora, kandi ni nawo 

murimo abigishwa basigaye bakora nyuma Yesu Amaze 

kub avanwamo . 



18 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 





ihUiumura 

ne /a n'imibiivu. 

k. I ! n.i i !■. i I 

rtumsi w' isahalo 
Ixiraruhuka. nkuko 



124 




(Videwo y' amasegonda 11) 

Ubusobanuro bwo kubahiriz' Isabato bwerekanywe 
n' abayoboke ba Yesu ku gihe cy' urupfu rwe. 
Muri uku kumanjirwa, inshuti za Yesu zararuhutse 
nkuko itegeko ry' Imana ribisaba, bareka gusiga 
umurambo wa Yesu babyigiza inyuma mu masaha ya 
nyuma y' Isabato irangiye. 

(Isomo: Luka 23:54 - 56) 

"Hari ku munsi wo kwitegura, isabato yenda gusohora. 



Nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya, 
bamukurikiye, babon' imva n' intumbi ye, uko 
ihambwe. 



Basubirayo, batungany' ibihumura neza n' imibavu. 
Kandi ku munsi w' isabato bararuhuka, nkuko 
byategetswe." 
Luka 23:54 -56. 



(Videwo y' amasegonda 8) Ku muns' ubanziriz' Isabato, 
ibyiringiro byabo muri Yesu byari byanyonzwe. 
Bari babonye Yesu apfa urupfu rubi ku musaraba. 
Inzozi zabo n' ibyiringiro byari biri mu mva yijimye. 
Bashakaga gusiga umurambo we. 

(Isomo: Luka 24:1) 

"...K' uwa mbere w' iminsi irindwi, kare mu museke 

bajya ku gituro, bajyanye bya bihumura neza 

batunganije." 

Reka turebe uko ibintu byagenze muri iyi minsi itatu 
y' ingenzi. 



■H 

% 

ffl 

as 

H 

CI 

c/s 

a 

l-H 

<— I 

w 

a 
o 

w 
n 

N 



19 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 




128 







133 




1. Ku wa gatandatu w' iminsi irindwi: Nibwo Yesu 
Yapfuye; abagore batunganije ibihumura n' imibavu. 



2. Ku wa karindwi (Ku munsi w' Isabato): Yesu 
Yaruhukiye mu mva; n' abayoboke be nabo baruhutse 
uwo munsi. 



3. Ku wa mbere w' iminsi irindwi: Yesu Yazutse mu 
bapfuye! Abagore baje gusiga umurambo wa Yesu. 
Igihe Yesu Yapfaga, nta gushidikanya na guke kwari ku 
kumenya umunsi w' Isabato uw' ariwo. 

(Isomo: Yohana 19:30) 

Yesu Yabambwe ku musaraba ku munsi wo kwitegura 

maze Arataka Ati/'...BirarangiyeL." 

Yohana 19:30. 



Umurimo we wo gucungura war' urangiye! 
Ku Isabato, Yesu Aruhukira mu gituro 



(Videwo y' amasegonda atandatu) maze Azuka kuwa 

mbere W iminsi irindwi. 

No mu rupfu, Yesu Yitondeye Isabato; 

Yaruhukiye mu mva ku Isabato. 

Uko tweger' umusaraba, tugenda turushaho kumva ko 

umunsi uw' ar' iwo wose utab' Isabato. 

Kuko kwica Isabato byaba ar' uguhindura 

ibyerekey' irema, byaba ar' uguhindura ibyo ku musozi 

Sinai ( Amategeko Cumi y' Imana), ndetse byaba ari no 

guhakana ibyaberey' i Karuvali! 

N' iby' ukuri, umunsi duhitamo mu minsi irindwi 
tukawuziririza ntabwo ar' umunsi ubonetse wose. 
Umwanditsi w' umukristo witwa George Vandeman 
yaranditse ati: 



134 



20 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 



KMmwt^ , 



ibyo dbuyobtike 
be biiiiga ^.ir-ii/d^uki 
aiiuisalia yejqjwc 
kiindi bagiunye 

ibik<n'v.,i by' urukundtf, 



UinuiisiWaKwitiufcwa J 

[iviikwaklraclu.- 
kuittubuaa upfira 
ku musaraba kuko 
itrgcku rikishoboraj 
gitsisibinifly vva butifi 
byaii £uki/a ub " ' " 



f} unmigmjMMMii^ ,_ 

[VUltW UlllLIJ! ]|-,JI V, ,| 

duLu n' mtliityo 
■ w' i Karuvali kfindi 

tUVUgil ■[!;..;■ !:■, (■■-..;■ 

til cyo kimwe? 



135 



136 




140 



ffat*XQIW[ M INTUMW* 111 * 



y* Abayuda. 



l\m 



"Twakwakira dute iby' Abayoboke ba Yesu 
basuzugur' igihe cyejejwe nubwo baba bakor' ibikorwa 
by' urukundo, 



twakwakira dute kumubona apfira ku musaraba kuko 
itegeko ritashoboraga gusisibiranywa bona nubwo byari 
gukiz' ubugingo bwe - 



twaba tumurikirwa dute n' umucyo w' i Kaluvali kandi 

tuvuga ngo byose ni cyo kimwe? 

- Umunsi Wo Kwibukwa, Urupapuro rwa 40. 



Umuremyi Yagiz' Ati " Wibuke", nyamara benshi 

baribagirwa. 

Nyamara ntabwo cyari icyifuzo cy' Imana. 

Yesu Yari Yiteze ko abakristo bazakomeza Isabato mu 

bihe byose. 

(Isomo: Matayo 24:20) 

"Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu 
kutazabaho mu mezi y' imbeho cyangwa ku isabato." 
Matayo 24:20. 

(Videwo: amasegonda 6) mu mwaka wa 70 nyuma yo 
kuvuka kwe igihe Yerusalemu yarimburwaga, Yesu Yari 
Yiteze ko abakristo bagombaga kuba bagikomeza 
Isabato! 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 17:1, 2) 
Isezerano Rishya ryerekana ko Abayoboke ba Yesu 
bakurikizaga Isabato na nyuma yo kuzuka kwe.. 
"... Bager' i Tesalonike, hariho i sinagogi y' Abayuda. 



■H 

> 

W 

w 

$ 

as 

H 

a 

l-H 

«— I 

m 

a 
o 

n 

N 
> 



141 



21 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 



ffip iUl a mt H IN T U M W* fl ■ ? 



Ntiktj Paulo, 
rikukfl 



by and its we ku 
masabato ataui, 



142 



QS VMOZWE H IHTDMWJI 13:4 j 



. . * bajrabiiifiinga 
ngo ba/cmgere 
kubabwjra ayo 
magambo 
ku isabato 
fkurikivthfi. 



Nuko Paulo, nk' uko yamenyereye, yinjira muri bo, ajya 
impaka na bo mu byanditswe ku masabato atatu." 
Ibyakozwe n' Intumwa 17:1, 2. 
Ku yindi Sabato ubwo Paulo Yabwirizaga, 
Abanyamahanga baza kumubaza bati: 

(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 13:42, 44) 
"...Abanyamahanga barabinginga ngo ayo magambo 
azongere abwirizwe ku isabato ikurikiyeho. 



UTAN.<|JIAI*iriNIUMKiAi:j'44 



Ku t vi h;i 1 1 ) 
Dcurlklraho, 
abfj uniiidugudu 
hafi ya bosc 
bateranira 

kumvjl i i,iill-::ii i 

ry'lmaiia. 



"Ku isabato ikurikiraho, ab' umudugudu hafi ya bose 
bateranira kumva ijambo ry' Imana/' 
Ibyakozwe n' Intumwa 13:42, 43. 



144 




Mu by' ukuri, tubona mu gitabo cy' Ibyakozwe 

n' Intumwa ko Paulo yakoze amateraniro 84 ku Isabato. 



148 



Isabato igenda isa n' urudodo rw' izahabu kuva mu 
Itangiriro kugeza ku gitabo cy' Ibyahishuwe, aribyo 
byerekana abiteguye gusanganira Yesu Agarutse! 



(Isomo: Ibyahishuwe 14:12) 

"Aho ni ho kwihangana kw' abera kuri, bitondera 
amategeko y' Imana, bakagira kwizera nk' ukwa Yesu/' 
Ibyahishuwe 14:12. 

(Isomo: Yohana 14:15) 

Yesu Yaravuz' Ati, "Ni munkunda, 

muzitonder' amategeko yanjye." 

(Yohana 14:15) 

kandi rimwe muri ayo mategeko ritubwira "kwibuka 

Isabato". 



22 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 




149 




150 





152 




Niba buri cyumweru ku munsi wa karindwi w' Isabato 
turamya Imana Umuremyi wacu, ntituzigera twibagirwa 
aho twavuye cyangwa ngo tuyoberwe Uwaturemye 
akanarema isi ituzengurutse. 

Niba tweza Isabato buri cyumweru, ntituzigera 
dukenera kwibaza abo turi bo, - tur' abahungu 
n' abakobwa b' Imana, Umwami wa byose! 



Ntituzigera twibaza uko twageze aha - turi hano kuko 
Imana Yadushakaga, kuko Yaturemye. 



Yesu uwo Ugusaba "kwibuka" Agutegeye ibiganza bye 

muri uyu mugoroba - ibiganza byigeze 

guterw' imisumali ku musaraba i Kaluvari kubera 

ibyaha byawe - Araguhamagara n' ituza Ati, 

"Nkurikira." 

Uremera gukurikira Umuremyi wawe nonaha? 

Uremera kubaha itegeko rye wibuka umunsi w' Isabato 

Yashyizeho ku bwawe? 

Uremera guhera ubu kuzajya ujya kumuramya buri 

cyumweru igihe Isabato Ye igeze buri wa karindwi 

w' icyumweru? 

Ushaka gukurikiza urugero rwa Yesu n' abigishwa be 

uramya Umuremyi wawe ku munsi wa karindwi 

w' Isabato? 



■H 

> 

W 

w 

$ 

as 

H 

c/s 

a 
** 

w 

a 
o 

w 
n 

N 



23 



1 1 - TWAREMEWE IKINTU KlRUSHIJEHO KUBA CYIZA 




154 



Nshuti, ntabw' Isabato ari ikibazo gusa cy' umunsi 

tujya gusenga ho. Ni ugukurikira Yesu muri byose. Ni 

ukuba nk' Adamu na Eva ubwo baramyaga Umuremyi 

wabo mu ngobyi ya Edeni kuri ya Sabato ya mbere na 

mbere. 

Ni ukubaha itegeko ry' Imana nka Mose ubw' Imana 

Yavugaga Iti, "Wibuke kweza umunsi w' Isabato." 

Ni ukuramya Imana ku munsi nk' uwo Yesaya, 

Yeremiya, Danieli n' abandi bantu b' ibihangange mu 

kwizera bavugwa bo mu Isezerano rya Kera. 

Ni ugushimira Imana buri Sabato nka Petero, Yakobo na 

Yohana ko ari Umuremyi wa bose. 

Ni ukubarirwa mu b' iki gihe giheruka bari mu ruhande 

rw' Imana bavugwa mu Byahishuwe ko bitondera 

amategeko y' Imana. 

Wakwemera kuvuga uti, "Yego, Yesu, nzaguma iruhande 

rwawe. Nzakugira nyambere. Nzagukurikira hose." 

Niba iki ari icyifuzo cyawe, zamura ukuboko kwawe 

ubwo tugiye gusenga. 



24 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 




Ntugatume bikubaho 



Ibitekerezo by' ibihimbano bifatwa vuba nk' ukuri iyo 

bimaze igihe kinini bivugwa. Urugero 

n' urw' igitagangurirwa. Hafi mu mwaka wa 350 mbere 

y' ukuvuka kwa Kristo, umuhanga ukomeye Aristotle 

yavuze ko igitagangurirwa gifite amaguru atandatu. 

Mu binyejana 20 byakurikiyeho, buri wese yemeraga ko 

igitagangurirwa gifite amaguru atandatu. Nta n' uwigeze 

at' igihe eye ngo ayabare. Ni nde se wari gutinyuka 

kuvuguruza ibyo Aristotle yemeje? 

Nyamara, nyuma haje kuza uwitwa Lamarck, 

wazobereye mu 

binyabuzima n' ibintu-kamere. Uwo yabaz' amaguru 

y' igitagangurirwa yitonze. Uz' umubare w' amaguru 

we yabonye? Umunani! 

Icyo gihimbano cyari cyarabaye aho ibinyejana 

bigashira ibindi bigataha, kigakwirakwizwa nk' aho ari 

ukuri cyataye agaciro kuko Lamarck yigomwe maze 

akabara ayo maguru. 



N3 

** 
M 
** 

o 

as 

)-* 

N 

> 

> 

as 

H 

CI 

W 
> 

o 

w 
in 

w 
as 

5? 



2 
w 

as 
o 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 





mm 


w ' 


l If MW 






Mbese bishoboka ko no mu itorero rya gikristo haba 
haranyereyemo ibihimbano by' idini? Aho hano 
ntitwaba turi gukina n' ibintu by' ingenzi 
birenz' amaguru atandatu - cyangwa umunani 
y' igitagangurirwa? 

Miliyoni z' abantu basenga ku munsi wa mbere 
w' icyumweru bibwira ko ari wo Sabato ivugwa muri 
Bibiliya. Mu giterane cyacu giheruka, twabonye neza 
ko umunsi wa karindwi w' icyumweru, ku Isabato, ari 
wo Sabato y'ukuri y' Imana. Mbese rwose nkuko mu 
myaka ibihumbi bibiri ibitabo byigishaga bibehya ko 
igitagangurirwa kigir' amaguru atandatu, niko na 
miliyoni z' abantu bemeye ibihimbano birebana n' 
umunsi w' i Sabato. 

Impamvu muza muri ibi biterane byigirwamo Bibiliya 
nuk' umutima wanyu wifuza kumeny' ukuri. 
Murashaka kumeny' icyo ijambo ry' Imana koko rivuga. 
Ntimushishikajwe n' ibyo abakuru b' amadini bigisha. 
Murashaka kumenya icyo Imana Ivuga. Reka twongere 
dusuzumire hamwe ibyo twiganye ubushize. 

(Videwo y' amasegonda umunani) 

Twize ko Imana Yaduhaye umunsi w' umwihariko buri 

cyumweru - umunsi w' Isabato- tujya kuramya mo 

Imana kandi tukibuka umurimo wayo nk' Umuremyi 

wacu. Twabonye ko umunsi w' Isabato atari umunsi 

uwa ariwo wose— ko ahubwo ari umunsi wa karindwi 

w' icyumweru. 

Twize kandi ko ku iherezo ry' iyi si, Isabato izakomeza 

kubahirizwa no mu ijuru turi kumwe n' Umuremyi 

wacu. 

Ariko, Iyo turebye ahatuzengurutse, tubona ko abantu 
benshi - mu by' ukuri ni abantu benshi - ntibasenga 
Imana ku munsi wa karindwi. 



Yewe, abenshi ndetse ntibanasenga Imana Ivugwa muri 
Bibiliya, ahubwo basenga izindi mana. 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 





VElEKikl 20 12^ 

Maze kandi 
mbaha 

M .Mii.i'-.ii/ II :: 

yanjyu, 
ngo ii.be 
Ikijiienyelso 



VEIEKikl 20:12^ 

kugira nuo 
bamenye 
yuko uri 
jye UwiUskci 
ubtva. 



10 



EltKIEU ZO.ZOjfl 



mwcza 
amasabato 
yaajye; abi 
ikimenyeisi 
hagati yanjye 



Ariko no mu basenga Imana Ivugwa muri Bibiliya, nabo 

hafi benshi bayisenga ku yindi minsi itandukanye 

n' uwo Imana ubwayo Yikubitiye Ikawugir' umunsi 

wayo wera 

Ibyo biterwa n' iki? 

Mbese Imana Yahinduye uwo munsi? 

Haba hari undi muntu wundi se wawuhinduye? 

Kuki abantu benshi bajya gusenga ku yindi minsi, 

dutange urugero nko ku cyumweru, bakacyita Isabato, 

aho kujya gusenga ku munsi wa karindwi? 

Twize ko Bibiliya itubwira ko Imana, mu mategeko 
yayo, Yahaye twese abatuye ku isi ikimenyetso 
kidasanzwe: 



(Isomo: Ezekieli 20:12, 20) 

"Maze kandi mbaha n' amasabato yanjye, 

ngw' ab' ikimenyetso hagati yanjye na bo, 



kugira ngo bamenye yuko ari jye Uwiteka ubeza..." 



"kandi mujye mwez' amasabato yanjye; 
ab' ikimenyetso hagati yanjye namwe, 



N3 

** 

M 

o 

as 

)-* 

N 

> 

> 

as 

H 

d 

> 

o 

w 
in 

w 
as 

5? 



11 



\LZEKI Ell 20:Z^| 



yuko 
tidi Uwitei 

lm,m,i yanyt 



kugira ngo mumenye yuko nd' Uwiteka Imana yanyu." 
Ezekieli 20:12, 20. 



2 

as 
o 



12 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 








(Videwo y' amasegonda 4) Bibiliya kuva mu gitabo 
kibanza ukageza ku kirangiza, ihamya ko Imana 
Yashyizeho umunsi w' Isabato kandi uwo munsi akaba 
ari umunsi wa karindwi W icyumweru. 
Nta na hamwe muri Bibiliya wasanga Imana Ivuga ko 
Yahinduy' uwo munsi wo gusenga no kuruhuka - icyo 
kimenyetso kiri hagati y' Imana ubwayo n' abantu bayo. 

(Videwo y' amasegonda 10) Reka dusubire gato ku byo 
twabonye muri ubu butumwa tubifashijwe no kwiga 
Ijambo ry' Imana. 
Imana Imaze kurema isi n' umuntu, Yaremye Isabato. 

nk' urwibutso rw' irema ku munsi wa karindwi muri 
icyo cyumweru cya mbere cy' irema no mu mateka y' isi 
y' igihe cyose. 



Ubwo Imana Yandikaga amategeko yayo ku musozi 
Sinai, Yashyize itegeko ry' Isabato hagati y' ayo 
mategeko yose. 



(Videwo y' amasegonda 5) 

Iri tegeko ryari iryo guhora ryibutsa umuntu ko 

atapfuye kubaho gusa. 



Impamvu Imana Itanga Yo gusab' umuntu 
kwitonder' umunsi wa karindwi nuko Yaremy' isi mu 
mins' itandatu 



maze Iruhuka ku munsi wa karindwi. 
Ku birebana n' amategeko yayo, Imana yabwiye Mose 
kubwir' abantu kutagira icyo bagabanya cyangwa 
bongera ku mategeko. 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 




Mv,itekcre/jjj 

■:. !■ fiUkllt.ltn 

amategeka 
cyangtvct 

ihviih.tniivvi'. - 



Sin^jo kubikuraho^ 
ahubwo n.ii 
kubisoliuza. 




fgMVMMi) 



amategeko a 

:.\\ ii;.!ii! irt 

tyan.gw« aj_ 
kayo galu, 
kugo/a aim In i) 
bi/arangirini. 



JiMitiliD 



niategekOi :..m 
ryaba iyor»sh 
hanyuma y h 

,i !■,.::!•■.! i.. abanui 
kiiKini balyo. " 



26 



(Isomo: Gutegeka kwa kabiri 4:2) 
"Ntimukongere ku mategeko mbategeka, 
ntimukayagabanye, 



mubone kwitonder' amategeko y' Uwiteka Imana yanyu 

mbategeka/' 

Gutegekwa kwa kabiri 4:2. 

Imana Yaranababwiye Iti, 

(Isomo: Zaburi 89:34) 

"Sinzic' isezerano ryanjye, 

Sinzahindur' ijambo ryavuye mu kanwa kanjye." 

Zaburi 89:34. 



Yesu ubwe Yerekanye ko yiyemeje guha isumbwe 
amategeko Yari Yaratangiye ku musozi Sinai. 
Yabwiye abantu mu Kibwiriza cyo ku Musozi ko Ataje 
gukuraho amategeko ko ahubwo Yaje kuyasohoza! 

(Isomo: Matayo 5:17- 19) 

Mwumve aya magambo:"Mwitekereza ko naje 
gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje 
kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. 



Kandi ndababwir' ukuri yuko ijuru n' isi kugeza aho 
bizashirira, 



amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace 
kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. 



Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba 
ryoroshye hanyuma y' ayandi, akigish' abandi kugira 
batyo, 



N3 



© 

as 

)-* 

N 

> 

> 

as 

H 

w 
> 

o 

w 
in 

$ 

w 

as 

5? 



2 
w 
► 
as 
o 



27 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 





mu bwami bwo mu ijur' azitwa mutoya rwose..." 
Matayo 5:17- 19. 

Ubw' Imana Yahag' ubwoko bwayo Amategeko Cumi, 
Yanavuze Yeruye ko nta muntu n' umwe ugomba 
gusubiramo cyangwa se guhindura amabwiriza 
yasohotse mu kanwa kayo kera. 

Yesu Ubwe Yabyerekanishije urugero Yatanze ko 
Yashakaga kubaha umunsi We na Se Bejeje mu 
cyumweru cya mbere cy' amateka y' iyi si. 



Ajya i N.i/ciK-i 
iyo yareiwi!; 
ku munsi 

w' LS. I h.i 1 1 i 

yinjira 
nkuko 






ffwfl?IK0 2:ia ' 


\ 


ni oo-£iUiina 
Umvvana 
w' tirniiniLi 

■ U ! ! !'! I' ■■■- ,U I'.j ^ 


&£*!$■ 


vv" isabato navolj 

1 





(Isomo: Luka 4:16) 

"Ajy' i Nazareti, iyo yarerewe; ku munsi w' isabato 

yinjira mu isinagogi, nk' uko yamenyereye, 



Ajya mu isinagogi ku munsi w' isabato, arahagarara 
ngw' asome." 
Luka 4:16. 



Igihe Abafarisayo barega abigishwa ba Yesu ko bica 
amategeko, Yesu Yababwiye ko Ari Umwami w' uwo 
munsi. 



(Isomo: Mariko 2:27, 28) 

"Isabato yabayeho kubw' abantu, abantu si bo 

babayeho kubw' isabato. 



ni cyo gitum' Umwana w' umunt' ar' Umwami 
w' isabato nayo." 
Mariko 2:27, 28. 



34 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 









Yesu ntiyubashye gusa umunsi w' Isabato, ahubwo 
Yanasabye Abigishwa be gusenga ngo bazakomeze 
umunsi we wera no mu gihe cy' ahazaza. 



(Isomo: Matayo 24:20) 

Iki cyifuzo kiboneka muri Matayo 24:20: "Namwe 
musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu 
itumba cyangwa ku isabato." 

Aha Yesu Yavugaga iby' Abigishwa be bagombaga 
guhunga Yerusalemu mbere yo 



Abaroma bayirimbuye mu mwaka wa 70 nyuma yo 
kuvuka kwa Yesu. 



Ubwo Yabambwaga, Yari Yiteze ko Abamukurikiye 
bagombaga gukomeza kweza Isabato. 



Abayahudi Orthodox basengaga ku munsi wa karindwi 
kuva bava mu Egiputa, hashize imyaka irenga ibihumbi 
bitatu maganatanu. 

Aho bari hose ku isi, baracyemera ko Isabato, ari 
umunsi wa karindwi w' icyumweru, uwo Imana 
Yikubitiye, tugomba kuyisengaho. 

Naho Bibiliya yaba ari yo yonyine iduha amakuru, 
nabwo twashobora gukomeza kumenya umunsi wa 
karindwi cyangwa Isabato iyo ari yo. 
Tugarutse ku nkuru yo kubambwa, Igitabo cya Luka 
kitunyuriramo muri make uko ibintu byagenze mu 
mpera ya cya cyumweru Yesu yabambwemo. 
Yesu Amaze gupfira ku musaraba ku munsi wa 
gatandatu wo kwitegura 'Isabato, Bibiliya igira iti: 



N3 

** 

M 

o 

as 

)-* 

N 

> 

> 

as 

H 

CI 

W 
> 

o 

w 
in 

$ 

w 

as 

5? 



2 
w 
> 

as 
o 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 





(Isomo: Luka 23:54 - 56; 24:1) 

"Hari ku munsi wo Kwitegura, isabato yenda 

gusohora." 



Nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya, 
bamukurikiye, babon' imva n' intumbi ye, uko 
ihambwe. 



Basubirayo, batungany' ibihumura neza n' imibavu. 
Kandi ku munsi w' isabato bararuhuka, nk' uko 
byategetswe. 



"K' uwa mbere w' iminsi irindwi, kare mu museke 
bajyana W abandi bagore, 



ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije." 
Luka 23:54 -56; 24:1. 



Abakristo benshi ku isi bubahiriza umunsi bo bita 
"uwa gatanu mutagatifu" ubanziriza Isabato bibuka 
urupfu rwa Yesu. 

Bubahiriza kandi Pasika iba ku munsi wa mbere 
w' icyumweru bibukamo izuka rya Kristo. 

Bibiliya itubwira ko, "ukurikije amategeko", uwo 
munsi wo hagati yo gupfa no kuzuka kwa Yesu wari 
Isabato. 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 





.♦.Kunmnsi 

W Isabiito biniir-i 

I 111 I kiii,l>;l!;:i 

buricara. 




IHyAHOIWE N INlllMWIU J? 

harahhiginga 
ngn foa/ongere 
Rttbabwira ayo 
mugambg 

I-. m i -. : i : i:i i . i 
tkutikiyehu. 



lYMOfWl H IHriHHH IMI, 



jbu Mi!-.!ii!ii;-:ik!ii 

tuil i ya bose 
bateranira 
kiuinvd ijambu 
ry' Iniana. 



53 



54 



(Videwo y' amasegonda 4) Nubwo bwose Luka 
yandits' aya magambo hashiz' imyaka myinshi nyuma 
yo kubambwa kwa Yesu, yarakivuga ko "ku 
Cyumweru" ari umunsi wa mbere w' icyumweru. 
Kandi yakomeje kwita umunsi wa karindwi Isabato. 
Ibyanditswe muri Bibiliya bitandukanya neza iyo minsi 
yombi. 

Mu kuri, abigishwa bamaze imyaka myinshi nyuma yo 
kubambwa kwa Yesu basenga kandi babwiriza ku 
Isabato y'umunsi wa karindwi. 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 13:14, 42, 44) 
Bibiliya ivuga ibya Paulo na bagenzi be ubwo basuraga 
mu Antiokia, "...Ku munsi w' isabato binjira mu 
isinagogi, baricara." 

Ibyakozwe n' Intumwa 13:14. Nyuma, bagisohoka, 



barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo 
ku isabato ikurikiyeho." 



"Ku isabato ikurikiraho, ab' umudugudu hafi yabose 
bateranira kumva ijambo ry' Imana." 
Ibyakozwe n' Intumwa 13:42 na 44. 

Paulo yari amenyereye kujya gusenga mu isinagogi buri 
Sabato: 



N3 

M 

o 

as 

)-* 

N 

■Mi 

> 

> 

as 

H 

w 

o 
w 
in 

w 
as 

5? 



2 
w 

as 
o 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 







fflYMtami W IITINWI 18 4 ) 




Agira jmjiaka u 


1 


mu Jsinagogi J> 


k 


cLTnLISilbilLO ._■£ .* 


h' 


Ahayuda ^ 


A ' 


n' Abaatriki. 





55 






(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 18:4) 

"Agira impaka mu isinagogi amasabato yose, yemeza 

Abayuda n' Abagiriki." 

Ibyakozwe n' intumwa 18:4. 

Dukurikije ibi bivugwa muri Bibiliya, biroroshye 

kubonako nta gihamya cy' uko Kristo cyangwa 

s' abigishwa be bahinduye umunsi wo gusenga. 

Nta na hamwe muri Bibiliya hatubwira iby' iryo 

hinduka! 

Nta mwanditsi n' umwe wo mu Isezerano Rishya 
wavuze ko isabato yaba yarahindutse ku buryo ubwo 
ari bwo bwose.! 

Iy' uwo munsi uba warahindutse, iyo nkuru yari kuba 
ku ruhembe rw'imbere muri buri gitabo cyo mu 
Isezerano Rishya! 

(Isomo: Zaburi 89:34) 

Imana Yaravuz' Iti, "Sinzahindur' ijambo ryavuye mu 

kanwa kanjye." 

Zaburi 89:34. 

Imana ntiyigez' Ihindur' Amategeko yayo kandi nta 

n' umwe ufut' uburenganzira bwo 

guhindur' Amategeko y' Imana! 

Abayoboke bo mu matsinda atandukanye 

bubahiriz' umunsi wa mbere w' icyumweru 

bemez' ibimaze kuvugwa. 

James Gibbons w' umukaridinali muri Kiliziya 
Gatolika yigeze kwandika ati: "Ushobora gusoma 
Bibiliya kuva mu gitabo cy' Itangiriro ukageza mu 
Byahishuwe, ntaho uzigera ubona umurongo n' umwe 
utanga uburenganzira bwo kweza umunsi wa mbere 
w' icyumweru. 



f { mmriwnaaintwmre inn J ^ 



59 



Ibyanditswe Byera bishyigikira ko idini ryubahiriza 

umunsi wa karindwi." 

Kwizera kw' Abakurambere, urupapuro rw' i 111, n' i 

112. 



10 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 




Lsabalo Yiitiunrwa xu munsi_ 



ku mfgenxo inn 
abiikrislu lin niu 

frirahagaritseku. 



64 




Clovis G. Chapel wo mu idini ry' Abametodisti nawe 
yavuze nk' ibyo ati:"Impamvu twubahiriz' umunsi wa 
mbere w' icyumweru aho kubahiriz' umunsi wa 
karindwi ntibishingiye ku itegeko rigaragara. 

Uzashakishiriza mu Byanditswe Byera ntazigera abona 
ahari uburenganzira bwo guhindura umunsi wa 
karindwi mo uwa mbere W icyumweru." 
- Amategeko Cumi y'Ubuzima , urupapuro rwa 61. 

Nta na hamwe muri Bibiliya handitse ko Kristo 
cyangwa abigishwa be bakomej' undi munsi uw' ari wo 
wose cyangwa se ngo babwirize abandi kubikora! 
Ushobora kwibaza uti "None se kujya gusenga ku wa 
mbere w' iminsi irindwi byatangiye bite?" 

Tubwirwa na Socrates Scholasticus, umuhanga mu 
by' Amateka wabayeho mu myaka y' ikinyejana cya 5 
ko: " Han" y' amatorero yose yo ku isi bizihizaga 
amayobera yera [ifunguro ryera] ku Isabato ya buri 
cyumweru, 

ariko ukurikije ibyavugwaga ku migenzo imwe n' imwe 

ya kera, abakristo bo muri Alegizandiriya n'i Roma bari 

barahagaritse kubikora." 

Amateka ya Kiliziya, uko asubirwamo n' uwitwa C.B. 

Haynes, Isabato yimurirwa ku munsi wa mbere 

w' icyumweru, ku rupapuro rwa 35. 

Abandi bahanga mu mateka banditse ko amatsinda 
menshi y' amatorero yubahirizaga Isabato ku munsi wa 
karindwi mu bihe byabanjirije ibi turimo, kandi ibyo 
bintu bikaba byaranditsweho bihagije n' abakristo bo 
hafi ku isi yose bo muri ibi bihe byacu. 

Abahanga benshi mu mateka y' itorero ibyo 
guhindur' iminsi buhoro buhoro bavuga ko byatangiye 
hagati y' imyaka ya 70 n' i 135 N.K. Icyo gihe cyaranzwe 
n' ubwivumbagatanye nkoramaraso bw'Abayuda 
bwakurikiwe n'ihonyabwoko bagiriwe n' Abaroma, 
kabiri kose. 



N3 



O 

as 

)-* 

N 

"Mi 

> 

> 

as 

H 

CI 

> 

o 
w 
in 

$ 

w 

as 

Mi 



2 

w 
> 

as 
o 



11 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 





I !t:iriiliii!iu[:v'ini.:iria 
f\ fcuBania&acamTiiiJii^ 




Ugututumba k' urwangano Abaroma bagiriy' Abayuda, 
hamwe n' imirwano hagati y' Abayuda n' Abakristo 
byatij' umurindi kwihutish' inyandiko zirwanya 
Abayuda zatumy' ahantu hose hategekwaga n' Abaroma 
havuka urangango runuka rwibasiye Abayuda. 
Abakristo bahise barushaho kwishisha bahunga 
kwitiranwa n' Abayuda.Kubera ko kubahiriza isabato 
byasaga n'aho ari byo biranga Abayuda, Abakristo 
benshi bahise badohoka kuri iryo hame bahunga 
kwitiranwa nabo. 

" Ibimenyetso bitangaje bivuga ko mur'icyo gihe, 
iyubahirizwa ry' umunsi wa mbere w' icyumweru 
ryatangijwe mu gushaka gufatanya ikiruhuko cya 
Pasika n' icy' umunsi wa mbere w' iminsi irindwi, 

bagerageza kwereka abategetsi b' Abaroma 
itandukaniro riri hagati yabo n' idini ry r Abayuda/' 
Byakuwe mu gitabo kimaze kuvugwa ku rupapuro 
rwacyo rwa 237. 

Uhereye ku byo tumaze kuvuga, biroroshye kubona 
ukuntu Abakristo babaga mu mugi mukuru w' ingoma 
y' Abaroma bitandukanije n' abubahiriza isabato. 
Ahongaho mu mugi mukuru, niho ubushyamirane 
bwari bushinze ibirindiro. 

(Videwo y' amasegonda 7) 

Birumvikana rero ko abakristo baba baragerageje 
gukwepa isabato yasuzugurwaga n' Abaroma, ukurikije 
ko itorero ry' i Roma ryari ryiganjemo abanyamahanga 
bari bihannye bava mu madini ya gipagani. 

(Isomo: Abaroma 11:13) 

Ni byiza kubona uko Paulo yabwiye itorero ry' i Roma: 
"Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga..." 
Abaroma 11:13. 



12 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 






4ftW0 flptf 31 I0t* ■ 




Aba Bakristo bari baherutse kwihana bavuye mu 
bupagani ntibari bakomeye mu byo kubahiriza Isabato 
nk' uko Abakristo b' Abayuda bamye bubahirizaga 
Isabato buri gihe. 

Ariko se ni kuki mu yindi minsi yose, umunsi wa mbere 

ariwo bahisemo? 

Icyo ni ikibazo cyiza! 

Ku ngoma y' Abaroma, Abapagani bari bamaze igihe 

kirekire basenga izuba, bizihiza umunsi wa mbere 

nk' umunsi w' izuba. 

Abami b' abami b' Abaroma bivugag' ubwabo ko ari 
imana-zuba, bagashyira ikimenyetso cy' izuba ku biceri 
by' amafaranga no ku nyubako maze bagasaba ko 
abagererwa babo babasenga. 

Abahanga bamwe muby' iyobokamana bavuga ko 
ubwumvikane itorero ryagiranye n' idini rya gipagani 
bwayigiriye akamaro. 

Kwemera kwinjiza imihango mike ya gipagani mu 
itorero byatumye abapagani biroha mu bya gikirisito 
kandi bakumva bisanga kuko hatari hatandukanye 
n' aho bahoze. Ibyo byanafashije ubutegetsi guhuriza 
abaturage mu idini rimwe rikomeye. 

Umunsi wa mbere w' iminsi irindwi wizihijwe mu 

myak' ibinyejana byinshi atar' umunsi wera ahubwo ari 

ikiruhuko. 

Nuko nyuma, iyo minsi yombi iza kujya yubahirizwa 

nk' iminsi yera. 

Mu gitabo Amategeko y' Intumwa, igice cya 23 dusoma 
ngo: " Abakristo si bo bonyine badohotse ku kwizera 
kwabo buhoro buhoro 



Itorero ry' Intumwa ryahagaze rishikamye kandi 
riboneye mu ntambara yaje yibasiye ubusugire bwaryo, 
ariko mu gihe Abakristo bakurikiyeho bwa kabiri 
n' ubwa gatatu bazaga, 



N3 



O 

as 

** 

N 

> 

td 
> 

as 

H 

w 
> 

o 

w 
in 

$ 

w 

as 



2 
w 
> 

as 
o 



13 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 



AmulEgehDV Inluniwa.; 



uhakazn i foyaliise liigarag 



nibwo gutatira ukuri n' ubuhakanyi byahise bigaragara. 




till i Jlsrero 
Ethirisiu 

<<■ if .(. kit rwfVfwrv rva ?&)■ 

\i-i..'. .- n;.!i i.-.. n' flfemin bnmve 

I'M.! !:■!■;. ''.:■< i'.r '...ii ■ i| n !-..i. l-,i ' lul 
. i i !..=- 1- 1 "i ' ■ . : ■--■ . I !-ll'i lll.-l ■. •Llll.lhukll 

hose :-i.=h. h;".-." !..n miVmi 
riniiiy T s<.* uJjutiJru v," \ ' 






Itegeko Rusange Rya Mbere Ryubahiriza Umunsi wa 
Mbere ryashyizweho n' umwami w' abami Constantine 
ku Itariki ya 7 Werurwe 321 N.K ryihutishije umurego 
w' ubwumvikane. 



Akiri umupagani, yategetse ko "Abacamanza n' abantu 
batuye mu migi bajye baruhuka, kandi ahakorerwa 
imirimo y' amaboko hose hafungwe ku munsi 
munyacyubahiro W izuba. 

Nyamara mu giturage, abahinzi n' aborozi bashobora 
kwikomerez' imirimo yabo nta kibaziga kandi nta 
tegeko bishe. 

Amateka y' itorero rya Gikristo, cyanditswe mu mwaka 
wa 1902, umuzingo wa 3, urupapuro rwa 380. 

Intambwe yakurikiyeho yo kwinjiza mu idini rya 

Gikristo gahunda yo kubahiriza umunsi wa mbere 

yafashwe n' itorero ry' i Roma mu nama nkuru ya 

Lawodikiya. 

Iyo nama niyo yashyizeho itegeko rya mbere ryo 

kubahiriza umunsi wa mbere w' icyumweru. 

Mu mwaka wa 325, Silivestiri, Musenyeri w' i Roma 
yahinduye izina ry' umunsi wa mbere awita 'Umunsi 
w' Umwami 
Byavuye mu gitabo cyitwa Historia Ecclesistica, p. 739. 

Mu yindi nama nkuru ya Lawodikiya yabaye muwa 364, 
hashyizweho itegeko rikurikira: 

" Abakristo ntibakwiye kwigira Abayuda (gukomeza 
Isabato) kandi ngo babe inkorabusa ku wa karindwi ... 
ahubwo bajye bakora kuri uwo munsi; 



14 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 




iSiitiaioflMiurirwaKuwai 



A h;i k t in iv j !"■ gu t s nil I vi I < n , \ 
ku tyomeiui cyo kutkikortf 
ku munsi wa karindwi, 
liafastnve nk n abahanuzi 
l j. i AiilJkrisiu, 



89 





nyamara mu buryo bwihariye, umunsi w' Umwami 
bazajye bawubaha kandi nk' Abakristo, niba 
bishoboka 



ntibakajye bawukoraho." Amateka y' Inama Nkuru 
z' Itorero umuzingo wa kabiri, urupapuro rwa 316 



Nub wo byagenze gutyo, kugeza mu kinyejana cya 6 
Abakristo bari bacyubahiriza Isabato. 



"Abakomeje gutsimbarara kucycemezo cyo kudakora 
ku munsi wa karindwi, bafashwe nk' abahanuzi ba 
Antikristo." 

Itegeko ry' Umunsi Wa Mbere , bivugwa muri C. B. 
Haynes, 

byandukuwe mu gitabo cyitwa Isabato Yimurirwa 
Kuwa Mbere w' Icyumweru, Urupapuro rwa 43. 

(Videwo y' amasegonda 7) Wibuke ko muri icyo gihe 
Bibiliya itari gikwira nkuko biri muri iki gihe. 
Amahame y' idini yamamazwaga mu mvugo; Byageze 
igihe abayoboke basanzwe badashobora gutandukanya 
Ibyanditswe n'imihango. 

Hahise imyaka ibinyejana abantu benshi bataramenya 
rwose ukuri kwigishwaga na Kristo n' Intumwa ze. 
Imyaka ibinyejana byarahise, 



nuko haza abagorozi b' Abaporotestanti, 

bikomy' imiziririzo n' imigenzo byari byarasimbuye 

inyigisho z' ijambo ry' Imana. 



N3 



© 

as 

N 

> 

> 

as 

H 

CI 

W 
> 

o 
w 
in 

w 
as 

5? 



2 
w 

as 
o 



15 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 



£53 

-vt/ibiliya, 
Biblliya gusa 
ibe ari yo igenga 
kwizera kwacu. 



Ijwi ry' Abagorozi ryavugaga riri, "Bibiliya, Bibiliya 
gusa ibe ariyO igenga kwizera kwacu." 






Benshi, nka Husi na Yoramu, batwitswe babona bazize 
ukunamba k' ukuri kwa Bibiliya! 



Nyamara nyuma y' ikinyejana cya gatandatu, ukuri 
kw' Isabato, kwari kumaze gutwikirwa n' imigenzo 
y'imyaka amagana menshi. 

Nibake bashoboraga kureba ngo bashakashake babe 
bamenya icyo Ibyanditswe Byera byigisha. 
Bemeraga ibyo babwiwe uko ibihe byasimburanaga, 
ntakubaza niba ari iby' ukuri cyangwa ibihimbano. 

Abantu bakunze kwemera ibintu batabanje 

kubyibazaho. Mu myaka amagana, abantu bakomeje 

kwizera ko isi yacu iri hagati y' ibyaremwe byose. 

Umucura bwenge Koperiniki yasanze atari ko bimeze. 

Yatangaje ko ahubwo izuba ari ryo mukondo W 

ibyaremwe. Uzi abarushije abandi kurwanya icyo 

gitekerezo? Abayobozi b' idini, Abigisha b' 

iyobokamana. Bateye hejuru bati: "Ntushobora 

guhindura amajuru y' Imana/ r 

Koperiniki w' abandi, ntacyo yari yahinduye ku majuru 

y' Imana, yerekanye gusa ko akamenyero abantu 

basanganwe kuva kera, kadafite ishingiro mu rwego rw' 

ubuhanga. 

Koperiniki yahishuye ukuri. Ibyo abantu bemera kuva 

kera si ko biba ari ukuri. 

Isabato yahinduwe ite? Umva amagambo atangaje 

dukesha abanditsi bo mu idini gatolika ryafashe iya 

mbere mu kwimura Isabato bakayishyira ku cyumweru. 

"Itorero Gatolika ryamaze imyaka isaga igihumbi mu 
murimo ryashinzwe n'Imana nta muporotesitanti 
urabaho. 



16 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 



ribon' urwaho rwo guhindur' umunsi wa karindwi 
riwugira uwa mbere w' iminsi irindwi." 
-Biboneka mu gitabo cyitwa Isabato ya Gikristo, 
Urupapuro rwa 16. 

Mu gitabo cya Gatigisimu cyigisha abihannye, dusoma 
ngo: 




Gaiinisrmu v'AhihannyEy 



Uinnnsiw i&atiaiD [ii uwune^ 



100 



Gaiigisrmuv'Abihannyc/ 



mnunstw taaiiaiD Hi uwuite 3 



wa I..H M':il'.- 1 ntwn ivnuiM 
' isabatti. 



101 



EaliiiisFimi/Hbihannin/ 



K lift a 1 1 rn tiisfc a » u wa iim Rie -in it 
llinmiualw ir.lh.itna 



102 



CaiinSsrmu v'Abihannye^ 



rlkagushyira kuwa mbere. 




Ikibazo: Umunsi w' Isabato ni uwuhe? 



Igisubizo: Ku wa Karindwi ni wo munsi w' Isabato. 



Ikibazo: Kuki turuhuka ku wa mbere aho kuruhuka ku 
Isabato? 



Igisubizo:"... kuko Itorero Gatolika ryimuriye ukwera 
kw' umunsi wa karindwi rikagushyira kuwa mbere 
Iri hinduka ryakozwe n' Inama ya Laodikiya mu mwaka 
wa 336 nyuma y' ivuka rya Kristo. 

Wabaz' uti, kuk 'itorero ry' Abagatolika ryihaye 
uburenganzira bwo gukora iri hindura? 
Ku ruhande rumwe, igisubizo kiboneka mu bubasha 
idini Gatolika ryahaye imihango. 



N3 



O 

as 

)-* 

N 

> 

> 

as 

H 

CI 

W 

o 

w 
in 

w 
as 

5? 



2 
w 

as 
o 



104 



17 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 




105 




106 



Ingingo imwe ikomeye y' itandukaniro hagati 

y' Abaporotesitanti n' Abagatulika mu minsi ya mbere 

y' Ubugorozi ryari rishingiye ku bubasha itorero 

ryahag' imihango. 

Ubwo Martini Luteri yavugaga ko' agomba gusa 

gukurikiza ibiri muri Bibiliya yonyine, yateja ibibazo 

mu bigo byinshi by' itorero Gatolika ryagendaga 

rishingiye gusa ku migenzo. 

Mu by' ukuri, Inama ya Trent yari yateraniye 

kumvikana ku cyemezo cy' umwanya Idini Gatulika 

rigomba guha imigenzo n' isano iryo dini rifitanye na 

Bibiliya. 

Igisubizo cyaje kuboneka ku kaburembe. 

Reba mu magambo make disikuru yavuzwe yakuruye 

impaka nkuko bivugwa na H.H. Holtzman: 



fl H twneflBEM'lBmtnoJ ' 



kera kahaye, mu uama 
yd nyuma yo ku Uariki 
ya 18 Mularaina 1j62, 

uyushidLkdJiya kost 1 
kwashyizvve ku ruhande 



"Kera kabaye, mu nama ya nyuma yo ku itariki ya 18 
Mutarama 1562, ugushidikanya kose kwashyizwe ku 
ruhande: 



107 



Musenyeri mukuru wa 
Reggio yavu/eijaunbo. 
aLangaza yeniyc 
ko iiiiigerizo hi hejuru 
y' Ibyanditswe by era. 



Itegeko 
ry' Imana 



108 




109 



Musenyeri mukuru wa Reggio yavuze ijambo, atangaza 
yeruye ko imigenzo iri hejuru y' ibyanditswe byera." 
Byavuye mu gitabo cyitwa 

-Canon and Tradition, p. 263 
Bibiliya ntishyigikiye igitekerezo cy' uko imigenzo iba 
ishingiro ry' amahame y' itorero. 

Uribuk' ikibazo Yesu Yabajij' abatambyi bo mu gihe 
eye? 



(Isomo: Matayo 15:3, 9) 

Yesu Arababaz' ati:"Namwe n' iki gituma 

mucumurir' itegeko ry' Imana imigenzo yanyu?" 



110 



18 




112 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 



Maze Arongera Ati, "Bansengera ubusa, 

Kuko inyigisho bigisha ari amategeko y' abantu." 

Matayo 15:3, 9. 



Urareb' ikibazo? Bibiliya - cyangwa imigenzo 

y' abantu? 

Ntabw' ar' ikibazo gusa cy' iminsi no kuyibara. 

Ni ikibazo cy' abatware 

Icyo ni cyo kibazo nyacyo! 

Mbese Yesu ni Umutware wawe - cyangwa utwarwa 

n' imigenzo y' irindi shyirahamwe? 

Twerekany' ibivugwa n' abahanga biringirwa 

n' ibyagezweho mu mateka. Nyamara hari amatangazo 

agezwehoa ajyanye n' ihinduka ry' Isabato. 



Turabon' ibi bivugwa:"Itorero Gatolika ni ryo 

ryafash' icyemezo k' umunsi wa mbere w' icyumweru 

uba umunsi Abakristo basengaho bubahiriza izuka rya 

Yesu." 

- Karl Keating, Ubugatolika na Fundamentalism 

(Ibyishingikirizwaho,) byanditswe mumwaka w' 1988, 

ku rupapuro rwa 38. 

Andi magambo yagutera guhagarara no gutekereza 
yavuzwe n' ikinyamakuru cyitwa: Mutagatifu Gatalina, 
Umurinzi wa Kiliziya Gatolika cyo kuwa 21 Gicurasi 
,1995. kiragira kiti: "Bishoboka ko gushir' amanga 
gukomeye, ihindura rivugurura Itorero ryaba ryarigeze 
gukora ryabaye mu kinyejana cya mbere. Umunsi wera, 

Isabato, yahinduwe ivanwa ku wa karindwi yimurirwa 
ku wa mbere w' iminsi irindwi... bitavuye ku biboneka 
mu Byanditswe Byera, ahubwo bivuye ku bubasha 
itorero ryihaye... 




114 




115 




N3 



o 

as 

)-* 

N 

■Mi 

> 

> 

as 

H 

w 
> 

o 
w 
in 

$ 

w 

as 

■a 



2 

as 
o 



116 



19 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 



i IHiwaGsiollka Elkliivamaiuiii],.' 



Ahanlu iKilokt'j L'/ii km Lt»>iinclLl> 



IgLlkll M-l.. I.il. ■■.•.! i'.:ll 




119 




120 




Abantu batekereza ko Ibyanditswe Byera bigomba 
guharirwa ububasha, bagombye mu by' ukuri kuba 
Abadiventisti b' umunsi wa karindwi, maze bagakunda 
bakeza isabato." 



Mu buhanuzi bwa Danieli mu gice cya 7, Imana 
Ihishurira Danieli ko "agahembe gato" ka Danieli 7:21, 
25, kagombaga 



(Isomo: Danieli 7:25) 

"Azigir' inama zo guhindur' ibihe n' amategeko..." 

MBEG' UBUHANUZI! 

Ubu rwose n' ubuhanuzi bweruye ko ububasha 

bw' idini ryo ku isi buzagerageza guhindura Amategeko 

y' Imana. 

Mu Mategeko Cumi, hari itegeko rimwe rukumbi 

rivuga iby' igihe - Itegeko ry' Isabato. 

Itorero ry' i Roma ryatekereje gukora ibyo, ariko na 
n' ubu, Imana Iracyari ya yindi Yaremye ijuru n' isi 
kandi ntiyahinduye ibyo Yatangiriye mu Edeni. 
Mu by' ukuri, ubuhanuzi buhamagarira buri wese aho 
ari kuramya Umuremyi, kuko Ari We uzacira abantu 
imanza. 

Ubu buhanuzi bwatanzwe ngo burarikir' abantu bazaba 
biteguye gusanganira Yesu ubwo Azaba agarutse, aje 
mu bwiza bwe mu bicu. 

Abazabwakira kandi bazaba biteguye bavugwa muri 
ubu buryo, 

(Isomo: Ibyahishuwe 14:12) 

"Aho ni ho kwihangana kw' abera kuri, bitonder'a 
amategeko y' Imana, bakagira kwizera nk' ukwa Yesu." 
Ibyahishuwe 14:12 

Birumvikana ko abafite kwizera nkukwa Yesu, bazajya 
bakurikiz' amategeko Ye bibavuye ku mutima. 



20 



123 




124 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 



Nibyo, Imana idusaba KUYIBUKA nk' Umuremyi wacu 

twubahiriza umunsi wayo wera. Gukora ibyo Idusaba 

byerekana ko tuyubaha. 

Iyo umuntu yubahirije Isabato yashyizweho n' umuntu 

aba yubashye imigenzo y' abantu. 

Iyo tumenye ibyo Imana Ishaka, tunezezwa no 

kubikurikiza. 

Imana Igira icyo Ivuga ku by' imigenzo y' abantu: 

(Isomo: Mariko 7:6, 7) 

"... Ubu bwoko bunshimish' iminwa yabo, ariko 

imitima yab' indi kure." 



"Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari 
amategeko y' abantu/' Mariko 7:6, 7 




128 



^TgoHMftfraJ ^^ ^ 


Kuko gukuutla f 


Imam iiri uku, 1 


**A 


ad uku 


■ 


iwito&derti 


%B,i' 


amategeko ya\ o: 1 


\w 


kitndi <uual t:gL»ko 


^&^ 


yayu ntarusJiya. 

j 




(Isomo: Mariko 7:9) 

kandi ati:"... Musuzugura neza itegeko ry' Imana, ngo 

muziririze imigenzo yanyu yanyu!" 

Mariko 7:9 



(Isomo: Mariko 7:6) 
Yesu ati: "imitima yab' indi kure." 
Murabona ko koko biterwa n' umutima. 
Urukundo ni cyo kibazo. 

(Isomo: lYohana 5:3) 

Bibiliya igir' iti, " Kuko gukund' Imana ar' uku, ar' uko 

twitonder' amategeko yayo; kand'amategeko yayo 

ntarushya." 

lYohana 5:3. 

Umunsi umwe,ubwo Yesu yigishaga,yabwiye 
abamwumvaga ko atari buri wese uzajya mu ijuru. 
Yavuze ko ushobora kumenyer' igiti ku mbuto zacyo, 
cyaba cyiza cyangwa kibi. 



N3 

l-H 

M 

© 

as 
** 

N 

> 

> 

as 

H 

o 

w 
in 

w 
as 

5? 



2 
w 

as 
o 



130 



21 



12 - Miliyoni z' Abantu Bayobejwe n' Ibihimbano 




132 




133 




134 




135 




136 



(Isomo: Matayo 7:21) 

Nuko Yesu Aravuga ati, "Umuntu wese umbwira ati, 

Mwami, Mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu 

ijuru, 

keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka." 
Matayo 7:21. 



Ibyo birasobanuye neza. Imana Izi abayo Ibabwiwe 

n'imbuto bera mu buzima bwabo. 

Ntabwo ar' abavuga gusa ko ar' ab' Imana, ahubwo ni 

abakora Ibyo Yabasabye gukora. 

Abo ni bo bazakirwa mu bwami bw' Imana. 

Niba Ukunde Imana, uzareka abe ariyo Igenga 
ubugingo bwawe ngo ubone uko ukora ibyo Ishaka. 
Iyo twubahirije Isabato, ntitwubahiriza ibyo Imana 
Idutegeka gusa, ahubwo twugururire ubuzima bwacu 
kwakira imigisha itangaje 

Uko buri cyumweru tujya muri uwo munsi watoranijwe 

twibuka Umuremyi wacu tumwegera, turushaho 

kumumenya no kumusobanukirwa. 

Duhugijwe na byinshi muri iki gihe. Buri wese ahora 

muri jugujugu. 

Dufite byinshi byo gukora - nyamar' igihe kitubana 

gito! 

Muri iyo jugujugu no guhangayika Imana Iturarikira 

guf ata umunsi umwe mu cyumweru tukava mu byo 

dusanzwemo,tukaruhuka.. 

Iraturarikira kwirirwana nayo uwo munsi - tuyiramya, 

tuganira nayo, tuyumva Ituvugishiriza mu ijambo 

ryayo, Bibiliya. 

Mbega amahirwe - gufata umunsi umwe wuzuye rimwe 

buri cyumweru tuyitekerezaho kandi tuganira 

n' Uwaturemye! 



22 



12 - Miliyoni z f Abantu Bayobejwe n ¥ Ibihimbano 




137 



Nshuti, reka nkwerurire neza uko iki kibazo giteye. 

Ku ruhande rumwe hari ukuri naho ku rundi, 

hari imigenzo. 

Ku ruhande rumwe dufite Bibiliya naho ku rundi, hari 

inyigisho z' abantu. 

Ku ruhande rumwe dufite amategeko y' Imana naho ku 

rundi, n' amahame y' idini yashyizweho n' abantu. 

Ku ruhande rumwe dufite Isabato naho ku rundi, hari 

Kuwa mbere w' iminsi irindwi. 

Si ikibazo cy' umunsi - ni ikibazo cy' abami dukeza. 

Si ikibazo cyo kubaha Imana - ni ikibazo cyo gukurikira 

Yesu. 

Wakwemera gufata icyemezo cyo kwegurira ubugingo 

bwawe gukurikira ukuri kw' Imana aho kwemera 

imigenzo yashyizweho n' abantu? 

Mu gihe tugiye gusenga, kuki utabwira Yesu 

k' uzamukurikira hose? 



N3 

** 

M 

o 

as 

)-* 

N 

> 

> 

as 

H 

CI 

W 

o 

w 
in 

w 
as 

5? 



2 
w 

as 
o 



23 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 




Ijuru, Ikuzimu, cyangwa ni ubusa? 






Mu mwaka w' 1956, Congo-mbirigi yaguye mu gico 
cy' intambara ikaze y' abaturage. Hopitali ya Dogiteri 
Paulo Carlson (soma Karilisoni) yari yafashwe ku ngufu 
n' abivumbuye ku butegetsi. Abakozi benshi b' ibyo 
bitaro bari bishwe. Ikibabaje nuko na Dogiteri 
Karilisoni nawe yari mu bishwe. Hashize igihe 
git' ubwo bwicanyi butagir' ishingiro bubaye, 
igih' umurambo we war' umaze kuboneka babonye mu 
mufuka w' ikoti rye Isezerano Rishya. Muri yo dogiteri 
yari yaranditsemo italiki y'umunsiubanziriza kuraswa 
kwe, yari yanditsemo ijambo rimwe gusa, " Amahoro." 
Amahoro mu gihe kirusha ibindi kuba kibi. 
Ama horo imbere y' urupfu. Niki cyahaye Dogiteri 
Paulo Karilisoni amahoro ameze atyo? 

Birashoboka se ko tugira amahoro, mu gihe duhanganye 
n'urupfu? Iyo rukubise, twakingaho iki? Mbese bigenda 
bite iyo umuntu apfuye? Ajya mu ijuru? Mu muriro? 
Ahinduka ubusa? Muzi uko umubiri ubwawo 
uhinduka. Nyirawo se ajya he? Abapfuye bava mu 
buzima burundu, cyangwa bimukira ahandi hantu? 

Ububabare bw' urupfu buraryana cyane ku buryo 
twumva dushaka byanze bikunze ko twakwizera ko 
HAGOMBA kuba hari uburyo abo dukunda bataba 
bagiye burundu— Twibwirako turamutse dukoze 
ubushakashatsi, twabona uko twajya tuvugana nabo. 

Hari abashimangira ko bumva amajwi ahamya ko 

dushobora kuvugana n'abapfuye 

Reka dufat' urugero ku mupfumu Yakobo Van Praagh 

(soma Puragi). 

Igitabo eye cyitwa Vugana n' Ijuru: Ubutumwa 

bwUmupfumu ku Byerekeye Ubuzima Nyuma 

y'Urupfu, cyabaye rurwanirwa nyuma y'uko abonekera 

Umwami Lari Show (soma Showu). 



W 



** 
o 
w 
as 

> 

w 

** 
H 
W 

O 

w 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 



tMFW 



*^€ 








Imitima yacu itakishwa no kumenya ukuri ku 
byerekeye urupfu no kugira amahoro mu gihe 
duhanganye n' igituro. 



(Videwo: amasegonda 5) Mbese Imana ifite icyo Ivuga 
kuri iyo ngingo? 

Bibiriya hari icyo ivuga uko bigenda igihe dupfuye? 
Igisubizo ni YEGO RWOSE! 

Igisubizo kandi kiboneka mu izuka rya Yesu Kristo. 



Nyuma y' igihe Yesu apfiriye ku musaraba, Bibiliya 
ivuga ko inshuti ze zashyize umurambo we mu "mva 
nshya ya Yosefu." 



Pilato, Guverineri w' umuroma yoherez' umurinzi, 

kandi n' abasirikari bashyira ikimenyetso cy' Abaroma 

ku ibuye ryatwikiraga umunwa w' imva. 

Ubwo bagiraga ngo hatagira utwara umurambo We. Nta 

n'umwe kandi wari kubishobora uretse nyine Se wa 

Kristo. 

Mu museke kuwa mbere w' iminsi irindwi hakiri 
murucyerera, malaika w' umucyo amanuka ava mu 
ijuru, yubura igitare agikura ku munwa w' igituro maze 
ahamagara Yesu ngo asohoke. 

Umukiza wazuts' asohoka mu cyubahiro,anesheje 
urupfu— Umuneshi Rubasha. 
Abasirikari bagushijwe gihumure n' ubwiza bwa 
Malaika bamera nk' abapfuye 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 





16 


BJBVflHiMNir.';; ) its 


1 


k A N f 1 i ll( 1' 1 11 HUM ^I^Hfe * 


1 


Icyakora nan jj 




iicirapfuycf. 


I 


jriko none elorujP* 




mpnraho Iteka g 


'.f 


ryose. 


f 




1 


" ' ^ 


w 




Igitekerezo cyo kuzuka kwa Kristo cyari imbaraga 

y' inkundura y' itorero rya mbere rya Gikristo — kuko 

Abaroma batagiraga ibyiringiro by' ubuzima bwo 

hanyuma y' igituro. 

Icyo bari bazi gusa nuko imva yari umwobo muremure, 

umworera w' umwijima kuburyo ntawashoboraga 

kugira ibyiringiro ko hari awawusohokamo ari 

muzima. 

Noneho abakristo bari bafite ubutumwa bw' ibyiringiro 

nyakuri. Igituro si cyo herezo. 

Abapfira muri " Kristo" bagomba kwongera kubaho! 

Amahambiro aboneka munsi y' ubutaka bw' umujyi wa 
Roma, yerekan' itandukaniro ryahozeho kera hagati 
y'abpagani n' abakristo. Ureby' inyandiko zo ku bituro 
by'abapfiriye mu bupagani buzira ibyiringiro wasoma 
ibikurikira. 

N' ahandi n' ahandi naho inyandiko z' aya magambo 

y' umubabaro: Urabeho by' iteka. 

Noneho reb' ibyabaga byanditse ku mva z' abakristo: 



Urabeho kugez' ubwo tuzongera guhura— cyangwa: 
Ijoro ryiza, Ni aha mu gitondo. 
Bandikaga ku mva bafite ibyiringiro n'ubutwari, 
bategereje umunsi w'izuka. 

(Isomo: Ibyahishuwe 1:18) 

"Kandi nd' Uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko 

none dore mporaho iteka ryose. Amina. 



Kandi mfit' infunguzo z' Urupf u n' iz' Ikuzimu." 
Ibyahishuwe 1:18 

Nta byiringiro nyabyo by' ahazaza nyuma y' urupf u 
kerets' Umukristo amenye icyo Imana imubikiye. 



W 



** 
o 
w 
as 

> 

w 

H 

W 

o 
d 

w 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 






20 


^MMDMNf015J)J 


lA 


Kami! nitxii Krislo 


qftt 


aTazulsL*, kwizcrii 




kivniiii u nlikugira 


,'l 


unimnuro,, 


ll.^l 


mutaryari mil y 
hy.ihn byanyu! 


y, , 



Igice cya cumi na gatanu cy' urwandiko rwa mbere 
rw' Abakorinto Paulo avuga birambuy' iby' urupfu 
n' umuzuko. 

Yasobanuye neza ko niba nta muzuko uriho, ubukristo 
ntahazaza bwaba bufite. 

(Isomo: 1 Abakorinto 15: 16-18) 

Reba neza icyo avuga: 

"Nib' abapfuye batazuka, na Kristo ntarakazuka." 



Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira 
umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu! 





Kandi niba bimeze bityo, n' abasisinziriye muri Kristo 

bararimbutse." 

1 Abakorinto 15:16-18 



Ariko kugira ngo dusobanukirwe n' impamvu yatumye 
avuga ibyo, tugomba kubanza kwumva icyo Bibiliya 
yigisha ku rupfu ubwarwo. 



Igihe Imana yaremaga umuntu, Ntamugambi na muto 

yari ifite w' uko hagira n' umwe upfa. 

Imana Imaze kurem' Adamu, Ireba ibyo yari Imaze 

kurema byose, maze Bibilya itubwira mu gitabo 

cy' Itangiriro 1:32 ko byose byari byiza cyane! 

Icyo gihe nta rupfu, indwara, kubabara kwari ku isi 

mbere yo gucumura kw' Adamu na Eva. 

Ahari wakwibuka ibyo Imana yabwiye umuntu icyo 

gihe: 

(Isomo: Itangiriro 2:16,17) 

"Uwiteka Imana imutegek' igiti:Ku giti cyose cyo muri 

iyi ngobyi ujy' ury' imbuto zacyo, uk' ushaka, 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 



KtANEMIRQ2:T? - 




r- ' 


i \ ' ulnvill^'i.' 

burnuiVekdJiisha 


— 


b*, 


icyiza n' ikibi 


' "j 


VI 


ntui'akin'pho. J 


i 


V. 



ariko igiti cy' ubwenge bumenyekanish' icyiza n' ikibi 
ntuzakiryeho, 





kuk' umunsi wakiriyeho no gupf ' uzapfa." 
Itangiriro 2:16,17. 



Igice gikurikiyeho cy' iki gitekerezo ntabwo kinejeje. 
Igitekerezo cy' amahano cya twandikiwe mu gitabo 
cy' Itangiriro igice cya gatatu. 



Umwanzi, yakoresheje inzoka, abonekera Eva 
aramushuka ngo yoye kwumvira Imana maze arye 
kugiti cyabuzanijwe. 

Ubwo Eva yasobanuraga ko Imana yamubujije kurya 
imbuto z' icyo giti ngw' adapfa, 

(Isomo: Itangiriro 3:4) iyo nzok' iramubwir' iti: " Gupfa 

ntimuzapfa". 

(Umurongo wa 4.) 

Iki ni ikinyoma cya mbere cyanditse muri Bibiliya 

kubyerekey' urupfu! 

Eva yiyemeza kwizer' iby' umwanzi maze arya ku giti 

kimenyekanish' icyiza n'ikibi. 

Biba ngombwa ko Imana ishyir' Adamu na Eva kure 
y' igiti cy' ubugingo, kuko: 



|hinduisc 
nk' innve vn 
nri twe, kul 
kumeuya 
it >, iA! o' ikibi. 



(Isomo: Itangiriro 3:22, 23) 

dore uyu munt' ahindutse nk' imwe yo muri twe, kubyo 

kumeny' icyiza n' ikibi. 



W 



** 
o 
w 
as 

> 

w 

** 
H 
W 

O 

w 



32 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 



jasoroina ' 
no ku gill 
cyl ubugJngOp 
akaiya h akarama 
fleka ryose. 



^IfiHEJnmOJ] :Z3., 



ngdbyi 
nut Lcleni. 



33 



noneho atarambura ukuboko, agasoroma no ku giti 
cy' ubugingo, akarya, akarama iteka ryose." 



Nuko Uwiteka Imana imwirukan mu ngobyi yo muri 
Edeni 




iukgiiiifios 5H 



I1U Ill.lStJ 

't ni ko 

mi i : H : i ■ i :.>■/<: 
UbwO !..'.:--iihr ,! 

I mu bulaka. 



38 



V ITAKGIHinO 3:13 



MrTn 



Eivakuwe: 
umukmigugii 
mukungugu 
ni mu 



kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo." Itangiriro 3:22, 
23. 



Urupfu rwaje ku muntu kuko yari yatandukanye 
n' Imana, isoko y' ubugingo no kuba kure y' igiti 
cy' ubugingo. 



(Isomo: Itangiriro 3: 18) Noneho Imana ibwira Adamu: 
"...Nawe uzajya urya imboga zo mu murima. 



Gututubikana ko mu maso hawe ni ko kuzaguhesha 
umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, 



kuko ari mwo wakuwe: uri umukungugu mu 
mukungugu ni mo uzasubira." Itangiriro 3:18, 19 




Aha rero niho hari urufunguzo rwo gusobanukirwa 
n' urupfu icyaricyo nicyo Imana teganya gukora kugira 
ngo idukize gutandukana nayo by' iteka. 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 




LiiuunliJ mu 
mukungugu 
wo luisi, 



Bibiliy' ivuga ko umunt' azasubira mu mukungugu uwo 
yavuyemo. Reba uko Imana yaremye Adamu: 



(Isomo: Itangiriro 2:7) 

"Uwiteka Imana irem' umuntu mu mukungugu wo hasi, 



w' ubugingo, 

umurttn ,i hi ml uk 
u "is i;.i. i . i i I . I ■•-: 1 1 :.\. ] 



^ 




43 




1 



44 




imuhumekera mu mazuru umwuka w' ubugingo, 
umuntu ahinduka ubugingo buzima." 
Itangiriro 2:7 



Imana Ifata ubutaka maze Irema umubiri w' umuntu. 
Ubwo yari Imaze kubumbabumba umubiri w' umuntu, 
Yari Ifite gusa igipampara cy' umubiri. Hakenewe ikindi 
kintu kugira ngo umuntu ahinduka ufite ubugingo. 
Aha Bibiliya ivuga ko Imana yahumekeye mu mazuru 
y' Adamu umwuka w' ubugingo— noneho umuntu 
agahinduka ubugingo buzima. 

(Videwo:amasegonda 3) Dushobora gukora inganisha 
rimeze nk' iri: 

Igipampara cy' Umubiri ongeramo (+) Umwuka 
uhumekwa Bitanga (=) Ubugingo Buzima 

(Videwo:amasegonda 3) Cyangwa dushobora kwandika 
ko Umuntu muzima kuramo Umwuka uhumekwa 
Bitanga Igipampara cy' Umubiri 



(Isomo: Umubwiriza 12:7) 

Ibyo niby' umunyabwenge avugira m' Umubwiriza: 
"N' umukungug' ugasubira mu butaka uko wahoze, 
n' umwuk' ugasubira ku Mana yawutanze." 
Umubwiriza 12:7 



W 



** 
o 
w 
as 
a 
> 

w 
** 

H 

W 

© 

d 

w 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 







^W^ VUIM, 


~| 




48 


: 


Wf 



49 




50 


NtiniukiruTgirc 
cytinKTrva 1 1 r 1 1 ■. -. . ■ 1 1 . ^ 


i***^** 


1 


W 1 urn Niii ii 
WCSC T 1 1 1 .: 1 :■■' .i i- ■ 
nvamo , i <;uJv i /a . 


**1 


- 




rtP* 




pjMUBWIRtiflG.S 




\ha/ima ha/.l 


1 


rariko dbapluye 


y 


hakizt kandi nr^ 
n^uroruno 


/*/* 


bakizeye. 


t - 




( 



Ibi ni kimwe n' ibintu biboneka mu gitabo cya Yobu - 
kimwe mu bitabo bya mbere byanditswe bya Bibiliya -- 
aho yavuze ibyerekey' urupfu. 



(Isomo: Yobu 27:3) 

"Ubugingo bwanjye buracyari buzima; kandi Umwuka 

W Imana ni we utuma mpumeka." 

Yobu 27:3 

Reba uko Bibiliya ivuga. "kandi Umwuka w' Imana ni 

we utuma mpumeka." 

Ngicyo icyo 'Imana yahumekeye mu muntu ubwo 
Yamuremana. 



(Isomo: Zaburi 146:3, 4) 

Reka turebe irindi somo: 

"Ntimukiringire abakomeye, cyangwa umwana 

W umuntu wese, utabonerwamo agakiza. 

Umwuka W umuvamo, agasubira mu butaka bwe; Uwo 
muns' imigambi y' igashira." 
Zaburi 146:3,4. 



Umwami Dawidi agaragaza ukuri kubyerekey' urupfu 
igih' umwuka wo guhumeka uvuye mu mubiri maze 
umubiri ugasubira mu butaka. Umunt' arapfa. 



(Isomo: Umubwiriza 9:5,6) 

Ibi bihuje n' ibyo Salomoni yavuze: 

"Abazima bazi ko bazapfa: ariko abapfuye bo nta cyo 

bakizi, kandi nta ngororano bakizeye, 



54 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 



Kuko 
Ijaiacyibukwa* 



kuko batacyibukwa. 



55 



■UMUllWiRtlflS.E 



rwabo, ^- t 

ii" urw tutgano 

rwabu, 

ii 1 isfryari -^ 

ryabo, byose / • 

; 'i ! i.i h: -.-is i . . . 



"Urukundo rwabo, n' urwangano rwabo, n' ishyari 
ryabo, byose biba bishize..." 
Umubwiriza 9:5,6 



56 



NTACYO All! 

VIDEWO 

NIHtiflll 



57 



Uflflaai nsff^j 



( \.ir'|Mu.i 

dbdiuanuka 

bajya 

ahacecekervva. 



AiiKo Limimiu 

d '■ .-. ! ; ;< ■ 1 1 1 i l 1 ' . i i i ira k« >: 
Ni iikuii. uniwuka 
u 1 ' iiiniihui 
nraliL j i\L libu'o 
.:k.iii, : : ari he? 



58 




(Videwo: Amasegonda 5) Ntacyo bazi! 

OYA! Ntacyo! 

Ibi bikurikij' iby' umunyezaburi yanditse, ko abapfuye 

batari mu ijuru guhimbaz' Imana. Nonese bari he? 

washobora kubaza. 

(Isomo: Zaburi 115:17) 

Dawidi yarabyeruye. " Abapfuye ntibashima Uwiteka. 

Cyangwa abanuka bajya ahacecekerwa." 

Zaburi 115:17 



(Isomo: Yobu 14:10, 12, 13) 

" Arik' umuntu we, arapf ' akagenderanirako: N' ukuri, 

umwuka w' umunt' urahera ubwo akab' ari he?" 



"Nik' umunt' aryam' ubutabyuka: kugez' ubw' ijuru 
rizaba ritakiriho, 



ntabwo bazakanguka, Cyangwa kubyutswa ngo bave 
mu bitotsi byabo." 



"Icyamp' ukampish' ikuzimu, Ukandindira mu 
rwihisho, kugez' ubw' uburakari bwawe buzashirira, 



W 



** 
o 
w 
as 
a 
> 

w 
** 

H 

W 

© 

w 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 




ijflBuifliSB; 



■ minim v una- 
mbara yarijyy 
yose, rucgercje 
igiho c yanjye 
cyokurekurwa. 




fcoib tftia J 



iyo ittegereje 
iku/imu 
ki> ariho i 
wanjye: Iyo 

ii.'.'-.l i. : ■-.!!. ■ ; il : 1 1 i 1 1 

bwanjye ma 
invvijinici: 



67 




Ukantegekera igihe, kandi ukazanyibuka!" 
Yobu 14:10,12,13 



Aha rero tubibwirwa biva mu Ijambo ry A Imana ubwayo 
ko umunt' apf ' akaryama mu mva ikuzimu kandi 
ntazuke kugeza ku munsi w' umuzuko. 
Reba uko Ibivuga: 

"Umuntu n' apfa, azonger r abeho? Naba 
nihanganiy' iminsi y' intambara yanjye yose, 
ntegerej v igihe cyanjye cyo kurekurwa. 



Wampamagara, nakwitaba: Wa..." 
Yobu 14:14,15 



(Isomo: Yobu 17:13) 

Reba uko Yobu abitubwira: Iyo nitegereje ikuzimu ko 

ari ho iwanjye; 

Iyo nshashe uburiri bwanjye mu mwijima. 

Yobu 17: 13 

Urabona ko Yobu yakoresheje ijambo gusinzira avuga 
urupfu. Ibyo kandi bihwanye neza n' ibyo abandi 
banditsi ba Bibiliya bakoresheje. 



(Isomo: Zaburi 13:3) 

Dawidi yanditse agira ati: " " Uwiteka, Mana yanjye, 

birebe unsubize, 

Hwejesh' amaso yanjye, kugirango ne gusinzir' ibitotsi 

by' urupfu/' 

Zaburi 13:3 

Dawidi yari afite ubwoba bwo gusinzira ibitotsi 

by' urupfu. Yashakaga kubaho! 



10 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 



[pfllHELI 12.2 J 



mu ;;ii .iU.% I >.i /.ik,in'.:.!il..i 
!■!.. Ml iv. i 1 biiyakanfillkira ' 

ubugmgo tmhoraho, 
ohundi bazakangukiridi 

:-';ll l-.ni •:. ,i ',l' i.M.Si[i. nil - 

j;usii7.LJj;ui n v\.'iileka ryasii 



70 





^?T«WUW:1Z 



biisokiiruza baw® 





(Isomo Danieli 12:2) 

Danieli avuga ibyerekeye abapfuye bazazuka ati: 
"Kandi benshi bo muri bo, bazaba barasinziriye mu 
gitaka, bazakanguka; bamwe bazakangukir' ubugingo 
buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n' isoni, no 
gusuzugurw' iteka ryose." 
Danieli 12:2 

Kimwe mu kuri guhumuriza tubona mu ijambo 
ry' Imana nuko iyo umuntu apfuye aruhuka mu 
mahoro, ntabibazo byo mu buzima bimubuza 
amahwemo kugeza ahamagawe n' Umutanga-bugingo. 
Mbese hari igitangaza ko Bibiliya igereranya urupfu 
n' ibitotsi? 

Umuhanuzi Nathan abwira Umwami Dawidi uko byari 
kumugendekera igihe cyo gupfa kwe cyari kuba kigeze 



(Isomo 2 Samweli 7:12 
"Kandi iminsi yawe n' igera 
basokuruza bawe." 
2 Samweli 7:12 



.ugasinzirana na 



Yesu ubwe yita urupfu ibitotsi. 

Avuga iby' urupfu rw' inshuti ye yakundaga Lazaro, 

yakoresheje nk' ayo magambo. 

Reka turebere hamwe uko Yesu n' abantu bari 

bamwegereye bavuga iby' urupfu. 

Hari umuryango i Betaniya Yesu yakundaga gusura, 

umuryango wa Lazaro, Mariya na Marita. 

(Isomo: Yohana 11:5) 

Bibiliya ivuga iti: "Yesu yakundaga Marita na mwene se 

Lazaro/' Yohana 11:5. 



W 



** 
o 
w 
as 

> 

w 

** 
H 
W 

O 

w 



11 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 




uriko ;■.:: i ■■■ .■ 
kumiikangura 



-W* 



Umunsi umwe Yesu n' abigishwa be bari ku mugezi wa 
Yorodani, Abona impuruza ivuye ku nshuti ze eshatu 
z' i Betaniya ko Lazaro arwaye cyane, ariko Yesu aguma 
aho yari ari indi minsi ibiri. 

(Isomo: Yohana 11:11, 12, 14, 15) 

Nuko Yesu aravuga ati: "Inshuti yacu Lazaro 

irasinziriye, ariko ngiye kumukangura." 



h. * i i I ),t! j 

I 111 'A. lllJl.L 

asinziriye 
azakira 



77 



Abigishwa bari banezerewe bavuga bati: 
"nib' asinziriye azakira" 



Yesu iiiko 
. M i- Lazaro 



78 



SS»^'- 



'Yesu niko kuberurira ati: 'Lazaro yarapfuye. 




ft QHflMfl 11:21 ) 

"'■in u,i abwfra 


O 


buja. iyaha 
wari huno. 


f^T i 


imisaza 


«i . 


wanjyf nlahu 
yarapfuyc. 


11 : 



82 




Nanjye nnezerewe kubwanyu, kuko ntari mpari, kugira 
ngo noneho mwizere: nimuze tujye aho ari/" 
Yohana 11:11-15 



Nuko bafata urugendo bajya i Betaniya aho uwo 

muryango wari utuye. 

Begerej' uwo mugi, Marita aza yirukanka 

kubasanganira. 

Ubwo yahuraga na Yesu aravuga ati: "Data buja, iyaba 

wari hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye." Yohana 

11:21 

Ntagushidikanya ko yari afite ukuri kuri byo! Ariko 

Yesu yari afite umugambi. 

Aravuga ati, " 'Musaza wawe azazuka." 
Noneho reba neza igisubizo cya Marita: 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 



. ..N/fynk« jr-' 

d/tf/Llki.1 11)11 Tii 

muzuko WO ^^^M 

kn nm n si ^ 

W Imperulca. 



"Nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi 
w' imperuka." Yohana 11:23-24 
Marita yari yizeje Yesu ko yari yiteguye kuzabona 
Lazaro mu muzuko wo ku munsi w' imperuka y' isi. 




Nyamara, Yesu yari yiteguye gukor' igitangaza giteguza 
uwo muzuko. 








(Isomo: Yohana 11:25) 

Yesu araberurira ati: "Nijye kuzuka n' urupfu 

n' ubugingo; unyizera naho yaba yarapfuye azabaho." 

Yohana 11:25. 



Ubwo Yesu yazaga ku gituro cya Lazaro, Yohana 
atubwira muri 



(Isomo: Yohana 11:35) 

Ko Yesu yarize! 

Ntabwo yaririraga inshuti ye Lazaro. Yari azi ko agiye 

kumuzura mu bapfuye. 

Yaririraga abari ku kiriyo b' umuryango n' inshuti 
bariho bashengurwa n' agahinda, ndetse n' abandi bose 
bajyaga kubabwaho n'ibyo kubabarira no kurira ku 
bw' uwo bakunda babuze. 



Yesu asaba ko ibuye riri ku munwa w' igituro 



rikurwaho. 



W 



** 
o 
w 
as 

> 

w 

** 
H 
W 

5* 
O 

d 
w 



13 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 






(Isomo: Yohana 11:39) 

Yibaza kuri icyo kibazo cya Yesu, Marita arahakana ati: 

Ariko Data buja,... none aranuka, kuko amaze iminsi 

* ft 

ine. 

Yohana 11:39 

Nikoko, Yesu yatindije urugendo rwe rw' i Betaniya ho 

iminsi ine.Yakerewe ku bushake, kugira ngo hatagira 

ushidikanya ku rupfu rwa Lazaro.. 

Nyamara ibuye ryakuwe ku gituro, maze Yesu 
arangurura ijwi rirenga ati: "LAZARO, SOHOKA!" 



Hari uwavuze ati byari biza ko Yesu yerekana neza mu 
mvugo ye avuga mu izina bwite Lazaro; naho ubundi 
igituro cyose cyo ku isi cyari gufunguka! 



Mbega umunsi unejeje ku nshuti eshatu z' i Betaniya! 
Mbega ibyishimo n' umunezero! 
Nshuti, wabaye umunsi w' ibyishimo bikomeye i 
Betaniya. 

ariko ibyo ni nk' akantu gato kuko byerekana 
icyubahiro n' ibyishimo bizabaho igihe Yesu azaba 
agarutse maze ibituro byose by' izindi nshuti ze 
zamwemeye nk' umukiza wazo bigakinguka — nuko 
bakazukira kumusanganira mu kirere! 
Ubu ni ubutumwa buhumuriza intumwa Paulo 
yabwiraga Abakristo bambere ati: 

Isomo: 1 Abatesalonike 4:13, 16) 

"Ariko bene data ntidushaka ko mutamenya 

iby' abasinziriye, 



14 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 



J^iUTEUIMIM 4 Vi 



mutababara 
ukabd biirid 
backililu 
ibyirmgiro. 



&4l 

98 



^)*ilTE5ltPHIBE4:l6 J 

KukoLirmvaml 
ufrwe 



ava mu ijuiu 
aranguruf^ ij 
! M i ■h-.i-i rya ' 
maraika 
ukomcye. ' 



fc Jl BITES B LDHI HE 4 IS. 



ILul.u .:h..i|>hl \\ 

muri Krislo x 
niba ba/atiaig 
ku/.nkti. 




99 




102 



L 



mu kanya 
ilka i !■ i :■ 
guhumbya, 
ubtva impancl-i 
y' iiiipenika 
'iurviiga, 



103 



Impanda 

ilftlYUgil kokO, 

abapfuye 
bazurwc 
Ubuta'/ongera 
kubora, natwe 

ii!i-::ncliii ■■.■...■ 



104 



LUkwmyc 
ku/ambikvva 
kuiabora, 
na uyu upfa 
ukambikwa 
kudapfa 



105 



mutababara nka ba bandi badafit' ibyiringiro." 

1 Abatesalonike: 4:13 

Paulo atubwira ko Yesu azabikora ubwo Azaba aje bwa 

kabiri: 



"Kuk' Umwam' ubwe azaza amanuts' ava mu ijuru, 
arangurur' ijwi rirenga rya maraika ukomeye, 



n' impanda y' Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo 
bazabanza kuzuka." 
1 Abatesalonike 4:16. 



Paulo akurikiranya ibyo bintu uko bizaba Yesu aje ati: 



(Isomo: 1 Abakorinto 15:51-55) 

"Dore mbamener' ibanga: ntituzasinzira twese, ahubwo 

twese tuzahindurwa— 



mu kanya gato, ndetse mu kanya nk' ako guhumbya, 
ubw' impanda y' imperuk' izavuga, 



Impanda y' imperuk' izavuga koko, abapfuye bazurwe 

ubutazongera kubora, natwe duhindurwe." 

1 Abakorinto 15:51, 52. 

Nuko Paulo atubwira uko tuzahindurwa: 



Kuk' uyu mubir' ubora ukwiriye kuzambikwa 
kutabora, n' uy' upfa ukambikwa kudapfa 



W 



** 
o 
w 
as 

> 

w 

** 
H 
W 

O 

w 



15 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 







1 1 HEMtDHIHTD 1i 5.jJ 


_. . " 




Arikti ii yu 


1 


' t 


U kwambikwa 
Hkutabora, 
m na uyu up la 
C itkambikwa 
| kudapfa, 



" Arik' uy' ubora numara kwambikwa kutabora, 
n' uy' up fa ukambikwa kudapfa, 



106 




nib wo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo ' Urupfu 
rumizwe no kunesha. 



Wa rupfu we, kunesha kwawe kuri he?" 
1 Abakorinto 15:53-55 



Yesu yari yabwiye abigishwa be ko azazuka ava mu 
gituro. 



110 



m 


^^U 






•M- 


bakavamo, 






u bug i ngo, 


_ — . ^ 


X 



(Isomo: Yohana 5:28, 29) 

"Ntimutangazwe n' ibyo; kuko igihe kizaza, ubwo abari 

mu bituro bose bazumva ijwi Rye 



bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, 




naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka." 
Yohana 5:28, 29. 



112 



16 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 




Tekereza gato: Niba iyo abantu bapfuye bajya mu ijuru 
cyangwA mu muriro i kuzimu, kuki byaba ari ngobwa 
ko hazabaho umuzuko w' abakiranutsi cyangwa 
abakiranirwa. None se Yesu yaba yaravugiy' iki ko 
Azaza bwa kabiri? 



113 



Dora niltij 
vuba, i !■,--..! i i 
ifigoraranc,,. 
kugiiti njjo 1 
ngororere 
i.iMiii! ;;.; 
wesc ibikiviii> 
ibvn yukovx. 



114 




116 



JlRBME5AL0NIKL4:ll 



duherukv iuj\ cUumwe 
naho luzaniuuL' mu 
bicy, gusanganii 

i. i h-.a .i : in mu i. i s -. 




(Isomo: Ibyahishuwe 22:12) 

"Dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo 
ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze." 
Ibyahishuwe 22:12 

Bigaragara neza! 

Ko iyo abantu bapfuye, baba basinziriye, baba 

baruhuka imirimo n' imihati yabo kugeza Yesu aje. 



Azaba aje gukora iki? 

Azaba aje kuzura no gukoranya abantu bose bemeye 

igitambo eye yatanze kubwabo. 

Yesu kandi azaba aje kwakira abamwizera bazab' icyo 

gihe bamukurikira. 

Reka wumve kuri iyi nkuru nziza! 



(Isomo: 1 Abatesalonike 4:17) 

"Maze natw' abazaba bakiriho basigaye, duehereko 
tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu, gusanganira 
Umwami mu kirere. 



Nuko rero tazabana n' Umwami iteka ryose." 
1 Abatesalonike 4:17. 



Twabonye ko abacunguwe bose bazaba bafite umubiri 
w' ubwiza nk' uwa Kristo, kandi bazahabwa ukudapfa 
(ubugingo bw' iteka) kugira ngo babane n' Umwami 
iteka n' iteka. 



W 



** 
o 
m 

as 

> 

w 

** 
H 
W 

© 

w 



119 



17 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 




Umuntu rero ashobora kubaza ati: "Nonese bite 
by' igisambo ku musaraba?" 



122 



Reka turebe icyo Bibiliya itwigisha kubw' icyo gisambo 

n' isezerano Yesu yagihaye. 

Yesu yari abambwe hagati y' ibisambo bibiri kugira ngo 

abamubambye bashobore kumwitiranye n' ubugira 

nabi. 

Igitabo cya Mariko kivuga bwa mbere ko, ibisambo 
byombi byabanje gushinyagurira Yesu bivuga biti: Niba 
koko yari afite ubushobozi, Yagombye kubakiza no 
kwikiza we ubwe. Nyuma umwe muri ibyo bisambo 
arihana asaba agakiza. 



Nukwoab.... 
Yesu ati; 
1 Mwam.i. 
uyanytbiike, 
ubwci uzazira 
mu tmami 
bWawe. 1 



(Isomo: Luka 23:42, 43) 

Aravug' ati: "Mwami, uzanyibuke, ubw' uzazira mu 

bwami bwawe. 



123 




"Aramusubiz' ati: 'Ndakubwir' ukuri yuk' uyu munsi 
turi bubane muri Paradiso." 
Luka 23:42.43 



Reka nanone twongere turebe iryo sezerano. Nikoko 
nshuti!, Uyu munsi, uyu mwanya nonaha, nawe 
ushobora guhabwa ibyo byiringiro. 
Muri Kristo harimo ibyiringiro. 

Nubwo Kristo yapfuye muri icyo gihe, akaryama mu 
gituro kugeza ku wambere w r iminsi irindwi mu 
gitondo, Yesu yashyizeho ubuhungiro bwo kudaherena 
n' igituro. 



126 



18 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 



U1IM?3:J3 J 



VIDE WO 

Ml.iUUtiv. u,i 

iikiiri yuko 
uyu munsi 
■.Mii bubanv 
niiui Paradiso.' 



127 



- 


flfe 


ymjiyc murium 




Paradiso 


Jk 


uwo munsi J^M 


1 





132 



^tOHBNP 19.31 

Uwo munsi warl 
uwo ksvitcguin 
Pdsika kimdi 
Abdvudti 
mibashakaga 
ko imibiri i^umd 
ku irttlsar 311 
kn isabau 



(Isomo: Luka 23:43) 

Videwo y' amasegonda 5) Mbeg' ibyiringiro bitangaje 
ku gisambo cyariho gipfa! Mugihe ntakwizera 
yarasigaranye. Mugihe ibyo yabonaga byose byari 
byahindutse umwijima, byamukuy' umutima, Yesu 
yamusezeraniye isezerano ry' ibyiringiro by' ibiboneka 
hirya y' igituro. Yesu asezeranira icyo gisambo muri iyo 
saha, " 'Ndakubwir' ukuri yuk' uyu munsi turi bubane 
muri Paradise" 

Bamwe batekereza ko Yesu yasezeraniye igisambo ko 
cyijira muri Paradiso uwo mwanya nyine. Ariko Yesu 
ubwe ntabwo yahise ajya muri Paradiso igihe yapfaga. 



Bibiliya itubwira ko Yapfuye uwo munsi, ku wa 
gatandatu w' iminsi irindwi, agahambwa mu mva 
y' intirano. 



Ku wa mbere w' iminsi irindwi, Yesu abonekera Mariya, 
kandi yashakaga ku muramya, ariko Aramuhakanira 
kuko Yari atarazamuka mu ijuru. Umva uko Yabivuze 
ati: 



(Isomo: Yohana 20:17) 

"... kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data..." 

Ubwo hari mu gitondo kuwa mbere , maze aravug' ati 

ntabwo ndazamuka ngo njye kwa Data! Yohana 20:17 

Ubwo rero Yesu ntiyari ari muri Paradiso kuwa 

gatandatu w' iminsi irindwi! 

Bibiliya itubwira ko igisambo kitari muri Paradiso 
kuwa gatandatu w' iminsi irindwi. 



(Isomo: Yohana 19:31-33) 

"Uwo munsi wari uwo kwitegura Pasika kand' Abayuda 

ntibashakaga ko imibiri iguma ku misaraba ku Isabato 



W 



** 
o 
w 
as 

> 

w 
** 

H 

W 

O 

w 



133 



19 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 




Ariko bagezc 
Icuri Vesu H 

amaze gupfa, 
milwrnuvuna 



kuko iyo sabato yari umunsi mukuru, niko gusaba 
Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. 
Yohana 19:31 



Abasirikare baraza babanza kur' umwe, 

bamuvun' amaguru, n' undi war' ubambanywe nawe 

bamugenza batyo. 



Ariko bageze kuri Yesu, basanga amaze gupfa, 
ntibamuvuna amaguru/' Yohana 19:31-33 



136 




138 




139 




140 




Aha tubona tubona ko bavunnye amaguru y'ibisambo 
byombi kugira ngo hatagir' ucika, 



ariko ntibavunnye aya Yesu kuko yari yamaze gupfa 
kuwa gatandatu w' iminsi irindwi. Nuko rero Yaba 
Kristo cyangwa igi sambo, ntawari muri Paradiso kuwa 
gatandatu w' iminsi irindwi. 

Yesu yishyuy' igiciro cyo gucungura no kuvugurura 



Impano ikomeye Imana ishobora guha mwene muntu, 
nu ubugingo buhoraho, kunesh' urupfu! 
Izindi mpano zose zonyine ntacyo zivuze! 
Kandi n' iyanyu muramutse muyisabye! 

Guhitamo kwawe n' uguhitamo gukomeye cyane 
mubyo wigeze ukora; ukubaho kwawe ku iteka niho 
gushingiye! 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 




142 




Iyo mpano y' ubugingo buhoraho yasezeraniwe buri 

wese wemera Kristo nk' Umucunguzi n' Umwami we. 

Igiciro ni ugutanga umutima gusa. 

Umutima wejejwe kandi uhindutse. 

Umutima w' ubwibone wahinduwe mushya ku birenge 

by' umusaraba. 

I Kaluvari byose Kristo yatumye bishoboka. 

Niki kindi Yari gukora? 

Ubugingo buhoraho bushobora kuba ubwawe uramutse 
ubushaka koko. 



Kuko Ariho, dufite ibyiringiro bitangaje— ibyiringiro 
byo hakurya y'igituro 



146 



Mugitondo kimwe amateraniro yariho akorerwa mu 
mujyi muto mu buvazuba bw' Leta Zunze Ubumwe 
Z' Amerika. Umusore umwe yariho agendagenda muri 
ayo materaniro yataye umutwe bikomeye. 

Inzu y' amateraniro yari hafi y' irimbi. 
Mbere yuko yinjira muri iyo nzu aho amateraniro 
yaberaga, uyu musore yari yagendagenze muri iryo 
rimbi. Yibaza icyo ubuzima busobanuye. 
Yashakag' ukubabarirwa n' amahoro mu mutima. 
Ubwo yatekerezaga ku rupf u, kuruta byose yashakaga, 
ikimuhamiriza ko ubugingo budashira buriho koko. 



UJ 



o 

w 

as 

> 

w 

** 
H 
W 

O 

w 



21 



13 - Bigenda Bite Iyo Upfuye? 




147 



Umutwe w' icyigisho kur' uwo mugoroba wavugaga uti: 

"Ibyiringiro Hirya y' Igituro." Umusore yicaye hagati 

mu bantu ashishikariye kwumva. 

Uwo mugoroba yiyegurira Kristo. 

Uwo mugoroba yemeye Kristo wamupfiriye akazuka mu 

bapfuye kugira ngw' Atange ubugingo buhoraho. 

Uwo mugoroba imibereho ye yose yahinduwe n' uyu 

Kristo Muzima. 

Kur' uwo mugorob' amahoro yuzuye umutima we. 

Uwo mugoroba ibyiringiro bishya bivumbuka mu 

mutima we. 




148 



Ushobora kugira ayo mahoro - ibyo byiringiro - uko 
kwishingirwa kw' ubugingo buhoraho - ubuzima 
buboneka hirya y' igituro. Nib' ushaka ubwo 
bwishingizi , wakwemera guhaguruka ubu nonaha 
tugasenga? 



22 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 




Mbese Abazima Bashobora Kuvugana n' Abapfuye? 




1 


ri 


4 


■K 


— J 




■1 Kiiiilil 


m\i 




^ j 


Jft A 




y. 


Ua^i 









Iyo umuntu apfuye mbese ashobora kugaruka mu 

mwuka akagenderera abakiri bazima? 

Imyuka y' abapfuye ishobora kugaruka kuvugana 

n' abazima? 

Mbese urupfu rwica umubiri, maze umwuka 

ugakomeza kubaho? 

Abanyamyuka n' abapfumu, mbese twabizera mu gihe 
bavuga ko bashobora kuduhuza n' imyuka y' abacu 
bavuye muri ubu buzima? 



Mbese imyuka y' abapfuye ishobora kwihanga mu 
bazima, igakorera, kandi ikavugira mu mibiri, mu 
majwi, no mu bwenge bwabo? 



Habaho ingingo zikomera; iyo tuganiraho muri uyu 
mwanya, ni imwe mu zirusha izindi kuruhanya. 



Ni ikibazo gikomeye twakwita ingorabahizi. Ubugingo 
buhoraho bwacu bugishamikiyeho. Tugomba 
kugitekerezaho rero tutajenjetse. Twamenya dute ko 
ibitubayeho bifite ishingiro cyangwa ko ari intarukira; 
ko biguruka nta mababa - cyangwa ibinyoma byaduteza 
akaga? 

Insinzi, ni uko muri Bibliya,Yesu Adushyikiriza ukuri! 



> 
> 



Cj 



> 

s? 

H 

C| 

o 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 





Yesu ni inshuti yacu. Asobanukiwe n' uko 
bitugendekera, iyo umukunzi aducitse agasigara mu 
gikombe cy' igicucu cy' urupfu. Intimba tugira, 
ziramubabaza; kuko Yazinyuzemo. Nuko rero 
tumugane, Atubwire ibyo Azi ku rupfu, izuka 
n' ubugingo budashira ibyo ari byo. Niba Yesu 
Yarabivuze, nzazirika ubuzima bwanjye kuri iyo mvugo 
Ye. Ni yo nsinzi. Dushobora kubyemeranyaho dutyo? 

Mbese urashima Yesu? Iyo tubabaye, agira agahinda. 







(Isomo: Yohana 11:35) 

Ku rupfu rw' inshuti, Bibliya iravuga ngo: "Yesu 

ararira." 

Yohana 11:35. 

We ubwe, Yanyuze mu gikombe cy' igicucu cy' urupfu. 

... Witinya; Nd' uwa mbere kandi ndi uw' imperuka. 



Kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, none dore 
mporaho iteka ryose. Amina. 



Kandi mfite imfunguzo z' urupfu n' iz' ikuzimu. 
Ibyahishuwe 1:17,18. 

Ikirutaho, Yesu ni umutanga bugingo. Yazanwe no 
kugira ngo tugire ubugingo bwinshi muri iki gihe. 



... Naziinyw 
mi ku^ird 
njjo t i I hi i [. ■ 
ubugingo. 
ndetse ngo 
zfbboe 
bwinshi 



14 



...Nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo 

zibone bwinshi. 

Yohana 10:10 

Adusezeranira ubuzima buvuguruye ijana ku ijana 

kandi buzahoraho iteka. 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 



CtHlMl 1125 i 



;in, in njye a 
kuzuka < 

ll'-.lhlK'jlll'.li 

llnyi/cra naho 
yaba yarapfuye 
azabaho. 



15 



(Isomo Yohana 11:25) 

"Yesu aramubwira ati, 'ni njye kuzuka n' ubugingo. 
Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho' ". 
Yohana 11:25. 

Yesu Yazobereye mu buzima. Arusha abaremwe bose 
kuzimbura iby' ubugingo, kuko ari we waremye ibiri 
kuri iyi si byose. 



^JOlPiJilJ 



Mberu nu illLh in 
inn ihu ;,Miihf ■. 
|.|||[|?!i 1IVVE1 

yahoranye 
n'fmana, kandi 
Jambo yari i 
Lniana, 



"Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye 
n' Imana, kandi Jambo yari Imana. 




Kuko muri ■■■ 
ari mwo byos 
byaremcwc- T . 
Niwe 
uabiremye 
byose, kandi 
re.ro ni nawe 
byaremeweT 




Ibintu byose ni we wabiremye, ndetse mu byaremwe 
byose nta kintu na kimwe kitaremwe na we. 
Yohana 1:1,3. 



"Kuko muri we ari mwo byose byaremewe... Ni we 
wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe." 
Abakolosayi 1:16. 



Aho bigeze aha, birakwiriye ko dusubiramo 
tugasuzuma ibyo tumaze kwiga. 
Yesu yasobanuye urupfu icyo ari cyo: ntabwo ari 
ubugingo nyirizina, kandi s' ubugingo bwiyuburura 
ngo bukomeze kubaho bwihindurije. 

(Isomo: Yohana 11:11) 

Mu kuvuga iby' inshuti ye yari yapfuye, Yesu Yagize 

ati: 

"Inshuti yacu Lazaro iransinziriye..." Yohana 11:11 

Yavugaga iby' umuntu wapfuye. Yesu Ashushanya 

ibitotsi n' urupfu. Muri Bibliya ni cyo kigereranyo cya 

bugufi gishushanya urupfu. 



> 
> 



CI 

el 



> 

cl 

s? 

H 
CI 

o 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 




(Isomo Yohana 11:14) 

Yavuze ibyo gusinzira, abigishwa be nti babyumva. 
Noneho Abivuga ku mugaragaro Ati: "Lazaro 
yarapfuye." Icyo gihe Lazaro ntiyari ariho ngo abe yari 
ahantu runaka mu bundi buryo. 




Kukri icyo 
Data ashaka 
ari iki: ari 

N k 11.!!, il .1 I i !,f .' 

umunui wese 
wittigeFi?y.a ,\ 
umwiina 
akamwizcra. 



>c 




Imana nanjyB 
munyizere. ■ 



Yari yarapfuye kandi umurambo we wari mu gituro. 
Yesu yasobanuye byumvikana ko hanyuma y' urupfu 
nta buzima buhari keretse nyuma y' izuka. Yasobanuye 
kandi ko umuzuko ari uwo mu gihe kizaza. 

(Isomo: Yohana 6: 40) 

"Kuko icyo Data ashaka ari iki: ari ukugira ngo umuntu 
wese witegereza umwana akamwizera, 



ahabwe ubugingo buhoraho, na njye nzamuzure ku 
munsi w' imperuka". 
Yohana 6:40 



Imitima yacu isabwa n' ubwuzu igihe twumva ko Yesu 
Agiye kugaruka. Umugambi we urumvikana kandi 
usobanura byimazeyo ikibazo cy' ubuzima n' izuka. 
Azagaruka kugira Ate? 

(Isomo: 14: 1- 3 ) 

"Ntimuhagarike imitima yanyu mwizera Imana nanjye 

munyizere/ r 




"Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Iyaba 
atahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira 
ahanyu. " 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 



k.i!l-:i! 

ubnti ngiyt 

kubiU^guri 

ahanyu, 

n/.ajf^ruka 

mbajyanc 

iwanjyc; 



"Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka 
mbajyane iwanjye; 




1 «- --> ^ ■ 


1 


30 


[ MfliflYOJJ 30 


■—■'■ 1 


t Imo ni hwu 
Ikinienyelsfl 
iy' Itmwuna 
w'umunlu 

ki/.ibonekeraj 


ml 


'■o.'^'} >',■.,: -.;■:, .. 


^^ 



31 


BlMTflYP 24:30 


^ | 


abom g { [Tiw Linn 

W" Ullllilil I! 


.;i 


byo iihi ijiiru, m 
iifite imlximgajP 
ii'ubui/it hujus!]? 


p 



32 





-*-.L 1 


\/alumfcha 
dbiiriisikiika 

111! IJAVL [HL'JlyUI 

ry' imptmda. / 
bateranye 
inloif /.v mu 


a 


1 *MiS.'! 1 


r 




ngo aho ndi namwe muzabeyo." 
Yohana 14:1-3. 



Yesu ubwe yashushanije uko igikorwa cyo kuza kwe 
kizaba cyitwaye: 



(Isomo Matayo 24:30,31) 

"Ubwo ni bwo ikimenyetso cy'Umwana W umuntu 

kizabonekera mu ijuru, n' amoko yose yo mu isi ni bwo 

azaboroga, 

abonye Umwana w' umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, 
afite imbaraga n' ubwiza bwinshi." 



"Azatumish' abamalaika be ijwi rirenga ry' impanda, 
bateranye intore ze mu birere bine, 



uhereye impera y' ijuru ukageza iyindi mpera yaryo." 
Matayo 24:30,31 



Impanda, kubera iki? Abamalaika, kubera iki? 



> 
> 



CI 



> 

s? 

H 

C| 

O 




14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 



Gukangura abasinziriye mu bituro, kubateraniriza 
hamwe ngo bagende mu ijuru - ha handi Yesu 
Yateguriye abamukunda. Kugaruka kwa Yesu 
kwasobanuwe mu buryo budasobwa, ingingo ku yindi: 

(Isomo: 1 Abatesal. 4:13-18) 

"Ariko bene Data, ntidushaka ko mutamenya 

iby' abasinziriye, 



mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. 








ftl JBAf fSAlQHIKM 1C 



arangumye ijwi 

i i i'i Iga I .!■]''■ ■ 

ii" ijwi rya 



ftiiiiTfinijmm i. : ib J « 



nibo !■■ ■,■',! h. Hi'- : 
ku/ukd. 



42 



Ubwo twemeye ko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko 
twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye 
muri we. 



Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n' ijambo 

ry' Umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho, 

basigaye 



Kugeza ku kuza k' Umwami, tutazabanziriza na hato 
abasinziriye. 



Kuko Umwami ubwe azaza, amanutse ava mw ijuru, 
aranguruye ijwi rirenga, hamwe n' ijwi rya Malaika 
ukomeye, 



n' impanda y'Imana abapfiriye muri Kristo nibo 
bazabanza kuzuka. 



43 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 



1 ABAIFSAIilNlliE J:li J 



nuaMuwt 

bicu £usaii£Jiiii 
Umwami nm kite, 



Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko 
tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira 
Umwami mu kirere. 




Nuko rero tuzabana n' Umwami iteka ryose. 








Nuko mumaranishe umubabaro kubwirana ayo 
magambo." 1 Abatesalonike 4:13-18 



Ndakwingize Itegereze amahame nyakuri atatu avugwa 
hano: 



1. "Uku niko Umwami wacu Yabyigishije. " Ni 
amagambo y' Umwami wacu ubwe Yigishije bityo rero 
nta wagombye kubijyaho impaka. 



2. Abakristo bazaba bakiriho ubwo Yesu Azaba 
Agarutse bazamuranwa n' abazaba bazutse. Abazima 
ntibazabanziriza abazaba barasinziriye muri Yesu. No 
kuzuka ntibizaba urusorongo. Intungane zizazukira 
rimwe. 

3. Ibitotsi ni ryo jambo Yesu na Paulo bakoresheje mu 
kugeranya abapfuye mbere y' uko habaho izuka. 
"abapfiriye muri we,( Kristo)." Yesu Yagaragaje ko mu 
rupfu ari ntacyo umuntu yumva cyangwa amenya. 
Uwapfuye ntacyo yumva ntacyo amenya. Kumva no 
kumenya ni umurimo w' ubwenge. Mu rupfu 
ntibukora, burahagara. 



> 

> 






> 

> 

s? 

H 

C| 

o 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 





(Isomo: Umubwiriza 9:5) 

Hano, icyo Bibliya ivuga kirumvikana. "Abazima bazi 
ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bamenya." 
Umubwiriza 9:5. 



Abapfuye bazi ibingana iki? Nta na gito bazi. Abazima 
rero ntacyo bashobora kuvugana n' abapfuye. None se 
abemera ko umuntu apfa agakomeza kubaho, babivanye 
he? 



( Yobu 7:9,10) 

Bibliya yigisha ko abapfuye ntacyo bumva cyangwa 

bamenya. Yobu yarabyeruye at: " Uko igicu cyeyuka 

kigahera,ni ko n'umanuka ajya ikuzimu atazasubira 

kuzamuka ukundi." 

Yobu 7:9. 

Ntazagaruka mu nzu ye ukundi, 

N' aho yari atuye ntihazongera kumumenya." 

Yobu 7:10 



Iyo myizerere ituruka kuri Satani ubwe. Mu murima wa 
Edeni yashutse Eva, bituma we n' umugabo we Adamu 
batakaza urugo rwabo, nyuma baza no kubura 
ubugingo bwabo. Satani yihereranye Eva, avugira mu 
nzoka. Ni we mushukanyi kabuhariwe. 

(Isomo: Itangiriro 3:4) 

Yizeye ikinyoma cya Satani: "Gupfa ntimuzapfa." 
Itangiriro 3:4. 



(Isomo: Itangiriro 2:17) 

Iki kinyoma cyavuguruzaga ukuri Imana Yivugiye, Iti: " 

No gupfa muzapfa." Itangiriro 2:17. 

None ikibazo ni iki: Twizere nde? 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 



Hislmbok^i 
kuuigana 
n'abacu 
batuvuyemo. . 




(javuitSHUWf i.QSS 

Mb una 
imyuka ii-iiu 
isa n' ibikeri. 
iva mil kam 
ka cya kiyoka^B 



62 



no 1 1 1 1 1 

kaiuva kit ya 
nyaniaswa. « 
no mu 
kanwa ka 
wa muh.mii/i 
w" ibinyomii. 




^JBVUltSHUWE is-SB 

ngo 
'babururiiTu 

tufya mu 

Uambiira 

yo ku -■■-." 

ukomeye 
w" linana 
fchobora ' 



umwe mu bavugana n' imyuka avuga ko (n' abandi 
ibihumbi hirya no hino ku isi bizera iby' imyuka 
barabyemeza bati:), "Birashoboka kuvugana n' abacu 
bavuye muri ubu buzima". Ibi se nibyo niko biri? 
Birashoboka? Oya. 

Dushingiye ku byo Yesu Yigishije, tuzi ko abazima 
badashobora kuvugana n' abapfuye. Kuki se? Kuko 
abapfuye ntacyo bazi. Basinziriye ubuticura, ibitotsi 
by' urupfu. Niba uvugana n'abapfuye ahari wabaza uti: 

"Niba abapfuye ntacyo bamenya, imyuka ivugana 
n' abazima ni iya ba nde?" 



Bibliya isobanura bene iyo myuka iyoari yo. 



(Isomo: Ibyahishuwe 16: 13,14) 

"Mbona imyuka itatu isa n' ibikeri, iva mu kanwa ka 

cya kiyoka (Satani), 



no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa 
muhanuzi w' ibinyoma. 



Kuko ari yo myuka y' abadayimoni ikora ibitangaza, 
igasanga abami bo mu isi yose, 



ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi 
ukomeye w' Imana ishobora byose." 
Ibyahishuwe 16:13,14. 



> 
> 



Cj 



> 

s? 

H 

C| 

o 



65 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 




Mw' ijuru tuibaha 
Intaidbora. nil .■>■■■ 
ill* n'abaiUdTayika 
be batabara 
kurwan>a cya 
kiyoka; Lkiyaka 
Idewanana n' aba- 

iJ.nk^ h.;< w. 



67 







, IBY*HISflHWE12:|J | 


Ntiban 


esha, 


wf ! ... 1 1 1 1 1 i 


mu i[u.ru 


V .ih.ihu 


uliliaha 


haklbc 

■4k 


iitt'ka. 





Uretse kuvuga gusa iyo myuka iyo ari yo, Bibliya 
irondora n' inkomoko yayo: 



(Isomo: Ibyahishuwe 12: 7-9) 

"Mu ijuru habaho intambara. Mikayile n' abamaraika 
be batabara kurwanya cya kiyoka; ikiyoka kirwanana 
n' abamaraika bacyo, 

Ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. 



Cya kiyoka kinini kiracibwa, nicyo ya nzoka ya kera, 
yitwa Umwanzi na Satani, ni cyo kiyobya abari mu isi 
bose; 



nuko kijugunwa mu isi, abamaraika bacyo 
bajugunywana nacyo." Ibyahishuwe 12:7-9. 



Hari abamaraika baguye! Nshuti, murabe maso! Ni 
ikintu giteye akaga cyane kuba wagirana isano iyo ari 
yo yose n' iyo myuka. Umugambi rukumbi w' iyo 
myuka, nongere mbisubiremo;umugambi wayo 
rukumbi ni ukukuyobya no kuguteshukisha kuri Yesu, 
ngo bigutere kubura agakiza gahoraho. 

Wagombye rero guhagarara bwuma, ukitera 
akanyabugabo, ukitandukanya n' iyo myuka. Niba 
wizera yuko abapfuye bariho, ibyo bishobora kukubera 
ikigusha ku buryo wanabigwamo; erega intambara 
iracyari yose! 



10 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 











Imana mu ijambo ryayo Yaciriyeho iteka ukwizera 
iby' imyuka. Kandi Yabuzanije ko hagira uvugana n' iyo 
myuka. Dore umuburo Imana Yamagana abantu 
kubyerekeye gusiguza umuntu wagerageza kuvugana 
umwuka runaka. " . 



n 



(Isomo: Abalewi 19:31) 

Abalewi 19:31: "Ntimugahindukirire abashitsi cyangwa 

abapfumu: ntimukabashikishe, ntimukabaraguze ngo 

mubiyandurishe: 

Ndi Uwiteka Imana yanyu." 



(Isomo Gutegeka 18:10-12) 

Mbere yuko Abisiraeli bajya mu gihugu cy i Kanani, 
bari bihanangiririjwe, ngo "Muri mwe ntihazaboneke. 
ukora iby' ubupfumu, 

cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa 
uragurira abantu ibizabaho, cyangwa umushitsi. 



"Kuko abakora ibyo bose ari ikizira k' Uwiteka." 
Gutegeka 18:10-12. Imana Izi yuko abavugana n' imyuka 
ya bene wabo, bazayobya ubwoko bwayo, niyo 
mpamvu yababwiye Iti: 

(Isomo: Kuva 22: 18 ) 

"Umurozikazi (umupfumu ) ntuzatume abaho." 

Kuva 22:18 



Ibyabaye kuri Sauli ajya gushikisha umupfumu 
uvugana n' imyuka, bigaragaza ubupfu bwo gushaka 
kugerageza kuvugisha abapfuye. 



11 



> 
> 






> 

s 

s? 

H 

C| 

o 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 



J^NGOWA 10:11 .1 



'(:;■.■ .■'ii. 1 1 .mi .■ 



^Ncowa mis 



m 



(Isomo: 1 Ngoma 10:13 ) 

"Uko niko Sauli yatanze azize gucumura yacumuye 
k' Uwiteka, kuko atitondeye ijambo ry' Uwiteka, kandi 
yashikishije umushitsi ngo amuhanuze. . . 



81 




kandi yashikishije umushitsi ngo amuhanuze." 1 
Ngoma 10:13 








Satani ubwe azagerageza kwigaragaza nkaho ari Yesu 
ubwe. 



(Isomo: 2 Abakorinto 11: 14) 
" Kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe 
yihindura nka maraika w'umucyo. " 
2 Abakorinto 11:14. 



Mbese wigeze kwibaza uko umuntu yavugana 

n' umuntu usa, uvuga, ukora nk' uwo bari baziranye 

atarapfa? 

Bibliya ivuga ko Satani (n'abamalaika be) 

"biyoberanya." 

Bashobora kwihindura mu ishusho y' uwo ari we wese 
wigeze kubaho. Biteye ubwoba kubona uko abantu 
bazima beza bashobora guhendwa, bakagwa mu mitego 
ya Satani bibwira ngo biboneye umuntu wabo utakiri 
ho! 

Ibyanditswe bihishuye ikintu giteye impungenge. 
Satani azagerageza kwiyerekana nkaho ari Yesu. Reba 
rero imbaga izagwa mu bishuko bitewe no kuyoberwa 
ukuri kwerekeye kugaruka kwa Yesu. Si yo mpamvu se 
Yesu yatanze imiburo ikaze kuri iyo ngingo? 



12 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 



iili: "M\\ irinck' 
haiagira 
timunfu 
tibaypbya'. 



Hi 



88 


Knkn bensfii 
ba/irid bi\ ii.i 




3 


1 


i/imi iyim|\ e 
biili ni njv*i 
Kristo: 
bii/ovobya 
bensiii. 









(Isomo: Matayo 24:4,5) "Yesu arabasubiza ati: 
'Mwirinde hatagira umuntu ubayobya'." 



"Kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye, bati ni njye 

Kristo: bazayobya benshi." 

Matayo 24:4,5 

Nuko rero ibi bintu birakomeye kuburyo 




Yesu yasubiye muri uwo muburo, muri icyo kibwirizwa 
nyine: 



fiNATAYD 24:23 

Icyo jjftn> ww 

II' : 1 1 1 : 1 1 i '. ■ ■ I I 

ati: 'ftorc Kristo 

■ ii i l-.iiMi : undi 
ati: 'art bano*; 
ntimuxabyemere.: 



fcuTiro 242a • 

Kuko ablyila Krlsic 
n'afrilLanu/i 



ii l.i'i.i ibinu'nyulijri 
bikomcyc 



ngi> habonc 
uku bayobya 



91 




(Isomo: Matayo 24:23-25) 

"Icyo gihe umuntu n' ababwira ati/ dore Kristo ari hano; 

undi ati: ari hano/ ntimuzabyemere. 



"Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma 
bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n' ibitangaza, 
kugira ngo babone uko bayobya, 



bayobya n' intore, niba bishoboka." 



Dore mbibabwiye bitaraba. " Matayo 24:23-25. 



' ' ibuneyi? °*f\* 
nyakwigendcra 

ari imi/ima. 



ARiko wajya kumva umuntu agira ati cyangwa 
ukamenya umuntu vuga ngo "Nabonye nyakwigendera 
wanjye ari muzima." 



> 
> 



CI 



> 

s? 

H 

Cj 

o 



95 



13 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 



Nyakivigendcra 
umuRabo wanjye; 



Hari n' uwo wakumva yemeza ati, "Nivuganiye na 
nyakwigendera umugabo wanjye." 



96 



(/■ in I] h uiik iri^a^i yi* 
y«iguye mu gUtro 
cy'iterabwoba, ariko 
natamusuyc kandi 
nashoboyc 1 kuvugana 
na we biramfasha, , 



97 




Undi yavuga ati:" Umuhungu wanjye yaguye mu gitero 
cy' iterabwoba, ariko naramusuye, nashoboye kuvugana 
na we biramfasha". Yesu Yavuze iki? Yavuze ko 
abapfuye basinziriye kandi ko imyuka ishobora 
KUYOBYA ndetse n' intore. Za miliyoni zz' abantu 
zizayoba. Kuki? Kuko ibitekerezo biri mu mitwe yabo 
no mu bwenge bwabo ari byo biringira kuruta Ijambo 
ry' Imana. 

Kuki intore zitazayoba? Kuko bizera Yesu. Biringira 
ijambo ry' Imana kuruta ibyo biyumvamo 
n' ibyababayeho. 



Iki ni cyo kibazo: 



Tuzemera ukuri kw' Imana 



cyangwa tuzemera ibinyoma bya Satani? 



14 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 



V 




102 





Abakoresheje ijambo ry' Imana mu kongera imbaraga 
z' ubwenge bwabo, bazashobora guhagarara 
bashikamye igihe ubushukanyi bukomeye buzaba 
bwatangiye gusendera isi nk' amazi y' umwuzure. 
Dukeneye kumenya ibi bintu kandi tukabyemera 
tutajenjetse. Ntitwemere guhendwa cyangwa kugushwa 
n' icyo ari cyo cyose twumva cyangwa tubona 
cyatwemeza ibintu ngo ni ukuri. 

Ahari waba warumvise ibyo bita "abagarukiye ku 
buvumo" aho abantu muganga yemeza ko bapfuye, 
nyuma y' igihe runaka bakongera bakabaho. 



bagasobanura ko bibonye bazenguruka mu cyumba mu 
bitaro, hasi bakabona umubiri wabo ubwabo — 



cyangwa bakavuga ko babonye umucyo mwinshi, maze 
bakabona Yesu cyangwa maraika abarembuza ngo 
bamusange. Hari abandi bavuga ko babonye umukunzi 
wabo hirya y' urupfu. 
1 05 Ijambo ry' Imana ni ryo ryonyine ryadushoboza 
gutahura ibinyoma, ntitugwe mu mutego 
w' ubushukanyi. 



Kuvuga ngo "nizera ibyo mbonye, n' amaso nyanjye", ni 
inzira nyayo iganisha ku buyobe. 



107 



Dushobora gufata icyemezo kitagira rutangira, igihe 
tugendeye ku byo ubwenge bwacu butweretse mu 
cyimbo cyo gukurikira ijambo ry' Imana ari ryo Bibliya. 
Muri iyi si harimo imyizerere myinshi idashobotse 
yerekeye ku bapfuye. 



> 

> 






> 

s 

s? 

H 
C| 

O 



15 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 



Dufatire urugero ku byo kugaruka mu mubiri. Miliyon 
z' abantu bizera ko iy' umuntu apfuye agaruka mu 
mubiri mu bundi buryo akavukira mu kindi kintu atazi. 
Icyo kintu gishobora kuba inka, imbeba, cyangwa 
inzoka. 

Ashobora no kuba undi muntu w' umukungu, umwami, 
umukene, usabiriza, impumyi cyangwa igipfamatwi, 
cyangwa wajahajwe n' uburwayi runaka. 



Idini ryitwa Hindu, ryigishako hariho "uruziga 

rw' ubuzima" ruhora ruzenguruka. Maze iyo umuntu 

apfuye, yongera kuvuka bigakomeza bityo mu 

kwiyuburura kutagira iherezo. Benshi babyibazaho, 

ariko ntibabone ubucurabwenge bwihishe inyuma 

y' urwo ruziga rw'ubuzima. 

Muri iyo myizerere, umuntu nta burenganzira agira bwo 

kwihitiramo no kwifatira ibyemezo. 

Intego ntabwo ari ubuzima bushikamye umuntu 
ashobora guhitamo, kwishima cyangwa gushyikirana 
n' abandi. Ahubwo umuntu arakomeza akazenguruka, 
kugez'igihe azagerera kuri iyo nirivana ari yo 
kugwegweza cyangwa gutengamara nk' uwashyikiriye— 




110 




112 



Nirvana 



Hi' i- -A I', i ill 1 

ko ivishim 



"Aho wiyumva mo ko uri mu amahoro asesuye ariko ari 
mu cyuka, nta kirangabuzima, nta bwenge, nta 
kwibuka, 



nta kwiyumva ko " uri " umuntu, nta bushobozi bwo 
gutekereza no gukunda, no kwiyumvamo ko yishimye. 




Maze umuntu akamirwa n' ibintu nk' igitonyanga 
kiguye mu nyanja; nta buzima gatozi agasigara atagira 
ikimuranga. 



114 



16 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 




115 




116 



Nirvana 




Budisime ari ryo dini ry' uwitwa Buda na ryo niko 
rimeze. Nyamara Buda yigishije ko ushobora kurekura 
"uruziga rw' ubuzima" ugeze mu iherezo ry' ubu 
buzima; ~ ko atari ngombwa gukomeza 
kuruzengurukaho ubuziraherezo mu gihe wifitiye 
impano cyangwa amahirwe yawe. 

Iyo nyigisho ikomeza igira iti, Ukoresheje imbaraga 
ziguhesha gucunga ubushake bwawe, ushobora kugera 
ku rwego rutuma wiyumvamo ko ntacyo ukeneye, ko 
ntacyo wifuza. 

Iyo umuntu ageze kuri uru rwego mu ntekerezo no ku 
mubiri, ashobora gusanga urupfu i Nirvana, aho ajya 
akarigita mu bintu nkuko igitonyanga kirigitira mu 
ngezi. 

Muri aya madini yombi akomeye, ahuriye ku nyigisho 
ivuga ko, icyiza n' ikibi ari imbaraga zinganya 
imitsindo, zizakomeza kuraturana ubuziraherezo. 



Mu kirwa cya Bali cyo muri Indoneziya, hari uburyo 
babyina by' umuhamirizo witwa Barongi. 



Barongi yambara imyambaro imuhindura nk' igi rinini 
ribijije. Maze agahangana n' abagabo batandatu 
bitwaje inkota zityaye. Baba bamaze kwiyuhira 
ikiyobyabwenge bamenyereye. 

Barongi asatira ba bagabo nabo bakagenza 
ikinyumanyuma. Nyuma akoma akaruru, agahindukira; 
nabo bakamuhindukirana, bakamwirukaho, bagerageza 
kumutema. 



> 
> 



CI 

el 



> 

s? 

H 
CI 

o 



17 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 




122 




124 



Barongi arahagarara, agahangana nabo. Barahagarara. 
Yatera intambwe imwe abasanga bagatera intambwe 
imwe bamuhunga. Bigakomeza bityo, bityo kugeza 
ubwo ba bagabo batandatu bamera nk' abafashwe 
n' ikizungera, bakadandabirana nk'abasinzi. Hari ibyo 
baterana babijugunya; usanga kenshi babitera 
indorerezi zitari mu mukino wabo. Ubwo hakaza 
abantu baturutse ku giturage, bagakiranya ba bandi, 
bakabakubita hasi ku buryo basukirwa amazi. 
Hanyuma bakazunguza imitwe nk' abavuye mu nzozi, 
ubwo bagahaguruka bakagenda berekeza ku tuzu 
twabo. Ba Barongo nabo bagafata inzira bagana mu 
kindi cyerekezo. 
Ibyo se bisobanura iki? 

Ni umukino wo mu rwego rw' idini. Barongi 
ahagarariye Imana, ba bagabo bahagarariye ikibi. 
Hindu yigisha ko intambara hagati y' icyiza n' ikibi 
idashobora kurangira. Nta utsinda, byombi bigwa 
miswi. Biranganya. 

Ibyo bishingiye ku kwemera yuko amateka agenda 
yizengurukaho~ko ahora agenda yisubiramo, ngo 
amateka nta cyerekezo agira. 

Ngo nta Mana Ihoraho y' urukundo Izatsinda urupfu 
Ikazanira ab' isi gukiranuka n' amahoro. 

Njyewe nshimira Yesu cyane ko ari kuzuka n' ubugingo; 

wowe se ntiwabimushimira? Mbega ibyiringiro 

tumukesha! 

Ikibi ntikizakomeza kwiganzura. 

Amateka si zunguruka ;afite aho yerekeza. Amateka 

yose arerekeza ku gihe Imana Izarema isi nshya, 

izaturwamo n' abantu bazira icyaha, nta ndwara, nta 

ntambara, nta nzara, nta kubabara cyangwa urupfu. 



| IHMIUSIIIJVJl >'i 1 



(Isomo: Ibyahishuwe 21: 1-4) 

" Nuko mbona ijuru rishya n' isi nshya, kuko ijuru rya 

mbere n' isi ya mbere byari byashize, 



125 



18 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 




^IHVJHIKHUWEyi/ ' 



mvn urn Jjuru 

ku Mana. 



JtiVflni^yw^iJ 



ktiri ya niebe 
rivuga riti: 

DOrC I I : ■ ■ M . I 

ry' Imana 
riri Ik'in-.'. ■■ 

IT' ...knlii 



|_ IEIf,ltitKHUVit v\ ;i 
L.I I nil l-\sMi.[.ii;,i 

uabu. nabo 

ii.i ■ i :■.' ,ih.i !i:.i 

bayo. i< ■ *>■ <i ■ 

III !■'.'. .I'- ii 

I -.!';'. ■!!.: li./'lln. 

ibe 1 1:1,' i ui J ■■ i;n.i 



■..ii'ii. kaucli -. 1 1 . ■ 1 1 1 -. i 

nlinj /.abulia ukundi, 
kandi umiihtirngQii 
cyangiva guiaka ' 
cyangwa kuribwa, 
mibizabaha ukuudi. 



fjj91(AiflSHUWEKf:4 



mibi/abaho 
ukundi. I ..u.l, 1 1 
Ibya mber<? 
bishfze. 



126 




128 



A 

129 



130 



i 

1 



131 



n' inyanja yari itakiriho." 



"Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka 
ruva mw ijuru ku Mana, 



rwiteguwe nkuko umugeni arimbishirizwa umugabo 



we. 



"Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti: 
Dore ihema ry' Imana riri hamwe n' abantu, 



kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo. Imana 
ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. 



"Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu 
ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka 
cyangwa kuribwa, ntibizabaho ukundi. 



cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere 
bishize." Ibyahishuwe 21:1-4. 



> 

> 



% 

d 
» 

d 



> 
> 

s? 

H 

C| 

o 



132 



19 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 




134 



. I PETJRO 13 j 

* uko yatubyaye 
bwa kabiri, 
kuku imbabazi 

zayo nyinshi 

/iiri, kugira 

ngo lugirc 

ibyiringiro 

bizima. 



135 




136 



ujuurage 

ulitbiisha 

ktibora 

cyangwa 

kvvandura 

cyangwa 

kugajuka. 



137 




138 



I 1 



Mbese ntiwahitamo Yesu ubu ngo ubyarwe ubwa 
kabiri? Si nyuma umaze gupfa; oya, icyo gihe byaba 
byatinze. Ntukeneye kwiyuburura ubuziraherezo uva 
mu buzima bumwe ujya mu bundi. 
Ahubwo ni nonaha, uyu munsi! 

(Isomo: 1 Petero 1:3,4 ) 

"Imana y' Umwami wacu Yesu Kristo, ni yo na se, 
ishimwe, 



kuko yatubyaye ubwa kabiri, nkuko imbabazi zayo 
nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima. 



tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo 



tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura 
cyangwa kugajuka, 



ni wo namwe mwabikiwe mw ijuru," 
1 Petero 1:3, 4 



Ushobora kugira ubugingo buzahoraho. Ibyo ni byo 
Imana Ishaka ko umenya uyu munsi utabishidikanyaho. 



139 



20 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y' Igituro. 



JrrQHMimi 


J 




Kandi uko 


9^l\ 




euhamva ni m 


jBm 




iiku, nuko Intuiij ^ 






i iuii ih.ii '■ '' u !:ii i 1 .' ni' .-■'.■ ] 






tTwhoraho, kandi 


*fv 




ubwo bugingo ' 


* 




bubonerwii tun 


-' 1 


mwanii wayn. I 



140 


(frotUMMi; 


** 






lifite uwo 


J a 


1 


mwana nivve 








ufilu ubugingu •' ' 








buttasbjfft, 








\,i l Li i udaf it*? 








nmnana 








W' In 1, i! |,l . 1 1 j.i 








bllglngo ,- ■ 1 1 1 . 









Ibyo 

mkibEliandfkiyi?, 
mwebwe 
ablzeyg mna 
ry f Umwana 

W' lEI I. ILI.I . 



141 



(Isomo: 1 Yohana 5: 11,12) 

"Kandi uko guhamya ni uku ni uko Imana yaduhaye 
ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo bubonerwa 
mu mwana wayo. 

Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Naho udafite 

umwana w' Imana, nta bugingo afite. 

1 Yohana 5:11,12 

"Twabimenya dute? Dushobora dute kubyemeza? 

Ijambo ry' Imana niryo ribyemeza ku mugaragaro: 

(Isomo: 1 Yohana 5:13 ) 

"Ibyo ndabibandikiye, mwebwe abizeye izina 

ry'Umwana w' Imana, 



> 
> 



^^^^^^^H 


^^■EE 




JrrOWBNH &;13 


^T 




kuglra ngo 


I9h£ 




mumenye 


Kjflu 




ko i muffle 






ubugingo 


J929 




buhorahn.,. 







143 




144 



inynnnrf 
fjWi ryiinjye 
agakingura 
urugi, 



145 




kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho..." 

lYohana 5:13 

Ikibazo buri wese agomba kwisubiriza ni iki: "Mbese 

mfite Yesu?" 

Ushobora kumugira muri kano kanya. 

Yesu aravuga ati: "Dore, mpagaze ku rugi [rw' umutima 
wawe] ndakomanga. 



Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, 



Nzinjira iwe dusangire." 
Ibyahishuwe 3:20. 



5 



> 

s? 

H 

c| 

O 



146 



21 



14 - Amajwi Aturuka Hakurya y ¥ Igituro. 




Ngaho kingura urugi rw' umutima wawe nonaha, 
umurarikire kwinjira. 



147 



22 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




Uko Wagera Ku Buzima bw' Intarumikwa 





Igihome cy' Abamonaki ba kera bo muri Porutigali 

giteretse ku rutare rwitegeye amazi y' urubogobogo ya 

Mediteraniya. 

Kuhareba biteye impungenge. 

Ni heza bihebuje. 

Kuhagera, ni zo ngorane. 

Ugomba kwicara mu gitebo kiziritseho umugozi 

ukururwa n' umumonaki ugeze mu za bukuru. 

Umunsi umwe, umushitsi hamwe n' umuherekeza, 
bahagurutse mu kigo bajya muri cya gitebo. 
Uko umumonaki yabururutsaga niko umugozi 
wizunguzaga hejuru ya rwa rutare. Ubwoba 
bwamutashye, wa mukerarugendo niko kubaza ati: 
"Mbese uyu mugozi bawusimbura ka ngahe?" 

Umuherekeza ni ko kumuhumuriza ati "Ntugire 
ubwoba. Igihe cyose umugozi ucitse, ni bwo 
tuwusimbuza undi. " 



Nkuko biri muri iki gitekerezo, abantu benshi 

bacungira amagara yabo ku butemutemu. 

Bategereza ko ubuzima bwabo butangira kujya mu 

mahina, nk' umugozi ucitse, ngo babone kuwusimbuza 

undi. 

Nyamara amagara araseseka ntayorwa. 

Ubuzima uzagira si ubuzakugwirira, ni ubwo uzaba 

wihitiyemo. Ibanga ni uguhitamo kumvira amategeko 

agenga kamere y' ibyaremwe. 



VI 



C/5 

CI 

W 

*■* 

N 
> 

> 
> 

a? 

> 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 







Nshuti, mbese wakwishimira ubuzima budashobotse? 
Abantu benshi batanga amafaranga iryaguye ku miti. 
Indwara zirahenda. Nizo zitwara umutungo munini wa 
benshi. Mbese amagara ntaruta cyane amagana? Ubaze 
icyo kibazo umuntu urembejwe na kanseri, cyangwa 
umurwayi wajahajwe na Sida. 

Ubaze ababyeyi b'umwana urwaye kanseri yo mu 
maraso, cyangwa umuntu ukuze wahetamishijwe na 
rubagimpande. Bazakubwira ko ntacyo wagurana 
amagara mazima; kandi ko ufite ikirezi atamenya ko 
cyera! 

Umwaka umwe mu buzima cyangwa umunsi umwe 
ufite gaciro ki? 

Umwamikazi Elizabeti wa mbere, ari gusamba, ngo 
yaba yaravuze ngo: " Umutungo wanjye wose mu kanya 
gato!" Nyamara nta kiguzi watanga. 
Nubwo bimeze bityo, mbese uriyumvisha ko ushobora 
kuramba imyaka n' imyaka mu buzima bworoshye, 
uramutse ukurikije amabwiriza y' ibanze yo kwitungira 
amagara? 

Dogiteri Buresilowu wo muri UCLA (Kaminuza ya 
Kaliforuniya, i Losanjelesi) yakoze ubushakashatsi mu 
myaka 9. 

Yabajije abantu 7.000 ibibazo birindwi ku buryo 
bamenyereye guf atamo ubuzima bwabo maze af ata 
igihe cyo gukurikira uko bifata agereranya abiyitaho 
bafute ubuzima bwiza n' abirangaraho. 

Ngibi ibibazo birindwi yabajije: 



1. Unywa itabi? 

2.Niba unywa ibisindisha,ugarukira he? 

3.Ukora imyitozo mu gihe cyabigenewe? 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 





JffQKflKfll-* 



I k I. ■■ 1 1 < I '■ -> ;.* . 

ndagusahira, 
kugira ngo 
ugubwc neza 

i ;r, ■(-.;■. n 

iiiiii.ii ,i;,,i. nkuki 
Miim'iMi.i wawc 
ugubwa neza. 



. ..ariko 
jytvveho 
rm^anywo 1 
no k ii ! -;i i-i 
ngo zibone 
ubugingo, 
ndetsc ngo 
/Shorn- h\\ ixislii. 



14 




4. Usinzira amasaha angahe buri joro? 

5.Upima ibiro bingahe? 

6.Wica umwaku buri gitondo? 

7.Ukunze kurya hagati y' amasaha yabigenewe? 

Abamenyereye gahunda nziza y'ubuzima ijyanye na 

biriya bibazo uko ari birindwi, ugereranije basumbya 

abatabikora myaka 11,5 y'uburame. 

Watanga iki kugira ngo wongere imyaka lln' igice ku 
buzima bwawe? 

Ibyo turiho tuganira kuri iyi ngingo, bibasha rwose 
kukwongerera imyaka y' ubutarumikwa. 
Ubona bigufitiye akamaro guhugukira ibi tugezeho 
tuvuga? 

Hari benshi batangazwa no kubona ukuntu Imana muri 
iki gihe na hano turi Yita kuko twaba intarumikwa no 
ku munezero wacu. 

(Isomo: 3 Yohana 1:2) 

"Ukundwa, ndagusabira, kugira ngo ugubwa neza muri 
byose, ube mutaraga, nkuko umutima wawe ugubwa 
neza." 
3 Yohana 1:2 

(Isomo: Yohana 10:10) 

Yesu ati: "...ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo 
zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi." 
Yohana 10:10 



Yesu ashaka ko tugira ubuzima buzira umuze, bwuzuye 
umunezero, n' ibyishimo. 

Ashaka ko tugira ubuzima buryoshye busendereye! 



Mbese byadushobokera kumenya uko twagira amagara 
mazima? Yee, birashoboka! 

Hari benshi batazi yuko muri Bibliya Imana yatanze 
amabwiriza areba imibereho itaranganwa umuze. 



VI 



C/5 

CI 

W 

** 

N 
> 

> 
> 

a? 

> 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




• 


y .«*. 


r 


^^■i 



19 




Kuva mu myaka imirongo, abashakashatsi ku bibazo 
by' ubuvuzi bitaye cyane ku mibereho y' Abayuda 
batabogama. Umubare w' ababo bicwa na kanseri uri 
munsi cyane y' uw' abandi; kandi bigaragara ko 
bahangana gahoro n' ibirwara bya rutura. 
Abo Bayuda baba bafite ibanga karande ribakingira 
indwara za kirimbuzi zihitana abandi? 

Biratangaje kumenya ko igihe Abayuda batangiraga 
kurya indyo ihwanye n' iy' ababazengurutse, ibyago 
byo kurwara za kanseri n' izindi ndwara byanganaga 
n' iby' abandi. 

Ubushakashatsi bwasanze ko ibanga ryabo ryari mu 
buryo bitaga ku buzima bwabo, mu mirire, no mu 
mibereho yabo. 

(Video: iminotalO ) Igihe Imana Yavanaga Abisraeli mu 
Egiputa/Yabibukije amabwiriza y' ingenzi ku muze 
muke. Imaze kugaragaza umugambi wayo ku byerekeye 
kwitungira amagara, Yatanze isezerano ry' ingenzi ku 
bazakurikiza ayo mabwiriza. 



iiiimrlc 
'-■.II kumvim 
tfwiicka Imi.im,; 
yawe. ugakora 
ibilungtfnyi? 
mu ma so yayo, 



>f'W 



(Isomo Kuva 15: 26) 

"... N'ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, 

ugakora ibitunganye mu maso yayo, 






22 


MmUTIJU5:2B J 


i 


Ml., mi'.'. , u.i 

H/.iigUtUtfil 

niuici tuitirJL' ^w^ ■+& 
Abanycgipula; 3¥ 1 
kufco an " ^J 
\ye VluiiGka, ^», 
ugukiza mdwara.%™ 






V 




ukumvira amategeko yayo,ukitondera ibyo yategetse, 



"nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa 
;kuko ari jye Uwiteka, ugukiz'indwara" 
Kuval5:26. 
Kandi yaravuze ati: 

(Isomo: Kuva 23:25) 

"Nuko muzakorera Uwiteka Imana yanyu,nayo izaha 

umugisha umutsima wanyu n'amazi yanyu. 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 





...\Ui 

munyantefc 



vvari uri mu 
miiyango 
ye yose. 



27 





Kandi nzakura indwara hagati muri mwe." 
Kuva 23:25 

Mbese birumvikanye? 

Ni turamuka dukurikiza amabwirije y'Imana, akenshi 
indwara zishobora kubonerwa insinzi! 
Iyi ni inkuru ndengakiguzi! 
Mbega isezerano ritangaje! 

Umunyezaburi yagize icyo avuga kuri iri sezerano,ati: 



(Isomo: Zaburi 105: 37). 

"Nta munyantege nke n'umwe wari uri mu miryango ye 

yose." Zaburi 105:37 

"Yee," ushobora kuvuga uti: " Ahari Abanyegiputa 

ntibahuje natwe indwara." Si ko biri! 

Ikipi y'impuguke ziturutse ku isi yose yateraniye mu 
nzu ibikwamo ibya kera mu ishuri ry' ubuvuzi, i 
Manshesita (mu Bwongereza) mu mwaka w' i 1975. 
Bari bagamije kubaga imirambo yagwengeye 
y'Abanyegiputa bapfuye mu 1900, mbere y' ivuka rya 
Kristo. 

(Video y' segonda) Ibyo babonye byarabatangaje. 
Abanyegiputa ba kera, indwara barwaraga ni kimwe 
n'izajahaje abo muri iki gihe. 



(Videwo y' amasegonda 6 ) 

Indwara y'umutima, 

kanseri, 

indwara z'imiyoboro y' amaraso, 

rubagimpande, 

(Video y' amasegonda 6) indwara y' Umwijima, 
tatanosi, trikinozisi, kugagara urwasaya, n'izindi. 



VI 



C/5 

CI 

W 
** 

N 

> 

5? 
> 

> 

a? 

> 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




T* 



33 






Nubwo Egiputa yari isangano ry'uburezi n'umuco mu 
isi yo mu gihe cya Mose, mu byerekeye ubuvuzi n'imiti, 
ubumenyi yagenderagaho busa cyane n'ubuvuzi 
karande bw'Afurika yo muri iki gihe! 

Mu 1552 Mbere y' Ivuka rya Kristo hasigaye igihe gito 

ngo Mose avuke, muri Egiputa hasohotse igitabo cyitwa 

Papirusi Eberis. 

Icyo gitabo kirimo urutonde rw'amoko y'indwara, 

ubwandure, insanganya n'imiti ibivura. 

Muri iyo miti, iyo watinyuka gukoresha niyo mike. 

Mu gihe ihwa ryarigise mu mubiri, umuti wabyo wari 

ugutsirita amaraso y' urunyo avanze n'amase y' ifarashi 

ku ruguma. 

Benshi bapfaga bazize kugagara urwasaya. 

Uwariwe n'inzoka, yagombozwaga gusuka amazi ku 

kigirwamana. 

Kuvura uruhara? 

Ufata ibinono by' ifarashi, uburabyo bwitwa date, 
hamwe n 'ibitsi by' imbwa, ukabiteka mu mavuta, maze 
iyo mvange ukayisiga muri rwa ruhara. 

Bibliya itubwira ko Mose yigishijwe ubwenge bwose 

bw'Abanyegiputa 

(Ibyakozwe n' Intumwa 7:22). 

Mu byo yanditse harimo ibirebana n'isuku, guhabwa 

akato, isuku ku mubiri, ku byokurya ; 

ariko nta narimwe yigeze ahingutsa ubuvuzi buvugwa 

muri Papyrus Eberisi. 

Ariya mabwiriza y' ubuzima atangaje Mose yayavanye 

he? 

Ku Mana. 

Urwagakara hamwe n' ibibembe, ni byo byago bya 
rutura byajahaje abo mu Bihe by' Umwijma. 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




Amabwiriza ku buzima bw' abaturage, ayo Mose 
yigishije bamaze kuva mu Egiputa ayakomoye ku 
Mana, niyo yakumiriye biriya byago. 
Abantu amamiliyoni bashoboye kurokoka ibyo byago, 
bitewe n'uko muri ibyo byago, abavuzi bisunze abakozi 
b' Imana. 



JLmaicU V ilUiuiuta iiw" Abaturatiey 



Ji.i|iM n ,i lashc Jya 
mberc, mu gibe 
abagarifia bari 

i ■■■■<■■ >i <;,,'', ■■ i ■■- 1 1 . ■ I I i s 

[cyo .giiiaiiga. 



Joriji Rozeni yanditze ngo: "Idini ryafashe iya mbere 
mu buyobozi, mu gihe ubuvuzi bwari bwamangaye 
budafite icyo gutanga. 



39 



Amau I ; V Lbuitma bw flbamrauc ,' 



llrnuLO wu kwirinda 

imi'.'-.n-i j,u id !.,■■.!. idini 
ryawukomaye mu 
Ke/eranu ttya tCera... 



40 



JUiuicfca if utiiunita IfW flbaLLiRUi: 



Iki KiEfkmc/o hamwe 
n" ingaruka zacyo mu 
buzima bwa buri munsl 

i '■! I .: •■> i 1. 1 I 111 '■■■ ■ !;'/.< 

inn ;.>[■■; ..j hi i c\ ' Aba lew L 





Umuco wo kwirinda indwara zanduza idini 
ryawukomoye mu Isezerano Rya Kera... 



Iki gitekerezo hamwe n'ingaruka zacyo mu buzima bwa 
buri munsi birasobanuwe neza mu gitabo cy'Abalewi" 
-Muganga Joriji Rozeni, mu gitabo yanditse cyitwa, 
History of Public Health, ( Amateka y' Ubuzima 
bw' Abaturage) ku mpapuro za 63 kugeza 65. 

Mbega ukuntu biteye isoni gupfa kw'abantu miliyoni 
60 bahitanwe n'ibyo byorezo, kandi amabwiiza ya 
Bibliya ku buzima bw'a baturage atarigeze abura. 



Imana niyo yahanze imibiri yacu. 

Izi uko twakwirinda indwara, tukarind' imibiri yacu 

ntihungabane. Imana yahaye umuntu umubiri usa na 

bike, urangwa n' amatwara adapfa gukomwa mu 

nkokora. Inyinshi mu ngingo zawo tugomba 

kuzitwararikaho. 

Imana yaraturemye, kandi izi neza ibikenewe kugira 
ngo tugire amagara azira umuze. 



VI 



C/5 

CI 

w 
** 

N 
> 

> 
> 

a? 

> 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




Umusore umwe,yafashe amafaranga yari yarazigamye 
imyaka myinshi, ayagura ivatiri y' igitonore. 






Yari afite agatabo gakubiyemo amabwiriza yatanzwe 
n' uwayikoze, kugira ngo ishobore gutembera imyaka 
myinshi, nta nkomyi. 



Yari yarayihenzweho, ku buryo nta cyagombaga 

kumubuza kuyifata nk' inka imwe; ariko ntiyasomye 

amabwiriza. 

Icyari kimuhihibikanije ni uburyo yashoboraga 

kuvuduka ibirenga mayilo 60 (hafi km 97) mu isaha. 

Yakundaga kuvuduka no gucakira feri, agerageza 

imibangukire yayo no kumva uko imipira ijwigira. 

Ari amavuta, amazi, imipira, byamuteshaga igihe, nta 

mwanya yari yifitiye wo kugira icyo asuzuma muri ibyo 

byose. 

Ntiyari uwo guta igihe ku bintu nk' ibyo byoroshye. 

Icyari kimushishikaje ni ukwicara agacigatira uruziga 

ruyobora imodoka rwa dirigisiyo akigira aho abenshi 

barangarira uko avudukana icyo gitonore cy' imodoka. 

Mushobora gufindura amaherezo y'iki gitekerezo. 

Ntibwakeye kabiri, igaraji ritamuciye akayabo ko 

kuyikoresha. 

Uko se niko natwe tugenza umubiri utangaje Imana 

yaduhaye? Ahubwo mu by' ukuri turashaka gukurikiza 

amabwiriza twahawe, awureba! 

Kujya mu bitaro rimwe gusa, bishobora gutsemba 
umutungo wakoreye mu buzima bwawe bwose. 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




Byadufasha gusubira mu murima wa Eden, kugaruka ku 

irema, no kuzirikana ku byo Imana yabwiye Adamu na 

Eva byerekeye ku gucunga neza amagara yabo. 

Ibyokurya byiza bitunganiye umubiri. 

Icy aha kitaraza mu isi, Imana yahaye Adamu na Eva 

ibyokurya bitunganye byo guteza imbere ubuzima 

bwabo. 



K;mcli trruirui 
irjfo.ihvi, ir;i 
ill. dure 
tuba ha ye 
ibimerii 
byose byera 

iiii'iinic ii.iti 

rmi tsi vose, 



zirunu tiUiljijiii 
Iwa'cyo, bizabe 
ibyokurya 
byanyu. 



52 





(Isomo: Itangiriro 1:29) 

Dore, mbahaye ibimera byose byera imbuto, biri mu isi 
yose, 



n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo: 
bizabe ibyokurya byanyu." 
Itangiriro 1:29 



Mu mvugo y' iki gihe twavuga yuko bahawe amatunda, 
impeke, n' imbuto. 



Ibyo ni byabaye ibyokurya byabo. 
Byongeye kandi Imana yabahaye igiti cy' ubugingo ho 
inyongezo ngo kibaheshe guhorana itoto n'amagara 
azira umuze. 

Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana 
yabatandukanije n'igiti cy'ubugingo kandi kubyo kurya 
byabo yongeraho imboga. 

(Isomo Itangiriro 3:18) 

"Na we uzajya urya imboga, zo mu murima." 

Itangiro 3:18. 

Imboga hamwe n'amatunda impake n'imbuto, ni byo 

byokurya umuntu yagenewe mbere y'umwuzure. Yari 

indyo yuzuye? Cyanerwose! 

Wibaze ko mbere y'umwuzure, abantu baramaga 

imyaka amagana 



VI 



C/5 

CI 

W 
** 

N 

> 

> 
> 

> 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 







iijyaii(MYLf> 

birindwi birindwi" ■■! 1 V 

Jbigabo n'ibigore. 



(Isomo Itangiriro 5:27) 

Metusela niwe warushije abantu bose kurama imyaka 
myinshi, 

" Iminsi yose Metusela yaramye ni imyaka 
maganurwenda na mirongo itandatu n'icyenda:arapfa." 
Itangiriro 5:27. 

Nyuma y'umwuzure imyaka y'uburame yaragabanutse 
cyane. 

Shemu mwene Nowa, yaramye imyaka 600. 
Umwuzukuru we arama 239. Umwuzukuruza arama 175. 
Mu gihe cy'umwami Dawidi, imyaka y'uburame 
yaramanutse igera kuri 70! 
Ibyo byo umuntu yabyita kurindimuka. Si byo se? 

Ubuzima bw' ibimera bwahungabanijwe cyane 
n' umwuzure. Nyuma y'umwaka Nowa n'ab'umuryango 
we bamaze mu nkuge, ibyokurya bibatunga byari 
bimaze gukendera. Nyuma y'icyo gihe, ni bwo Imana 
yemereye Nowa n'ab'umuryango we kury' inyama 
by' amaburakindi. Ibimera cyangwa ibisimba si ko 
byose byashoboraaga kuribwa Imana yatanze 
amabwiriza ku byo kurya bibereye umuntu. 

Habayeho gutandukanya " inyamaswa zanduye 
n' izitanduye". Ndetse Imana yamenyesheje Nowa 
umubare w'ibisimba bijya mu nkuge hakurikijwe ibice 
zibarirwamo: 



(Isomo Itangiriro 7:2) 

"Mu matungo yose no mu nyamaswa zose 

zitazira,ujyanemo birindwi birindwi, ikigabo n'ikigore: 



61 



ujviinemo 
chyiri cbyiii 
ingabo nlngore. 



No mu nyamaswa zizira, ujyanemo ebyiri ebyiri,ingabo 

n'ingore." 

Itangiriro 7:2 



62 



10 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




(umniKn 



Mil MBit I !«:6 / 



Mil liy.miilSVV. 



kurya izatuyc 

ill/.llLl. 



Bigaragara ko Nowa yari azi inyamaswa Imana yita 
izanduye cyangwa izitanduye. 



Bishyize kera, igihe Imana yakuraga Abisiraeli mu 
buretwa bwo mu Egiputa, yahaye Abisiraeli amabwiriza 
areba ubuzima bwabo n'uburame bwabo. Mu byo 
kurya, Imana yerekanye ibisimba byanduye 
n' ibitanduye: 

(Isomo: Gutegeka 14:6) 

"mu nyamaswa zose mwemererwa kurya icyatuye 
inzara, 



VI 



65 





> 




* 


kikuza, aire EuniBJ 
cyo jnujya murya, 

H 

#■ - 


i 



66 




VIDE WO 



4, Rock Badger 



68 




ngo kigire imigeri igabanije, kikuza abe ari cyo mujya 

murya" 

Gutegeka 14:6. 

Biroroshye gufata aya mabwiriza akubiye mu bintu 

bibiri: 1) Imigeri igabanije, no 2) kwuza 

(Video y' amasegonda 14) 

Izi ni zimwe mu nyamaswa zitanduye muri rusange 

hakurikijwe imirongo 4 kugeza 6: 

inka, intama, impara, ihene, ifumberi, impongo, 

inyemera, n' isirabo. 

(Video y' amasegonda 10) Inyamaswa zihumanye, 

kandi abantu bakaba bakomeje kuzirya; hakurikijwe 

imirongo uwa 7 n' uwa 8 harimo: 

ingamiya, urukwavu, ingurube, na rockbadger. 

Wibuke amabwiriza 2: 

Niba inyamaswa ifite ikinono gisatuye, kandi ikuza 

ishobora kuribwa. 

Hariho izuza, ariko zidafite ikinono gisatuye. 

Ntizemewe. Ibyo ni ukubyibuka. 

Urugero, ingurube yatuye inzara;ariko ntiyuza. Ni 

ikizira rero. 

Hari ibyo Bibliya ivugayeruye byerekeye ku ngurube. 



C/5 

CI 

W 

)-* 

N 
> 

> 
> 

a? 

> 



11 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 





1 ,«* ' ; f 


P 


BwAj 


\ I 



73 




(Isomo: Abalewi 11:7, 8) 

"N'ingurube, kuko yatuye inzara ngo igire imigeri 

igabanije ariko ntiyuze ni igihumanya kuri mwe. 



Inyama zazo ntimuzazirye, n'intumbi zaza 

ntimuzazikoreho. Ni ibihumanya kuri mwe." 

Abalewi 11: 7, 8. 

Inyamaswa nyinshi Imana ibuzanya ziri mu bwoko bw 

'inyacyavu. 

Mu gutanga aya mabwiriza, ntacyo Imana yatugomwe. 

Izi izibereye ubuzima bwacu n' izishobora kutwanduza 

zidutera indwara. 

(Isomo Zaburi 84:11) 

"Ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye." 

Zaburi 84:11. 



Ingurube ni inyacyavu. 

ibyo ihuye nabyo ibishobotse n' ibidashobotse, 

irabiyongobeza; mu masaha make bikaba bihindutse 

ibiyitunga. 

Ku nka si ko bimeze. 

Inzira y 'ibyo inka zirya ntabwo iromboreje. Ibyo iriye, 

bigomba amasaha 48 kugira ngo bigere iyo bijya. 

Inzira ikura imyanda mu mubiri, nayo ntabwo 

iromboreje ibyo bikayifasha kwisukura mu mubiri. 

Kenshi mu mubiri w' ingurube habamo udukoko 

twitwa trikina. 

Iyo uriye inyama z' ingurube yatwanduye, igishishwa 

gipfunyitsemo urwo runyo kirashonga. 

Maze urwo runyo rugahita rwigira mu rusika rw'ubura, 

rukahororokera. 



12 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 





( , euTEQEKfl xwfl m ini iS^ 

bi abc*ui byo 
uj>-n murya 
mu byo imi 
mazl by use. 
[gifiti! aniababa 

ii'iliiku!.(i 

cyose, mujye 
uklrya. 



77 



aha tut 
.. . jikoko cyosc 
MiuuLkakifye, 
Mi igihumunyii 
kiiri rnwe. 




utu dukoko twinjira mu mitsi y'amaraso, akadukwiza 
umubiri wose. Indwara Trichinozisi iiterwa n'utwo 
dukoko ishobora kuba injyanamuntu, hakurikijwe 
umubare w' utunyo umuntu aba yariye. 
Kenshi abantu bajya bitiranya iyo ndwara na 
rubagimpande, cyangwa ibyokurya biroze. 

Kubaga imirambo y' abapfuye kera mu gihe cya Mose, 
byagaragaje ko abo bantu bari baranduye utwo dukoko 
two mu ngurube. Imana izi ibirushaho kuba byiza. 
Reka ibyo tube tubyihoreye, tuvuge ku byerekeye amafi. 

(Isomo: Gutegeka kwa kabiri 14:9,10) 

"Ibi abe ari byo mujya murya mu byo mu mazi byose: 

igifite amababa n' ibikoko cyose mujye mukirya. 



Ikidafite amababa n' ibikoko cyose, ntimukakirye ni 
igihumanya kuri mwe." 
Gutegeka 14:9,10. 



Birumvikana. Hano naho amabwiriza ni abiri, 
biroroshye rero kubyibuka. 



1) Ibifite amababa, kandi 



2) Bifite ibikoko. 

Ushobora kwibaza ku dusimba two mumazi abantu 

barya, kandi tudafite amababa, haba n' ibikoko cyangwa 

amaga? 



VI 



C/5 

CI 

W 

)-* 

N 
> 

> 
> 

a? 

> 



13 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




fcjTEBiKi HWAKABIFtl 14 9 



oyo inujya 
muiya mu 
byo mu 
in. i /i byose 

jglfite i ■ = * ib.iii.. I 
n' ibikuku CVOS6 



84 




Dogiteri Bruce Hallsted ( soma Burusi Holisitedi), wo 
muri Kaminuza ya Loma Linda, abisabwe n'ubutegetsi 
yakoze ubushakashatsi ku mafi, ngo yemeze ayo 
abasilikare bashobora kurya n' ay' uburozi atera 
indwara. 

Abakozi bazimiriye mu mazi cyangwa mu butayu 
bakeneye kumenya amafi yatera indwara, n' amazima. 
Dogiteri Holisitedi mu gihe yari arangije 
ubushakashatsi bwe, yemeje ko gahunda abagenda mu 
mazi bagomba gukurikira ari ya yindi Imana yahaye 
Abisiraeli mu myaka 3,500 ishize: 

(Isomo: Gutegeka kwa kabiri 14: 9) 
" Ibi abe ari byo mujya murya mu byo mu mazi byose 
igifite amababa n'ibikoko mujye mukirya." Imana izi 
imitere y'abakera n'iyacu, izi ibyokurya bibereye buri 
wese n'ibitamubereye. 

"Hari uwabaza ati: " Ku byerekeye inyoni se, bite?" 
Dore amabwiriza y'ingenzi Imana yavuze: 



(Isomo Gutegeka 14:11,12) 

" Inyoni n'ibisiga bidahumanya mwemererwa kubirya. 



Ariko ibi ntimukabirye ..." 
Imirongo 11,12. 



(Video y' amasegonda 14) Imana itanga urutonde 
rukurikira: Icyanira, agaca, icyaruzi rutuku, icyiyoni, 
mbuni, igihunyira, igishondabagabo, uruyongoyongo , 
agacurama,uko amoko yazo ari. 



14 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 



tiUUEtM HIV* MBllTl«BB 

Ibigjra amahoba 
ibikagcnza 
-*iiinaguru 
iiiiijjjaJi byose 
ni ibihunwnya 
kuri mwe 
ntimukabitye. 



89 



(Isomo Gutegeka 14:19) 

Maze Imana iravuga iti:"Ibigira amababa bikagenza 
amaguru magufi byose, ni ibihumanya kurimwe; 
ntimukabirye." 
Ku murongo wa 19. 



itcgcko 

i : l 1. 1 !■■ ; .: . .i 1 1 ii 

bihu yaou 
byose, no 

Mill i 1 1 1 i i 1 1 I i 

bwattyu 
bwose: 



90 



^ HBHnwia n^ 



u rug i m hu 
cyangvva 

LlIIlJ.riB.40 

mu rya e 



(Isomo: Abalewi 3:17) 

Imana yaravuze iti: " Rizababere itegeko ridakuka mu 

bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose:" 



Ntimukagire urugimbu cyangwa amaraso murya" 
Abalewi 3:17. 



VI 





Abayuda batabogama baracyakurikiza aya mabwiriza 
kugeza magingo aya. 

Igihe bica itungo, babanza kuricurika kugira ngo 
amaraso atembe avemo. 

Hanyuma bakaricoca, bakaritumbika mu mazi arimo 
umunyu kugira ngo amaraso yaba yasigayemo, 
akamuke ashiremo. 

Urugimbu rugombwa kugerurwa, ntiruribwe. 
Mu myaka myinshi abantu batekereje ko itegeko ribuza 
kurya urugimbu Imana yaba yararitanze mu rwego rwo 
kuziririza imihango. 

Nyamara ubushakashatsi bwo muri iki gihe 
bwemeranya n' ubwenge buri mu mategeko y' Imana. 



Ubu birazwi ko mu maraso hagendamo imyanda, 
imbuto z' indwara, udukoko dutera indwara, n' indi 
myanda y' umubiri wigobotora. 
Indwara nyinshi zikwirakwizwa zinyuze mu maraso. 



Q/5 

CI 

W 

*■* 

N 
> 

> 
> 

a? 

> 



15 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 





Birazwi kandi ko urugimbu rufashe nk' urukomoka ku 
mata no ku nyama rwongera kolesterol mu maraso — 
ariyo imwe mu mpamvu zitera kurwara umutima 
n' imiheha ikwirakwiza amaraso mu mubiri. 
Ni indwara zingana iki zakwirindwa iyaba umuntu 
yashoboraga kwizera Umuremyi we ahitamo kurya 
byiza bifasha umubiri! 

Umwitozo ngororabuzima. 

Bibliya ivuga ko Imana imaze kurema Adamu na Eva, 

yabageneye umurimo bakora. Umwitozo yo kwimara 

ubute. 

(Isomo Itangiriro 2:15) 

"Uwiteka Imana ijyana wa muntu,imushyira muri iyo 
ngobyi ngo ahinire ibirimo, ayirinde." 
Itangiriro 2:15 

Imyitozo - ngororangingo irinda umubiri indwara 
nyinshi. Umubiri w'inkorabusa uracupira. 



Imyitozo - ngororangingo igusha neza imitsi 
n' imiyoboro y' amaraso. 



Ibihaha birushaho gukora neza bigatunganya umwuka 
mwinshi, bitavunitse. 



101 




102 



Umutima urushaho gukora neza; uko uteye, ugasunika 
amaraso menshi. 

Ibakwe ribyara umwuka mwiza ugakwira mu ngingo; 
maze umubiri wose ukagubwa neza. 
Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yatubuye 
umurimo, maze urushaho kuruhanya. 



16 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 





105 



i / 
( / 

m Jtta\nv\ yocii 




in mseiifiero 


1 


z' Ifmuuka Wera. 


I 




i 
/ 



^ I «B Kg unto 6:13 



yanyu arl 
insengero 
/■ (Jmwuka 

Wnw II [i 



106 



(Isomo: Itangiriro 3: 19) 

Imana iravuga iti: "Gututubikana ko mu maso hawe 
niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeza ubwo 
uzasubira mu butaka." Itangiriro 3:19. 
Yongeyeho ko ubutaka buvumwe, ko buzameramo 
amahwa n'ibitovu iti "uzajy'urya ibivuye mu butaka 
ubanje kubiruhira" Umurongo wa 17 n' uwa 18. 

Imana yari izi ko umuntu azakenera imyitozo kandi ko 
umuntu atabikeneye ku neza y' umubiri gusa, ahubwo 
ko ibyo bimufasha no kumutsindira impagarara. 
Hari uwavuze ngo "Ubunebwe, ni inzu umwanzi 
akoreramo." 

(Isomo: Kuva 20:9) 

Imana iravuga iti " Mu minsi itandatu ujye ukora,abe 
ariyo ukoreramo imirimo yawe yose." 
Kuva 20: 9. 

Iyaba buri wese yakoraga iminsi itandatu, bishoboka ko 
baba bananiwe bikabakururira kugwa mu ngorane! 

Imibiri yacu ni insengero z'Umwuka Wera. 
Turamutse tumenye uko Imana yitaye ku mibiri yacu, 
natwe twarushaho kuyitaho. 



(Isomo: 1 Abakorinto 6: 19,20) 

Intumwa Paulo yaravuze ati: "Mbese ntimuzi ko imibiri 
yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, 



VI 



C/5 

CI 

W 
** 

N 

> 

> 
> 

a? 

> 



^_ IflHRKORIHlniklM 

tiwo mufiti 3 
wavuye ku 
Mana? Kandi 
tuimun 
abanyu ngti 
mwigeiiEe. 



107 



uwo mufite wavuye ku Mana? kandi ntimuri abanyu 
ngo mwigenge. 



108 



igiciru. lS[uk« 
rero milium? 
imibiri yanyu 



Kuko mwaguzw' igiciro. Nuko rero mutum' imibiri 
yanyu ihimbaza Imana." 
1 Abakorinto 6:19,20 



109 



17 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




110 



Turi ab'Imana kabiri; ubwa mbere kuko yaturemye, 

ubwa kabiri kuko yaducunguye. 

Igiciro Imana yatanze ni igitambo cy' Umwana wayo i 

Kalvari. 

Kubera yuko iby'umuntu yatanzweho ari indenga 

giciro, yagombye guhimbaza Imana mu byo akora 

byose. 



cyose, mujy 1 
miikurem h} 



^ IRHflKOHINrcaU 



rw'Imana, imon-i 
izamutsemba. 



(Isomo: 1 Abakorinto 10: 31) 

"Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora 

ikindi kintu cyose ,mujye mukorera byose guhimbaza 

Imana/' 1 Abakorintol0:31. 

Umuntu wese ukunda Imana yagombye kwirinda ikintu 

cyose cyakwangiza cyangwa kikanduza umubiri we. 

(Isomo 1 Abakorinto 3:17) 

" Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana 

izamutsemba. 



112 



Kuko 

uruscngEM'o 
ru 1 ' Inland 



113 




115 



Kuko urusengero rw'Imana ari urwera, 
kandi urwo rusengero ni mwe". 
1 Abakorinto 3:17 

Ahari wakwibaza ukuntu umuntu yanduza umubiri 
we. 
Paulo atondeka ibintu byinshi tugomba kwirinda: 

(Isomo 1 Abakorinto 6:9,10) 
" ... Ntimwishuke, abahehesi cyangwa abasenga 
ibishushanyo, cyangwa abasambanyi, cyangwa 
ibitingwa, cyangwa abagabo bendana, 

cyangwa abajura, cyaangwa abifuza cyangwa abasinzi, 

...bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. 

1 Abakorinto 6:9,10 

Bibliya ivuga urutonde rw' amakozere yo gushayisha no 

gukora ibizira, byangiza umubiri. 

Ubusinzi nabwo bubarirwamo. 



18 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




MHI S flWI Z3;3l } 

NLukarcbe 
vino uko 



ibirira iriu 
gikombe, 
Ikamanuka 



116 



(Isomo: Imigani 20:1) 

Salomo yaranditse ati: "Vino ni umukobanyi, inzoga 

zirakubaganisha, kandi ushukwa na byo ntagira 

ubwenge. 

Imigani 20:1 

(Isomo: Imigani 23:31-33) 

Byongeye " Ntukarebe vino uko itukura, igihe ibirira 

mu gikombe, ikamanuka neza; 




amaherezo iryana nk'inzoka igatema nk'impiri. 



118 



Amaso yawc 
ukayahanga 
ku by"inxacluka, 

kandi u n in ri iiili 
wavvc ukavuga 
ibigoramyu. 



119 




122 



Amaso yawe ukayahanga ku bitariho, kandi umutima 
wawe ukavuga ibigoramye" 
Imigani 23 31-33 



Ibisindisha ni bimwe mu ngorane za karahabutaka 

zibasiye ubuzima. 

Umubare urenze kimwe cya kabiri cy' impanuka 

z' imodoka hagaragaye ko ziterwa n' ubusinzi 

bw' utwaye imodoka, cyangwa bw' umunyamaguru. 

IUmubare urenze kimwe cya kabiri cy' ubwicanyi 
ukomoka ku businzi bwa bene ubwite bombi cyangwa 
bw' umwe muri bo! 



Ibisindisha by' inzoga bigwabiza ubushobozi 
bw' umubiri bwo gukoresha vitamini, kandi isukari iba 
mu binyobwa bisindisha no muri byinshi mu 
bidasindisha igwabiza ubushobozi bw' umubiri bwo 
kurwanya indwara. 



VI 



C/5 

CI 

W 

*■* 

N 
> 

5? 
> 

> 

a? 

< 

> 



19 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




123 






124 




Ibisindisha byongera urugimbu ku mwijima bigahuta 

abahitanwa n' urushwima. 

Uburambe bw' ubuzima bugabanukaho nibura imyaka 

12. 

Kandi ukurikije ibarura rya vuba aha, umwe muri buri 

bantu 10 wirenza ikirahuri cya mbere atwarwa n' inzoga 

agahinduka rubundakumazi. 

Ubushakashatsi bwa vuba aha, bwerekanye ko hari 
utunyabuzima two mu bwonko dupfa igihe cyose 
ibisindisha byinjiye mu maraso kandi ko iyo ababyeyi 
b' abagabo 

n' abagore babo ari ba kanyota, babyara abana 
badashobotse bavukana ubusembwa kuruta abana 
bavuka ku babyeyi batanywa inzoga. 
Ariko ku bakristo, gukoresha ibinyobwa by' inzoga 
bigira ingaruka zirenze. 

Abakristo bakeneye imbaraga zuzuye z' ibitekerezo 
zibashoboza guhangana n' ibigeregezo bya Satani. 
Ntacyo bagurana ibitekerezo bizima n'ubwenge 
bubashoboza gutandukanya icyiza n' ikibi. 

Ku musaraba ,Yesu yanze ikinyobwa kimugusha ikinya 
abasirikari bamuzaniye. 



Nubwo yababaraga birenze kamere ,Yesu yarinze apfa 
ataremera icyo aricyo cyose cyayobya ubwenge bwe. 



128 



20 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




129 




I 



130 





132 




133 




134 




Hari iyindi migenzo igwa nabi ubuzima. 

Abanywi b' itabi bafite urugero rwo hejuru rwo kwicwa 

na kanseri y' ibihaha kurusha uko yica abatarigeze 

barinywa. 

Kandi Kanseri si yo yonyine yica ivuye ku itabi. 

Urugero rw' abanywi b' itabi bicwa n' indwara 

y' umutima ni 103 ku ijana ugereranije n' abatarigeze 

barinywa by' itetu. 

Buri mwaka, indwara zifata imyanya y' ubuhumekero 
mu bihaha zihitana abantu ibihumbi 55.000! 
Uburozi Nicotine buba mu itabi butera imitsi ijyana 
maraso meza gukanyarara. 

Uruhurirane rw' urugimbu no gukanyarara ku imitsi 
bizonga imiyoboro y' amaraso ntishobore kugeza 
amaraso aho akenewe. Akabumbe kamwe k'amaraso 
karahagije kwitendeka ahantu, kugira ngo umuntu 
agwe amarabira. 

Uburwayi butewe no kugabanuka k' umwuka mu 
bwonko bwibasira mbere na mbere abanywi b'itabi. 



Itabi ku bagore batwite ryangiza imiyoboro y' amaraso 
ku bana babari mu nda. 

Urugero rw' Impinja zipfa rurenga 27 ku ijana mu 
mpinja zivuka ku bagore banywa itabi ugereranije 
n' abatarinywa. 

Umwaka ushize , muri Amerika honyine , itabi ryo mu 
isegereti ryirengeje abantu ibihumbi 500,000. 



135 



(Isomo: Kuva 20:13) 

Imana yaravuze iti: "Ntukice." 

Kuva.20:13 

Abantu biyicisha ibyo barya cyangwa banywa bangana 

iki? 



VI 



C/5 

CI 

W 

)-* 

N 
> 

> 
> 

a? 

> 



21 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




Hari uwavuze ngo mu bikurankota bifasha abantu 

kwiyahura, ibyuma, amakanya n' ibiyiko ni 

karahabutaka. 

Ahari umuntu yakongeraho ibirahuri n' amacupa! 



136 




137 





139 




140 




Kafeine ariwo muti uboneka mu ikahwa, ibitabo bimwe 
biwubarira mu bitera imbaraga no mu birimo ubumara. 
Muganga Harolidi Shiriyoki yabyanditse mu gitabo 
cyitwa You and your Health, (Wowe n' Ubuzima 
Bwawe) Umuzingo wa. 1, urupapuro rwa 413. 

Mu cyayi no muri kola harimo kafeyine. Ibi binyobwa 
byose bigira uruhari mu guteza indwara y'umutima, 
indwara zif ata imitsi yumva, na kanseri yo mu ruhago. 



Uramutse ubonye umuntu winyabya kenshi na kenshi 
mu kindi cyumba ajyanwe no kwiteramo inshinge 
z' utubuto twa kafeyine watekereza ko yataye umutwe. 
Ariko se ni bangahe bakora ibisa bityo biyuhira ibyayi 
by' ikahwa, bataretse n' ibinyobwa biva kuri kola. 

Kwirinda nyakuri, ni ukuzibukira icyo ari cyo cyose 
cyangiza, no gukoresha mu rugero, icyitwa icyiza. 



Hariho abantu bipakiramo ibintu byiza ariko birengeje 
urugero! 

Ibi biratwerekeza ku kindi kibazo cy' ubuzima 
kibangamiye benshi kuri iyi si . 



topimv-iaJi^'i Hx'dhli Shhi^ki' " 
linra h'.v,-.'. iiyv l-.ii iinii'.Niibn 

rwo ku inuhiri :.: . ■ 1 1 . i 

b 1 ipa^undl ih-ifl irnsu kSloi. 
nih.f!ncyc irniisi rwirajn- 

luil-lhn ilii'' uhui ■■Inn.- 

bna kiluinclcTU yosc. 



''Hari uwavuze ko urugimbu rwo ku mubiri rungana 
n' ipawundi (hafi nusu kilo), rukeneye imitsi 
rwiramburaho ifit' uburebure bwa kilometero yose. 



142 



22 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 



^ j Wtwe n gtman i Bwwp J 



ii:.'.'-:.'ni-'.i gusurtika 
axnarfisa muri iyy 
ralyoborp irengn ku 



143 



kandi umutima ukaba ugomba gusunika amaraso mu 

miyoboro ifite ubwo burebure bw'akarenga." 

— Byavuzwe na Harold Shryock, Umuganga 

w' umudogiteri mu gitabo You and your Health, 

(bisobanura " Wowe n' Ubuzima Bwawe") 

umuzingo wa mbere ku rupapuro rwa 395. 




145 




146 



ahiherereye 

alio iibaiilij 
bataba r 
muruhukc- 
ho halo... 



147 




Umutima, impyiko, umwijima n' ibihaha by' abantu ba 
nyamunini, bikora kurenza urugero. 
Hari indwara 16 ba nyamunini bihariye kurusha 
bagenzi babo bafite umubyibuho uri mu rugero. 

Imana ishaka ko twita ku mibiri yacu, kugira ngo 

twishimire ubuzima butaranganwa umuze. 

Ishaka ko tuba abantu bazi icyobakora bashyira mu 

gaciro, kandi banezerewe. 

Ishaka ko tugira ubuzima buzira umuze. 

Kurama no kugira ubuzima buzira umuze biterwa nuko 

dukurikiza amabwiriza y' Imana. 

Kuruhuka no kunanura ingingo 
Yesu yemeraga ibiruhuko, no kwiyufura jugujugu 
Nyuma y' umunaniro na rwserera bari biriwemo mu 
baturage, Yesu yabwiye abigishwa be ati: 

(Isomo: Mariko 6:31) 

"Muze mwenyine ahiherereye,aho abantu bataba, 

muruhuke ho hato." 

Mariko 6:31 

Yesu ashima ko nyuma y'umurimo twajya dufata igihe 

cyo kuruhuka no kunanura umubiri. 

Ni yo mpamvu yaduhaye Isabato. 

Imana izi ko dukeneye kwibagirwa imihati y' imirimo 
duhoramo, tukamarana nayo igihe runaka. 



VI 



C/5 

CI 

w 
** 

N 
> 

> 
> 

a? 

> 



148 



23 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




149 




153 



Igihe ufata ngo wikinge jugujugu ya buri munsi si mu 
Butayu ukeneye kujya kuruhukiramo. Nubwo 
hashobora kugushimisha mu bihe runaka by' umwaka. 
Ushobora guhitamo ahantu mu misozi hitaruye, aho 
ibiti birebire n' ibiyaga bifukuye bishobora kugarura 
ihumure mu mutima wawe. 

Uko byamera kose ukeneye kujya ahantu hitaruye 
rwaserera n' urusaku rwo mu migi no mu mihanda. 
Ahantu hagushimisha, ntukahigomwe! 



Ni byo, Imana ishaka ko iwacu haba ijuru rito. 
aho twitegurira kuzaba mu isi nshya, aho indwara 
zajahaje iyi si zitazarangwa na mba. 



Wavuga rero uti "ibyo ndabishimye." "Nifuza kuzabayo 
ariko ndacyafite utugeso ntarashobora gutsinda." 
Uyu munsi tugufitiye inkuru nziza. 
Imana ntigutezeho kubyishoboza. 

(Isomo: Yohana 15:5) 

Yesu yaravuze ati: "Ntacyo mubasha gukora mutamfite. 

Yohana 15:5. 

Ntitwakwishoboza gutsinda ibyo twamenyereye 

gukora n' imbaraga zacu. 

Umukiza wacu arahari. 

Arashaka kudutabara! 

Paul yamenye ibanga ryo gutsinda. 



Nshobozwa 
byose na Kris to. 



154 



(Isomo: Abafilipi 4:13) 

Yaravuze ati: "Nshobozwa byose na Kristo umpa 
imbaraga/' 
Abafilipi 4:13. 



24 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 




155 



Umugoroba umwe, umugore wari mu materaniro 

nk' aya turimo yaganiriye na Pastoro wari wamusuye, 

bavugana ku byo kugaruka mu muryango w' Imana. 

Arasubiza ati; "Byanshimisha, ariko sinabishobora; 

kubera itabi." Pastoro amuhamagara mu izina niko 

kumubaza ati:"wizera ko Yesu Akwifuriza gutsinda iyo 

ngeso?" Undi ati rwose, ariko sinabishobora , nta ntege 

mfite. 

Pasitoro ati: Wakunda ko ngusomera muri 1 Yohana 5:14 

havuga ngo, 

"Kandi iki ni cyo kidutera gutinyuka imbere ye, ni uko 

atwumva, iyo dusabye ikintu nkuko ashaka." 

Pasitoro aramubaza ati, "None se Mariya, wizera ko 

ushobora kuva ku itabi?" 

Mariya ati, "Oya." 

Pasitoro ati, " Ni byiza, "kuko Bibiliya ivuga iti, "iki ni 

cyo kidutera gutinyuka imbere ye." None se "kwizera 

kuboneka he?" 

Mariya arasubiza ati: "Muri We." 



VI 



C/5 

CI 

W 

*■* 

N 
> 

> 
> 

a? 

> 



25 



15 - SUBIZA ISAHA INYUMA 





157 



Pasitoro yongera gusoma iryo somo ati, "Turamutse 

dusabye icyari cyo cyose uko Ibishaka, uretse kureka 

kunywa itabi, Iratwumva." 

Maze ahindukirira Mariya amubaza ati wemera ko iryo 

somo ryandikwa muri Bibliya yawe? 

Undi ahakana avuga ati, "Sinifuza guhindura Bibliya." 

Pastoro ati "Mbese Imana Ikwifuriza kuva ku itabi?. 

Undi ati, "yego", Ntiyabihakana. 

Pastoro ati wasaba Yesu mwiherereye akaguha imbaraga 

yasezeranye? 

Undi arabyemera. 

Arongera ati mfite ikindi kibazo kimwe. 

Ati none se byashoboka kumenya igihe izo mbaraga 

yasezeranije zizabonekera? Bizafata icyumweru kimwe, 

ukwezi, amezi atatu? Iyo mbaraga izakuzaho ryari? 

Nuko babumbura mu gitabo cya Yohana 1:12 , havuga 

ngo: 

"Icyakora abamwemeye bose, bakizer' izina rye, 

yabahay' ubushobozi bwo kub' abana b' Imana." 

Pasitoro ati "muri uyu mugoroba, tubonye ko ushobora 

kwizera Yesu.: "noneho tubonye ko ushobora 

kwiringira Yesu. Tubonye ko ibyo dusabye mu izina rye 

Azabiduha. Kandi tuzi ko ko Ashaka ko wareka itabi. 

Twabonye kandi ko uko wamwakiriye ari nako 

uribwakire imbaraga." 

Yagufasha kugira ubuzima bwuzuye, buzira umuze 
ahubwo burangwa n' ibyishimo, ubu, hano kw isi, 
kandi ukaba wizeye ubugingo buhoraho mu isi izaba 
yagizwe nshya. 
Rambura amaboko umusange. Arakwakiza yombi. 



26 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 




Ushobora kongera ugatangira 



A/IDEWO 




(Videwo y' amasegonda 10) Muri Werurwe mu mwaka 

wa 1992, Umubwirizabutumwa W Umukristo 

yakoreshej' amavuna i Moscou mu nzu-mpuzaruhame i 

Kremlin. 

Rimwe nyuma y' amateraniro, umubwiriza butumwa 

yari yicaye mu cyumba gito cy' ibiro bye ako kanya 

urugi rurakinguka 

Umusore ureban'ikizizi w' ubwanwa busakaye 

akananwa,yinjiranye amashagaga n'igikabyo mu biro. 

Umubwiriza amubony' asubir' inyuma yibwira ko 

atewe. 

Umurusiya umusobanurira araza abahagarara hagati. 

Nuko muri ako kanya uwo musor' atangira asunguza 

amaboko, avug' ahimbawe mu rurimi rw' Ikirusiya. 

Usobanura avuga ko uyu mugabo yari umwe mu bagizi 

ba nabi kabuhariwe W i Moscou. 

Yahoraga afungwa avamo asubiramo inshuro 28 zose. 

Azabiranijwe n' ibibi yakoze, abuz' ibyiringiro 

by' ahazaza, yifuzaga cyane kugira amahoro. 

Umubwirizabutumwa asomana ituze isomo ryo mu 1 

Yohana 1:9 havuga ngo: "Ariko ni twatura ibyaha byacu, 

ni yo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira 

ibyaha byacu." 

Umubwirizabutumwa abwira uwo mugabo wari 

uhangayitse igitekerezo cy' igisambo ku musaraba 

cyababariwe. 

Amwizeza ko ''Yesu Akiri Umukiza kugeza na bugingo 

nubu. 

Atanga imbabazi. Arabohora. Atanga agakiza. Kakire! 

Ukanezererwe! Ubishimire Imana!" 

Nuko uyu mugabo W Umurusiya apfukama amarira 

amutemba mu maso, maze yakira imbabazi z' Imana. 



o> 



g 

CI 

as 

a 

** 

w 
ci 

a 

> 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 







£rcjAKDW£ N 1NTUWWA 72 A 



VcsUi ngo bit w* 
nkababoha 
okabashytfa mi 
n/u v" imbohjj 
abagabo 
n h abagorc. 



Hashize hafi umwaka, Umubwirizabutumwa 
atembereye i Moscou. 

Ubwo yasengag' Imana hamwe n' itsinda ry' abizera mu 
rusengero rwari rukimara guhangwa, abona wa 
mwicanyi wihannye ari kuririmba mu ishyirahamwe 
ry' abaririmbyi. 

Mu maso y' uwahoz' arumwicanyi hagarazaga amahoro 

y' umutima. Uwo mugabo yarabagiranishwaga 

n' ibyishimo. Yari yarakiriye Yesu. Inyigisho za Bibiliya 

zari zarahinduy' ubuzima bwe, maze akurikira Yesu mu 

mubatizo wemerwa na Bibiliya. 

Umubatizo wa Bibiliya ni ikimenyets cy' ubuzima 

bwahinduwe n' ubuntu bw' Imana. Umubatizo 

ugaragaza ubuzima bushya umuntu ab' atangiye muri 

Yesu Kristo. Umubatizo uvug' iby' ubuzima 

buhindutse. 

Igitekerezo cya Sauli nyuma waje kub' intumwa Paulo 

ni rumwe mu ngero zikomeye z' ihinduka rikaze Yesu 

Ashobora guhindura mu buzima bw' umuntu. 

Nubwo Sauli yari Umuroma kavukire, yari 

yaranigishijwe n' abigisha b' i Yerusalemu 

barut' abandi. 

Sauli yagiriraga ishyaka ryinshi idini ry' Abayuda, 

kandi yari azwiho kurwanira ukwizera kwabo 

ashikamye. 

Sauli— wamaze kwihana izina rye rikaba Paulo— avuga 
ubwe ibyo yakoraga ngo atsembe Abakristo. 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 22:4, 5) 
"Kandi narenganyag' ab' iyi Nzira ya Yesu, ngo bicwe, 
nkababoha nkabashyira mu nzu y' imbohe, abagabo 
n' abagore... 



^bVahd£hve n iktuhwa -n.'j 
. . . njyamva i 

! Jiir:'j : r-.ik-:i tUJ 

ku/ana n' &bg « 

aho i Yerusaleiiiu 
ari imbobe, 
kugira ngo 
hahanuT. 



"...njyanw' i Damasiko no kuzana n' ab' aho i 
Yerusalemu ar' imbohe, kugira ngo bahanwe." 
Ibyakozwe n' Intumwa 22: 4, 5. 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 




fnmiDiwE «■ ikthhwh US} ' 



J^ 



Ubwo yari mu nzira agan' i Damasiko, Umucyo 
urabagirana umurika uva mu ijuru, umugusha hasi. 



(Isomo: Ibyakozwe n' intumwa 22:7, 8) 
Yumv' ijwi rivuga riti, "...Sauli, Sauli, 
undenganiriz' iki?" 



Nuko arasubiza ati, Uri nde, Mwami? 
Maze ijwi rirasubiza riti, 



O 



12 



A BVAKDrWE N ' I KTUMWK 1 IX ) 



Na we ali: 
Nell \v.su w 
Nnzurcti. uv 
urcnganya: 



13 



ftfVAHIWE M I PCT UMWfl 21:10 J 



...Nfjirci nit;, 
Mwami? I tmwiiin 
aransublza mi-. 
HaEiirukaujye 
J Damasiko, 



M 




"Ndi Yesu w' i Nazareti, uwo urenganya:" 
Ibyakozwe n' Intumwa 22:7, 8. 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 22:10) 
Umwibone w' Umufarisayo abaz' Umwami yicishije 
bugufi ati, "Ngire nte, Mwami? Umwami arasubiz' ati../ 7 
Haguruka ujy' i Damasiko, 

ni h' uzabwirirwa iby' ugenewe gukora byose." 
Ibyakozwe n' Intumwa 22:10. 



Sauli yahumishijwe n' ubwiza bw' uwo mucyo, 
ararandatwa ajyanywa mu nzu i Damasiko. 



g 

CI 

as 

o 

w 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 




Mu mins' itatu, Sauli yagiz' igihe cyo gutekereza ku 

mibabaro n' ingoyi yatej' abantu b' Imana, n' ibihe 

yamaze avuga ko Yesu Atari Mesiya kandi ko 

abayoboke be bar' inkurikizi gusa. 

Muri uko guhamya abantu b' Imana akanabashinja 

ibinyoma, anariko arwahanya Umukiza w' abari mw 

isi! 

Mbega agahinda mu mutima Sauli agomba kuba 

yaragize yimenyeho ibyo yakoze. 

Sauli yari afite igihe cyo kwigorora yihuza n' Imana ye. 




£rBJf AKDIWE N I KTUNWA 22: W 



Viigutnraninjc 
kera kumenya 
ibyu i.shdkii. 



Yamaze gatatu ari mu mwijima w' icuraburindi, maze 
Imana Imwohererez' umuhanuzi witwaga Anania. 
Nuko Anania abwira Sauli ati, 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 22:13-15) 
''...Sauli mwene Data, humuka. Uwo mwanya 
ndahumuka, ndamureba. 



Aravug' ati: Imana ya basogokuruza yagutoranirije kera 
kumenya iby' ishaka, 



fcfBYflKPf WE N ' I HTU HWfl 71 . H ,-' 



iin hUlmriM WEt 

Mukiranutsi, nr, 
kumva (jwi riva 
nm knnwa kc. 



20 



no kubona wa Mukiranutsi, no kumva ijwi riva mu 
kanwa ke. 



21 



ft BjAKDZWE H ' i HTUMWA 22:t5j 



guhamiii/a abantu 
bow ibyo wabonye 
n' ibvD wumvise. 



22 



kuko uzab' umugabo we wo guhamiriz' abantu bose 
ibyo wabonye n' ibyo wumvise." Ibyakozwe n'Intumwa 
22:13-15. 

Maze, kugirango Sauli ater' intambwe ajy' imbere mu 
buzima bwe yibagirwe ibyahise, 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 



^BYAKDZM r SHTUMWft 22:11 

None ikigutin/a 
n' iki? Hiigumkii 
ubiili/vve, 
wiyuhagirc 
i by aha byawe. 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 22:16) 

Anania abwira Sauli ati, "Non' ikigutinza n' iki? 

Haguruka ubatizwe, wiyuhagire ibyaha byawe, 




wambaje izina rye." 
Ibyakozwe n' Intumwa 22:16. 




Ubu nibwo buryo Sauli yomatanye ' Imana ye by' iteka. 

Kuri Sauli, umubatizo niwo war' inzira igana ku 

buzima bushya. 

Sauli yagombaga kuhagirwa akezwa ibibi 

bitey' ubwoba yari yarakoreshejwe n'ishyaka yari 

afitiye idini. 

Yarakeneye kwezwa. Yarazi kw'akeneye ubuntu 

butangaje bw' Imana n' imbabazi zayo. 

Igihe yabatizwaga, yamenye kw' Imana Yamubabariye. 
Kandi Sauli, warenganyaga yaje kwitwa Paulo, 
umurwanashyaka wa Yesu mu buzima bwe bwose! 



Hari ubwo wigeze wifuza kongera kwivugurura ngo 
utangire bundi bushya kandi ngo amakosa yose wakoze 
mu gihe cyashize ahanagurwe? 



(Videwo y' amasegonda 8) Imana yari Izi ko twese 
dukeneye kumenya ibyo bintu, nuko Ishyiraho 
umubatizo ngo ube ikimenyetso kitwuzuza na Yo 
uhereye icyo gihe tukibatizwa: Gutangira bundi bushya 
- ubuzima bushya muri Yesu. 

N' iki kindi gisumbyeho cyari gushushanya gupfa ku 
cyaha n' itangiriro ry' ubuzima bushya kurusha 
umubatizo wibiza - umuntu akavikwa mu mazi? 



o> 



CI 
g 
CI 

el 
as 

o 

w 

c/s 

a 
> 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 








Umubatizo wa Gikristo uturuka kuri Yohana 
Umubatiza, umuhanuzi utarakeberaga mu mano 
wabaga mu butayu bw' i Yudaya 
abwirizag' ashiz' amanga, abwir' abantu kwihana. 
Amayira yose ajya ku mugezi Yorodani yari apfukiranye 
yuzuy' abantu bajyaga kumuteg' amatwi. 

(Isomo: Matayo 3:5, 6) 

Bibiliya igir' iti, "Maze ab' i Yerusalemu n' ab' i Yudaya 
yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani, bose 
barahaguruka bajya aho ari. 

ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bavuga ibyaha 

bakoze." 

Matayo 3:5, 6. 



Yesu nawe yafunze urugi rw' ibarizo rye nuko asezera 
kuri nyina agana inzira ijya kuri Yorodani. 
Ubwo Yohana yakebukaga agakubita Yesu amaso, 
yaramumenye ahita ahagarika ibyo kubwiriza. 

(Isomo: Yohana 1:29) 

Yohana avuga ibya Yesu ati, "...Nguyu Umwana 

w' intama w' Imana, ukuraho ibyaha by' abari mu isi." 

Yohana 1:29. 



Yohana yamenye Umwana w' Intama w' igitambo 

nyakuri wagomabaga gupfira ibyaha by' abantu bose 

bazemera igitambo eye. 

Igihe Yesu Yamusabaga kumubatiza, Yohana 

yarashidikanyije. 



(Isomo: Matayo 3:14) 

Yohana aravuga ati, "Ko ari jye wari ukwiriye 

kubatizwa nawe;..." Matayo 3:14. 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 





mu tjui 

Nguyu Umwaua 1 
uanjye nkftnda Jl 
nlouii wishiinini , *'* 



40 




(Isomo: Matayo 3:15) 

Nyamara Yesu Yarabimuhatiye Ati/'...Emera ubikore! 

kuko ari byo bidukwiriye, ngo dusohoze gukiranuka 

kose..." Biri ku murongo wa 15. 

Yohana yamenye ko Yesu Atari Yarigeze akora icyaha 

ngo Yihane. 

Kandi mu by' ukuri Yesu ntiyari akeneye kwerekana 

ukwizera Yari afitiye umuzuko we bwite! 

Yesu yasabye kubatizwa kuko yashakaga kumera 
nk' umuntu. 

Yashakaga kudusigir' urugero rwuzuye rwo kwigana. 
Nuko Yohana avika Yesu mu mugezi wa Yorodani, kuko 
icyo nicyo ijambo kubatiza risobanuye. 

(Isomo: Matayo 3:16, 17) 

Bibiliya igir' iti/'Yesu amaze kubatizwa, uwo 

mwany' ava mu mazi: ijuru riramukingukira, 



abon' Umwuka w' Imana amanuka, asa n' inuma, 
amujyaho. 



"maze, ijwi rivugira mu ijuru riti: Nguy' Umwana 
wanjye nkunda nkamwishimira." 
Matayo 3:16, 17. 

Ku mababa y' inuma, Imana Yohereje urukundo rwayo 
n' amagambo yo gukomeza Yesu, ariko hari n' ikindi 
Imana Yakoze. 

Ubwo Yesu Yasohokaga mu mazi ahagaze ku nkengero 

y' amazi yanduye ya Yorodani imyenda Ye ikijojoba 

amazi, Imana Yerekanye mu ruhame ko Yesu 

Ar' Umwana We- Uwasizwe. 

Umubatizo wa Yesu ni wo wakomy' imbarutso yo 

gutangira umurimo we kubwiriza mu ruhame, nkuko 

Petero abivuga, 



o> 



g 

CI 

as 

o 
** 

w 

a 
> 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 



■- ^ — , — ^^~ 
BlRKItrWi h- IMl UMWB 10.36 .' , 



yamusulsehcs 
titmvuka Wera 
n' imbaraga, 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 10:38) 

"...n' irya Yesu w' i Nazareti, uko Imana yamusutseho 

Umwuka Wera n' imbaraga, 



42 



JiajflKflrWi K INI UMlftin 10.36 J , 



Siiliini alwa 
igiiugu. kul 



43 




mubigisha 
kwitondera iby 

jiah.Lh'LL i\ ..■ byxis 
k.nijli do] ■■ ndl 

kumwe nam we 
iin in--. i yose, 
kugeza ku 
mpemka y' isi. r , \ 




akagend' agirir' abantu neza, agakiz' abo Satani 
atwaz' igitugu, kuko Imana yari iri kumwe na we." 
Ibyakozwe n' Intumwa 10:38. 
Yesu ubwe ntiyabatizaga, Bibiliya itubwira ko ari 
abigishwa be babatizaga: 

(Isomo: Yohana 4:1, 2) 

"Abafarisayo bumvise ko yigisha, kandi abatiza benshi, 

arusha Yohana, 



icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo 

n' abigisha be." 

Yohana 4:1, 2. 

Reba Itegeko rya nyuma ryanditse Yesu Yavuze mbere 

yuko azamurwa mu ijuru: 

(Isomo: Matayo 28:19, 20) 

"Nuko mugende muhindur' abantu bo mu mahanga 
yos' abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese 
n' Umwana n' Umwuka wera. 



mubigisha kwitonder' ibyo nababwiye byose. Kandi 
dore ndi kumwe namwe iminsi yose, kugeza ku 
mperuka y' isi." 
Matayo 28:19, 20. 

Wenda uribaz' umubatizo abayoboke ba Yesu 
babatizwaga nyuma Yesu Amaze gusubira mu ijuru. 
Nta gushidikanya bakurikij' urugero rwa Yesu, kuko 
bar' abigishwa be. 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 



Ba§iF«»*5' 



Hariho IFmwaml 
umwe no 
kwi/.i?r<i kuiiivvi 1 
n f umubatizo 
umwe. 



49 




JlBV*«DIVil M IK1UMWK B.3B .'■ 

...Ibyo usoma 
ibyo urabyumva: 



53 



fclBVflKOnWt K' I Kl UWWfl 8:31 J 

Undi ati: Nabibasha.. I 
nte* nlabonye 
ubinsobamii ira? 



(Isomo: Abefeso 4:5) 

Paulo, umwe mu bayoboke b' ishyaka ryinshi avuga ko 

"Harih' Umwam' umwe no kwizera kumwe 

n' umubatizo umwe." 

Abefeso 4:5. 

Umubatizo umwe uvugwa binonosoye wabaye nyuma 
yo kubambwa tuwubona mu Gitabo cy' Ibyakozwe 
n' Intumwa - umubatizo wayobowe n' umubwiriza- 
butumwa Filipo. 

Ubwo Filipo yagendaga mu kayira k' ibitaka kagan' i 
Gaza, Yabony' umubitsi W imari y' umugabekazi 
Kandake, warushinzw' imari ye yose. 
Yari akubutse i Yerusalemu gusenga. 

Yarasubirag' iwabo, yicaye mu igare rye kandi asoma 

mu muzingo.. 

Filipo yirukanka agana kur' uyu mugabo amubaza niba 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 8:30, 31) amubaza niba 
yarumvag' ibyo yasomaga. Umubitsi W imari asubiza 
vuba ati, 



"Nabibasha nte, ntabonye ubinsobanurira?". 



0> 



g 

CI 

ci 
as 

o 

** 

c| 
c/s 

a 
> 




Yinginga Filipo ngo yurire bicarane mu igare rye. 
Filipo arebye abona uwo mugabo asoma muri Yesaya 
mu gice cya 53. 

Umunyetiyopiya asaba Filipo kubimusobanurira. Icyo 
gice kivuga iby' ubuzima bwa Yesu no kubambwa kwa 
Mesiya mu buryo bunonosoye. 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 





^NmUlWlN IKTU«IW»8 3I 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 8:35) 

Bibiliya igir' iti/'Filipo aterur' amagambo, ahera 

kur' ibyo byanditswe, amubwir' ubutumwa bwiza bwa 

Yesu." 

Ibyakozwe n' Intumwa 8:35. 

Mbeg' uko icyo cyigisho cya Bibiliya, basimbagurika 
muri iyro gare byari bimeze! 

Filipo ntiyavuze gusa ibya Yesu, ahubwo uko bigaragara 
yanaboneyeho no gusobanura icyo umubatizo ari cyo, 
kuko Bibiliya ivuga ko bakigenda bageze ku kidendezi 
cy' amazi maze Umunyetiopia akabwira Filipo ati, 

(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 8:36, 37) 
"...Dor' amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki?" 
Ibyakozwe n' Intumwa 8:36. 



Filipo arasubiz' ati, "Niba wizeye mu mutima wawe 
wose, birashoboka." 



agini aU> Nizcyi 
Yesu Kristo ko 
;rri llrnvs^inii I 



Nuko Umunyetiopiya arasubiza ati, "Nizeye Yesu Kristo 
ko ari Umwana W Imana." 
Igice cya 37. 





(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 8:38) 
"Umunyetiopiya ategeka ko bahagarik' igare, 
baramanukana bajya mu mazi bombi, Filipo 
n' umunyetiopiya W inkone, arayibatiza." 
Filipo yibiza mu mazi Umunyetiopiya w'umubitsi 
w' imari, nkuko Yohana yibije Kristo. 

(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 8:39) 

"Bavuye mu mazi, Umwuka w' Imana ajyana Filipo, 



10 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 






Ukwtierafcif'AlialuiraniliGrEbREM 



Mm hinyirjanii h\ iitslii 
imiinLH > ' Ishyirwaho ry' 
UbukriStO, ' :•-■ ii ."■:■■■: i : .■■ ■ ■ wa 
ivakurwaga rmi buryo buaji 
busanxwe bwr> kwitrifti; 



67 



/ j I fcwt hra iw m^nrwuwt ttcn > 



KSriko kuvii ntu 
yklnycjana cya 12, 
kub,iri/,i hamJnjagJra 
amazi bibiibwa imebe 
mu iiorcro GatoiikaJ 



...nuko ikomeza kugenda inezerewe." 
Ibyakozwe n' Intumwa 8:39 



Uko niko bigenda iyo duhamby' ubuzima bwa kera 

bw' icyaha maze tugatangira ubuzima bushya muri 

Kristo. 

Biragaragara ko kwibiza bwari bwo buryo umubatizo 

wakorwagamo mu itorero rya mbere rya Gikristo. 

Mu by' ukuri, nta gihamya kigaragara mu Isezerano 
rishya ry' ubundi buryo umubatizo wakorwagamo. 
Aha hari amafoto y' aho babatirizaga (twita Yorodani) 
mu rusengero mu Bufilipi mu kinyejana cya mbere. 
Abahanga mu by' amateka y' itorero rya mbere 
n' iby' abahanga basuzuma ibya kera babonye 

byombi byerekana ko kwibiza ari bwo buryo 
bwakoreshwaga mu mubatizo kugeza mubinyejana bya 
12nal3. 



Karidinali James Gibbons yarandits' ati:" Mu binyejana 
byinshi nyuma y' ishyirwaho ry' umubatizo wa Gikristo 
wakorwaga mu buryo busanzwe bwo kwibiza; 



ariko kuva mu kinyejana cya 12, kubatiza 
baminjagir' amazi bihabw' intebe mu itorero Gatolika, 



O 



as 

as 

a 
** 

w 

c| 

a 



68 



■ Ulwtoia I* AtaaliursrnliGrE bacn J 



Kuku ubu buryo bwo 
!.jii;i,:ii/.; bwftabinvaga 
kurusha umubatj/o 
wo kwibizwa. 



kuko ubu buryo bwo kubatiza bwitabwirwaga 
kurush' umubatizo wo kwibizwa... 



69 



11 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 



Uliw«ETa hw 1 fldiaturamlicrc tiueti J 



bwo k ubntiza bwazanye 
amakenga maze hukajya 
bukoreshwii hakurikijivc 
igihc n' flhnnTii bukorewc 




y^wwi 




Ubu buryo bworoshye bwo kubatiza bwatey' Itorero 
amakenga maze bukajya bukoreshwa hakurikijwe igihe 
n' ahantu bukorewe. 



Muri iki gihe, ba Mukerarugendo benshi basura 
urusengero rwa Mutagatifu Yohana ruri mu matongo 
y' umugi uvugwa na Bibiliya wa Efeso muri Turukiya. 
Uru rusengero rwubatswe ngo rub' urwibutso rwa 
Yohana, umwigishwa. 

Ah' abatirizwaga (Yorodani) hari hateye amatsiko, 
hafite ishusho y' uruziga na ...umurongo ugabany' urwo 
ruziga mo imigabane ibiri ingana, n' ...ibujyakuzimu, 
ifite ingazi zijyana hasi hasize impande zombi. 

Abantu benshi bumvise iby' inzogera y' umunara wa 
kera imbere ya Katedarali ya Pisa mu Butaliyani, izwi 
cyane ku izina ry' Umunara Uhengamye wa Pisa. 



Kathedrali n' Umunara uhengamye biri hamwe n' aho 
babatiriza, inyubako ya muviringo irimo 



ikidendezi gifite ubunini... 

n' ubujyakuzimu...cyubatswe mu kinyejana cya 14. 
Nyuma y' imyaka igihumbi na maganatatu (1300) Kristo 
ajyanywe mu ijuru, uburyo bwo kubatiza bwari bukiri 
ubwo kwibiza! 



nw 



wfc iJiro ttytnsht mi 
ziftte Yoroda 



75 




Hari za Katedrali nk' izo nyinshi mu Burayi zifite 

ibidendezi byo kubatirizamo. 

Mu Butaliyani ubwaho hari mirongwitandatu 

n' esheshatu, zikaba zarubatswe hagati y' ibinyejana 

bya kane n' icya cumi na kane. 

Ariko s' umuhango wo kubatiza ufite gaciro ki? 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 




Mbese koko ni ngombwa kubatizwa? 



Jr'OHAXA 3:5 



ndafcubwira 

\ ul.i til nil] 

utabyawe 




akahati/wa 
a^akizwa . . 




(Isomo: Yohana 3:5) 

Yesu Arabasubiz' Ati/'N' ukuri, n' ukuri, ndakubwira 

yuk' umunt' utabyawe n' amazi n' Umwuka, 



atabasha kwinjira mu bwami bw' Imana." 
Yohana 3:5. 



Aha Yesu Avuga kubyarwa n' amazi, byerekeza ku 
mubatizo nkuko tuza kubibona nyuma, ni ngombwa 
kugira ngo winjire mu ijuru. 



Yesu ntiyavuze aya magambo ahamye inshur' imwe 

gusa. 

Reb' ukuntu Abivuga na none muri Mariko 16:16: 



(Isomo: Mariko 16:16) 

"Uwizer' akabatizwa, azakizwa." 

Mariko 16:16. 

Intambwe ya mbere yo gutegura umubatizo wemewe na 

Bibiliya n' ukwizera ko Yesu Kristo yapfiriy' ibyaha 

byawe kandi ko ar' umukiza wawe n' Umwami. 

Filipo yeruriye Umunyetiopiya iby' uku gukenera 
kwizera kwimazeyo. 

Ubw' Umunyetiopiya yabazaga Filipo niba 
yarashoboraga kubatizwa, Filipo yagiz' ati, 



O 



g 

CI 

as 

o 

** 

w 

<=! 

s 



13 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 




JlJfl.TllTQ2B.lB" 1 

Mugendci- 

ntwlgishe 

amahanga 



85 





(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 8:37) 

"...Niba wizeye mu mutima wawe wose, birashoboka." 

Ibyakozwe n' Intumwa 8:37. 



(Isomo: Matayo 28:19) 

Yesu Abwir' abigishwa be intambwe ya kabiri, 

" Mugende...mwigish' amahanga yose, mubabatiza." 

Matayo 28:19. 

Kwigisha bibanziriza umubatizo. 

(Isomo: Matayo 28:20) 

Yesu Avuga ko uwitegura kubatizwa agomba 
kwigishwa " ...kwitonder' ibyo nababwiye byose..." 
Matayo 28:20. 

Mu yandi magambo, umuntu witegura umuhango wera 
w' umubatizo akeneye kumva inyigisho za Yesu 
akanazemera. Ariko, hakenewe ibisumbye ubumenyi 
ubu bujyana n' iby' idini. 

(Isomo: Matayo 28:19) 

"Nuko mugende muhindur' abantu bo mu mahanga 

yos' abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese 

n' Umwana n' Umwuka wera." 

Matayo 28:19. 

Hagomba kubah' kwiyegurira Kristo. Iy r umuntu 

yiyunze na Yesu, ubusanzw' atangira kubaho nka Yesu. 

Ntab' agishaka gukora ikint' icyari cyo yose Yesu 

atemera! 

Intambwe ya gatatu n' ukwihana. Petero agir' ati, 



14 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 





owe-x\jyaaa_j 
kit tnubuiis.o 



ubanukiru'n 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 3:19) 

" Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu 

bihanagurwe." 

Kwihana bisobanura k' umuntu yicuza mu mutima 

kubw' ibyahabye maze akabivamo akabitera 

umugongo. 

Ibi bishobora kuva gusa ku mutima wagez' i Kaluvari 
umutima wanyuzwe kandi ukoroshywa n' igitambo 
cyatambiwe ku musaraba ngo kidukiza ibyaha byacu. 



Reka muri make dusubire muri izi ntambwe zitegura 
umubatizo; 



1. Mbere yuk' umunt' abatizwa, agomba kwemera Yesu 
nk' Umukiza n' Umwami. 



2. Mbere yo kubatizwa, umunt' agomba gusobanukirwa 
n' inyigisho za Yesu kandi akifuza kumukurikira. 



3. Agomba kwicuza kandi akihan' ibyaha. 



O 



H 
> 

as 

CI 

)-* 

w 

as 

a 

** 

c| 
c/s 

a 



3, Kwicuza ibyaha 
V mu kwihana. 




Bishoboka ko wigeze rimwe kwifuza 

guhindur' ubuzima bwawe ngo urusheho kubaho neza - 

nyamara ntiwamenye uko wabigenza. 

Ukurikiye izi ntambwe eshatu zitegura umubatizo, 

ushobora guhinduka umuntu mushya by' ukuri- 

bikuvuye ku mutima bikagaragarira hanze. 

Ushobora guhinduka ubifashijwe n' imbaraga z' Imana, 

ukabyarwa ubwa kabiri, kandi ugahindukira. 



15 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 



tm 



97 



ElBtAXEMWE r [NTUMWfl 1:*\J 



barabatizvva; 
abongewe ku 
biisiiny.we 
kuri u'wo 

1 1 1 m 1 1 ■-, i h..« : i.! 

iik ( ibihnmbi biuu. 



£jBVAXDilNEirrNTirMWA2.4Z/ 

Bahoraga 
ba'shislilkatiye 
ibyo i s 1 1 ■ i m ■.-. . i 
/idshaga, 



98 



Rimwe na rimwe abantu barabaza bati, "Iyo mbatijwe, 
mbese mba umwe mu b' itorero? 
Cyangwa se mba mbatijwe gusa muri Yesu?" 
Bibiliya itwigisha k' umubatizo muri Kristo ari 
umubatizo wo mu mubiri wa Kristo, ar' iryo torero. 
Ubw' imbaga y' abantu babatizwaga kuri Pentikote, 
Bibiliya yemeza ko, 

(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 2: 41, 42) 

"Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa: abongewe 

ku basanzwe kur' uwo munsi baba nk' ibihumbi bitatu. 



Bahoraga bashishikariy' iby' intumwa zigishaga, 
bagasangira ibyabo, 




100 



no kumanyagur'umutsima, no gusenga." 
(Ibyakozwe n' Intumwa 2:41, 42) 
Isomo rirasobanuye neza. Iyo tubatijwe, 
ntitub' impfubyi mu by' Umwuka. Ntidutabwa 
bupfubyi.Mu Byakozwe n' Intumwa havuga ko Abantu 
babatijwe ''bahoraga bashishikariy' iby' intumwa 
zigishaga, bagasangira ibyabo." 
Bahindutse bamwe mu itorero ry' Abizera Bibiliya 
y' Imana. 



mwo t^viiljaUrU-wc *i 
kuba umuhh i 



101 



(Isomo: 1 Abakorinto 12:13) 

Mu cya 1 Abakorinto 12:13 hagira hati: "kuko mu 

Mwuka umwe twese ari mwo twabatirijwe kuba 

umubiri umwe..." Ku murongo wa 28 havuga heruye ko 

umubiri ari itorero. 

Iyo abagabo n' abagore bemeye Yesu bakegurira 

ubuzima bwabo kumukurikira, bifuza cyane gusengana 

n' abandi bizera. Imitima yabo. Imitima yabo ibahatira 

kuba mu mubare wa bamwe mu itorero ryubahiriza 

amategeko ya Kristo. 



16 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 



ffflATJmi 28:19 



Muko mu^endc 

rniihiMilun' abiii 



yose abigishtfa. 

nmbabati/.a 

mu. izina rya Data 

wa twese n' riim*iriii 

n* Umwuka warn. 



102 



(Isomo: Matayo28:19, 20) 

Uku niko Yesu Yavuze muri Matayo 28:19, 20: "Nuko 
mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose 
abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese 
n' Umwana n' Umwuka wera, 



fcfljjiro 2S:zaJ 

inubigisha 
kwitrmdera 
ibyo nababwiyx 
byose . . . 



"mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose..." 



103 




ftftYAKDIWE r IHTUNWA 72:16 ,' 



None ikiKulinza 

Hi il-.i ■' ! lagll] .:!-.. i 
1 1 l;-,i i ! - ■•■-•-.'.:. 

wiyuJiaglre 
ibyaha byawe T . . 



104 



105 




108 



Muri uyu mugoroba, Yesu Arakwingingira 
kumwegurira ubuzima bwawe. Arakwingingira kuba 
umwe mu bizera Bibiliya ye, bitondera amategeko ye. 
Arakurarika nkuko yararitse intumwa Paulo Agira Ati: 

(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 22:16) 

"Non' ikigutinza n' iki? Haguruk' ubatizwe, wiyuhagire 

ibyaha byawe.. ." 

Ibyakozwe n' Intumwa 22:16. 

Rimwe, Nikodemo, umutware mu Bayuda yasanze Yesu 
n' ijoro. Ntiyashakaga ko hagira n' umwe mu Bayuda 
umenya ko yitaga ku bya Yesu. 



(Isomo: Yohana 3:2) 

Yashyeshyeje Yesu amubwira ngo/'Mwigisha, tuzi 

yuk' ur' umwigisha wavuye ku Mana; 



kuko ari nta ubasha gukor' ibimenyets' ukora, 

kerets' Imana iri kumwe na we." 

Yohana 3:2. 

Yesu Yashoboraga kurondor' umutima W uyu mugabo, 

maze ntiyakebera mu mano amwerek' icyo yarakeneye 

gukora. 



05 



d 
as 

CI 

ci 
as 

o 

** 

c| 
c/s 

a 
> 



17 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 




112 



nikikubwirii 
yuko umuntu 
utabyaivc 
n' amazi 

n' Urawulia, , 



113 




114 




(Isomo: Yohana 3:3) 

"Yesu aramusubiz'ati, 'N' ukuri, n' ukuri, 



ndakubwira yuk' umunt' utabyaw' ubwa kabiri, 
atabasha kubona ubwami bw' Imana." 
Yohana 3:3. 



(Isomo: Yohana 3:4) 

Nokodemo yumvise akubititse, maze abaza Yesu ati, 

"Mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? 



Yakongera agasubira m nda ya nyina, akabyarwa?" 
Yohana 3:4. 



(Isomo: Yohana 3:5) 

Nuko Yesu Asobanura neza ko Yavugaga ibyo kongera 
kubyarwa n' Umwuka ubwo Yagirag' Ati, N' ukuri, 
n' ukuri, ndakubwira yuko umuntu utabyawe n' amazi 
n' Umwuka, 

atabasha kwinjira mu bwami bw' Imana." 

Yohana 3:5. 

Aha Yesu Aravuga ibyo kongera kubyarwa n' Umwuka 

bigaragarira mu mubatizo. 

Ibi icyo byerekejeho n' uk' umuntu yuhagirwa mu mazi 

y' umubatizo. 

Nta gushidikanya Nikodemo, Umufarisayo wibonaga, 
yibwiraga ko yakwinjira mu bwami bw' Imana 
abiheshwa no kuba yaravutse ari Umuyuda, 
w' umunyadini. 



115 



18 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 






* 



Nyamara, Yesu Yavuze Yeruye ko ikintu icyo ari icyo 
cyose kitari uguhindura imibereho byuzuye ubuzima 

Mbukesha imbaraga z'Umwuka wera- byerekanwa 
n' umubatizo- ntacyo kimaze. 



Uku nik' umuntu ahamya ukwemera afite mu gitambo 
Data wa twese yatanze, cyagaragajwe n' Umwana. 





118 





120 





Uku niko gutangira ubuzima bushya muri Kristo. 



(Isomo: Matayo 3:17) 

Ku mubatizowa Yesu, humvikanye ijwi ry' Imana rigira 

riti, "...Nguyu Umwana wanjye nkunda 

nkamwishimira." 

Matayo 3:17. 

Iki ni cya gihe, ubwo Umwuka wera Yamanukaga asa 
n' inuma akajya kuri Yesu, ubwo nib wo Yesu Yabaye 
Uwasizwe cyangwa Mesiya cyangwa Kristo. 



Umubatizo wa Yesu werekanye itangira ry' umurimo wa 

Yesu mu ruhame. 

Uko ni nako umubatizo w' umwizera werekana itangira 

ry' ubuzima bwe bushya agirana na Kristo nk' Umukiza 

we. 

Umubatizo kandi werekana guhamya mu ruhame 

k' umwizera ko yomatanye na Kristo, ko yambaye 

Kristo. 

(Isomo: Abagalatia 3:17) 

Abagalatia 3:27 havuga hati, "kuko mwese ababatirijwe 

muri Kristo muba mwambaye Kristo/' 



O 



d 

H 
> 

as 

CI 

)-* 

as 

a 

** 

Cd 
c| 
c/s 

a 
> 



122 



19 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 




Nttmuzi yuko 
twesc ababatirijvv 
muri \c%u Krislo, 
iwfibiitirijwc mu 
rupfu rwe? i 



123 




125 




(Videwo y' amasegonda 10) Ku muntu wemeye Kristo 
ho igitambo eye, umubatizo werekana ukwizera afite 
mu bintu bitatu bikomeye biri mu gitambo cya Kristo. 



(Isomo: Abaroma 6:3, 4) 

Paulo yagiz' ati/'Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri 

Yesu Kristo, twabatirijwe mu rupfu rwe?" 

Abaroma 6:3. 



Nuko akomez' avuga intambw' ikurikiyeho Umukristo 
atera muri uyu muhango agir' ati:"Nuko rero 
kubw' umubatizo twahambanywe na we mu rupfu 
rwe." Ku murongo wa 4. 

Ariko muri iki gikorwa cyo kwizera, hari ikindi kintu 
cya gatatu. 

(Isomo: Abaroma 6:4) 

"kugira ngo, nk' uko Kristo yazuwe n' ubwiza bwa Data 

wa twese, 



ab' ari na ko natwe tugendera mu bugingo bushya." Ku 
murongo wa 4. 

Ngibyo rero. Umuntu ubatijwe aba yongeye kubyarwa 
n' Umwuka n' amazi! 



Tuba twerekanye mu ruhame ukwizera kwacu dufite mu 
rupfu, mu guhambwa, no mu kuzuka kwa Yesu Kristo. 



129 



(Isomo: Abaroma 6:11) 

Nuko rero Paulo aratubwir' ati/'Ab' ari ko namwe 

mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho 

ku Mana muri Kristo Yesu." 

Noneh' ubu ushobora kubon' impamvu ibi ar' ibintu 

byiza mu buzima bw' umukristo? 



20 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 




130 



kumwe 

n 1 umubatizo 

lUnwe, 



131 




134 



iiwnb&thii iisntiamirima..' 

Ijctmbo ry' ikigiriki 

baplizo risobanura 

inika, kwibiza, 

'iwibiza mu 

si V" amazi. 



135 




Ni nk' ibirori by' ubukwe kuri babiri biyemeza 
gushyingiranywa. 

Aka ab' ar' akanya ko guhamiriza mu ruhame ko 
bahurijwe hamwe mu gihe cyose bagifite ubuzima. 

(Isomo: Abefeso 4:5) 

Bibiliya itubwira ko harih' " Umwam' umwe no kwizera 

kumwe n' umubatizo umwe." 

Abefeso 4:5. 

Nyamara mu itorero, hasa naho hari uburyo bwinshi 

umubatizo ukorwamo. 

Bamwe baminjagira amazi, abandi bakayasuka, naho 
abandi bakibiza. 

Haba umubatizo umwe gute mu gihe hari urujijo rwo 
kumenya uburyo bwemewe 

Tugomba gusa kubaza tuti/'Yesu we Yakoze iki?" 



Tubwirwa na Bibiliya ko Yohana yabatirizaga mu ruzi 

rwa Yorodani. Ubwo Yesu Yabatizwaga, "Yavuye mu 

mazi." 

Yabatijwe umubatizo wo kwibiza. 

Mu by' ukuri, uko niko ijambo baptizo ryo mu kigiriki 

risobanura. Risobanura kwinika mu nsi y' amazi 

cyangwa gutwikirizaho amazi. 

Ubu nibwo buryo bwonyine bw' umubatizo 

bushushanya urupfu, guhambwa, no kuzuka kwa 

Kristo. 

Umunsi umwe Paulo na Silas bakoranaga, bagiye mu 

mugi wo mu Bufilipi batumiwe n' umugabo 

w' Umunyamakedonia Paulo yari yabonye mu nzozi. 



O 



d 

H 
> 

as 

CI 

)-* 

w 

as 

o 

** 

Cd 
c| 
c/s 

s 
> 



136 



21 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 




Kubera kubwiriza kwabo, Paulo na Silas bakangura 
imitima y' abantu bo mu Bufilipi. 



140 




. 




__•,„!,, 


"ninri rriiiwn ■ 






Paulo 




avuga ijwJ 




Wikwigirira 
natai, hvese 
Luri hinio. 


v 





Ku buryo imbaga y' abigaragambyaga ibateraniraho, 
ubuzima bwabo bujya mu kaga. Imbaga y' abantu 
ibatanyaguriraho imyenda, abategetsi bakubita 
intumwa. 



Bajyanwa mu nzu y' imbohe, aho umurinzi wa gereza 
yategetswe kubarinda cyane kandi agakora ku buryo 
bwose ngo badacika. 



Mu gicuku, ubwo Paulo na Silas basengaga baririmba, 
uwo mwanya haba igishitsi cyinshi inkuta za gereza 
ziranyeganyega - nuko ako kanya inzugi za gereza 
zirakinguka kandi iminyururu yari kuri buri mbohe 
iradohoka. Umurinzi wa gereza aza yiruka, maze 
abonye inzugi zifungutse yibwira ko abanyururu bose 
bacitse. 

Nuk' ubwo yari mu migambi yo gufat' inkota ye ngo 
yiyice -yari azi ko nta kimubuza kwicwa kuko yaretse 
abanyururu bagatoroka. 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 16:28) 

Ariko Paulo avug' ijwi rirenga ati, "Wikwigirira nabi, 

twese turi hano." 

(Ibyakozwe n'Intumwa 16:28) 



142 



22 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 





144 



Baraimisubi/a 
bati: Y/.ew 

l j: iv. j mi 
\ • Yesu, n r. i ! '■ i 

S - uliwawG 
■jr^'v it' abo mu 



145 




146 



V IBVnKDIWI H IHTUMHM 10JJ3 

Mu gicuku 

, - cy'iryojorQ, 

fc " arabajymia. 

> abuhagira 

t ^> Inguma, 



147 




Umurinzi wa gereza yaratangaye cyane! Aba bagabo - 
Paulo na Silas - bababajwe bikomeye ubwo 
bashyirwaga mu biganza by' umurinzi w' abanyururu, 
ariko nta rwangano bamugiriye cyangwa se ngo babe 
barashatse kwihimura. 

Umurinzi wa Gereza yamenye ko bari abere. 
Ariruka, azana itara maze ajya mu cyumba bafungiyemo 
abikubita imbere abasaba imbabazi. 

(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 16:30, 31) 

"maze arabasohokana, arababaza ati: Batware, nkwiriye 

gukora nte, ngo nkire?" 



Nuko abo bantu b' Imana bombi baramusubiza bati, 
"Izer' Umwami Yesu, urakir' ubwawe n' abo mu rugo 
rwawe." 



Umurinzi wa gereza ajyana Paulo na Silas i we maze 
yuhagira ibikomere byo ku birenge n' ibyo mu migongo 
yabo. 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 16:33) 

"Mu gicuku cy' iryo joro, arabajyana, abuhagir' inguma, 



aherako abatizanywa n' abe bose." 
Ibyakozwe n" intumwa 16:33. 



149 



Nshuti, niba mutarigeze mbere mwumva ubusobanuro 
n' akamaro k' umubatizo, cyangwa se mukaba 
mutaragize amahirwe yo gukurikira Yesu muri uyu 
muhango wera W umubatizo wo kwibiza, iki kibazo 
Anania yabajije Sauli no kumurarika, namwe 
murabibazwa ubu. 



CT> 



g 

CI 

as 

o 
** 

w 

a 
> 



23 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 



None iki]; -m 

tii iki? Ka^uruka 
iibati/svt, 
wiyuhagire 
ibyaha byawe . , . | 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 22:16) 
"None ikigutinza ni iki? Haguruka ubatizwe, 
wiyuhagire ibyaha byawe..." 
Ibyakozwe n' Intumwa 22:16. 



150 



24 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 




Ubwo Yesu Yabatizwaga, ijwi ryavugiye mu ijuru riti, 

"Nguy' Umwana wanjye nkunda nkamwishimira." 

Naw' ubwawe, niwinjira mu mazi y' umubatizo, 

Umwami wacu Azakubwirira mu mutima wawe ati," 

Ur' umuhungu wanjye nkunda. Ur' umukobwa wanjye 

nkunda. Ndakwishimira." 

Nta cyanezeza gikomeye mu buzima nko kumenya ko 

ushimisha Imana. N' umara kubatizwa, uziyumvamo 

ikintu kinejeje cyane cy' uko uri uwimana. Ur' umwana 

w' Imana. Mu buryo bumwe, umubatizo ni 

nk' umuhango wo gushyingirwa. Mbere yo 

gushyingiranwa, umugeni n' umukwe baba bakundana. 

Gushyingirwa ntabw' ari ko gushyir' urukundo mu 

mutima w' umugabo agirir' umugore cyangwa umugore 

agirir' umugabo. Gushyingiranwa ni ubuhamya 

bw' urwo rukundo. Gushyingiranwa n' ugusezeranira 

mu ruhame imbere y' umuryango n' inshuti. 

N' umubatizo n' uko. Umubatizo ntushyira mu mitima 

yacu urukundo dukund' Imana. Impamvu ituma 

dushaka kubatizwa ni uko tuba dukunda Imana. 

Umubatizo n' ubuhamya dutangira mu ruhame imbere 

y' imiryango yacu n' inshuti ndetse n' itorero yuko 

dukundana cyane n' Imana yacu kandi ko twihaye Yesu 

Kristo byimazeyo. 

Iyo tugiriye iri sezerano mu ruhame, ibyatubayeho 

mbere biba bisa n'ibihambwe mu mazi y' umubatizo, 

maze tukazukira kubaho ubuzima bushya muri Kristo. 

Ibyatubayeho mbere biba bigiye - bihambwe - 

bitazongera kudukurikirana. 

Imana Idusezeranira kuduh' imbaraga y' Umwuka Wera 

yo kutubashisha kubah' ubuzima bwa Gikristo. 

Abantubamwe barashidikanya. Bakagundira. Ntibizera 

ko biteguye. Umubatizo ntushatse kuvuga ko 

ur' intungane. Umubatizo ushatse kuvuga ko witanze 

byimazeyo. 

Ysu Arakurarikira uyu munsi gukurikira intambwe ze 

mu mva y' amazi y' umubatizo. Araguha imbabazi, 

aguhe umudendezo ku bicumuro byose by' ahashize 

n'imbaraga zo kubaho ubuzima bushya ubifashijwemo 

n' Umwuka Wera. 

Wakwemera ubu kubwira Yesu uti nibyo ndaje? Niba 

wifuza gukurikira Yesu mu nzir'igan' umubatizo 

wemerwa na Bibiliya, ndifuza ko waza imbere muri iyi 



o> 



d 

H 
> 

as 

CI 

as 

o 
** 

w 

cl 
c/s 

a 
> 



25 



16 - GUTANGIRA BUNDI BUSHYA 



nzu mvugirwaruhame kugirango ngusengere 
by' umwihariko. 

Ndabararikira mwese guhaguruk' ubu tugasenga. 
Mbere yuko nsenga, niba ushaka kuvug' uti, "nibyo, 
Yesu, ndashaka kubatizwa", manuka ubu, unyure mu 
ruhande rw' iburyo maze uhagarare kuri uru ruhimbi, 
wubike amaso kugira ngo ngusabire. We kuzuyaza. 
Ngwino... ngwino ubu ngubu, maze dusenge. 



26 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




Ubushukanyi kabuhariwe buzaduka kw isi 



V1DEWO 





(Video: 19 sek) Bumwe mu buhendanyi kabuhariwe 
bwagaragaye ahagana mu mwaka 1970. Igihangange 
cy'umusore w'umufaransa witwa David Stein (soma 
Shitayini) yashushanije imicoro 400 yigana ibihangange 
byamubanjirjje, birimo abitwa Picasso, Chagalls, Renoir 
na Van Gogh. Ibihimbano bye abyitirira bya 
bihangange byamubanjirije. Byari ibihimbano 
utataruraho ukwigana. Ku buryo benshi babifashe 
nk'aho byakozwe n'abo yabyitiriye. Ntibamenya ko ari 
ibyiganano. 

(Video: 9 sek) Magingo aya, imicoro 110 niyo imaze 
gutahurwaho ko ari imyiganano. Mu 1972, Stein (soma 
Shitayini ) yarafashwe,afungirwa ahitwa Sing Sing, n'i 
Paris (soma Pari)ho mu Bufaransa. Mu 1980 Stein 
yararekuwe, umutima we urahinduka, yiyemeze kujya 
yandika umukono we bwite ku micoro ye. 

(Video: 12 sek) Magingo aya, uwo mugabo ni 
umuhanzi n'umuganirizi mbwiraruhame uzwi cyane kw 
isi. Ibyo avuga mu ruhame ni ibiki? ni ibanga ry'ukuntu 
wavumbura magendu (ibyiganano). 
Na mwe muraza kubyibonera. Stein yerekenye ko 
bitoroshye kuvumbura magendu. Yewe, n'impuguke 
birazitonda. Nubwo yari inyaryenge, yabyitwayemo 
nk'umwana wiga kugenda, ugereranije 

(Video: 7 sek) Se w'abahendanyi bose (Satani)! 
Umwanzi ni we numero ya mbere mu gucurik'abantu, 
guhendana, no kwigana. Birumvikana ko abikora 
yihishe. Akoresha abandi: rubanda ,abafite ubushobozi, 
ibiro ntarabinyoma. Iyaba yarwanyaga Imana ku 
mugaragaro, abakristo yashuka akabaherana ni mbarwa. 
Niyo mpamvu akorera mu rwihisho,akenshi 
akiyerekana yifubitse umwitero w'idini. 



C^ 

o 

> 

< 

CI 

w 

cl 

> 

o 

m 

as 

a 

el 



W 

o 
> 

as 
> 

as 
o 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




. . . Mu byo 
neretswe oijora; 

ii..!:-'i"',!. I ailuiiu; 
mbon<i imiyiigy 
ine yo ntw uiiru. 

ilinhnl, ;.i .1 ku 
n> .ii! j,i nini. 



avanga ukuri n'ibinyoma, abuza abizera gusenga Imana 
mu kuri. Ibyo ni byo ahugiyemo, kuva mu myaka 
ibihumbi ishize. 



Imana ntidutererana mu maboko y'uwo muhendanyi, 
uhubwo yatuburie muri Bibliya, ku byerekeye 
ubushukanyi kabuhariwe buzaduka mu minsi 
y'imperuka. 

Bibliya ivuga ko Daniel ubwe yabonye mu nzozi 
ibikoko bivumbuka mu nyanja. 



(Isomo Danieli 7:2,3) 

Danieli ati: "Nagiye kubona, mu byo neretswe nijoro, 
mbona imiyaga ine, ihubukira ku nyanja nini". 



^■^■■^■■■■1 


K 


VBHIEU T^| 




.ii, M»ri lyo 




* mvaniawa u 


lie 


V zidasangiye 
ubwoko. 






Muri iyo nyanja havamo inyamaswa ine zidasangiye 
ubwoko/' Daniel 7:2,3. 



Inyamaswa ziva mu nyanja? 
Ibyo bishatse kuvuga iki? 



Mureke Bibliya idufindurire ibyo bimenyetso 
by'ubuhanuzi. Icya mbere, muri izi nzozi, harimo amazi. 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 



■iBfflHISttUWE IMIi 

Ya mazi 
wabonye * . , 
ni yo moko, 
o'amat^atiira 
y'abaniu, i 
n 'amahanga 
M n indirrii. 



13 



(Isomo: Ibyahishuwe 17:15) 

Mu Byahishuwe 17:15 ngo: "Ya mazi wabonye... ni yo 

moko, amateraniro y'abantu, amahanga, n'indimi." 

Muri icyo gice, Imana ibwira Danieli icyo izi nyamaswa 

zisobanura. 



I ninS uko at 
eoye, nibo 
bami bane 
bazaduka 



(Isomo: Danieli 7:17,23) " Izo nyamaswa nini uko ari 
enye ni bo bami bane bazaduka kw isi 



VI 



14 



A ^ ' A nyamasi 
*3 V a kane, 



tzaba 

uhwami 
bvva kiinu 

kn \s\. 




it I nyamaswa 
A iiif /Eva 
Jmu nyiinjti 
zidasangiyl 
ubwoko. 



lya mbtTu 
yasaga 
n'inlan.', iHU 
amababa 
nk h ay 1 tkizu . . 



o*mtti/'5JJ 

Ndongera 
ml. mum indi 



ytrgutsc; 

LiruhiintU 1 



17 



19 



kandi yan 

ilambitsf 

imbavu 

:-'-.ii..l :.l ItlU 

mikaka yayo. 



"...Inyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane kw isi." 
Danieli 7:17,23 

Ijambo ry'imana rivuga ko inyamaswa bisobanura 
ubwami. 



Inyamaswa ziva mu karere k'isi gatuwe zishushanya 
amahanga runaka azaduka. Dore uko ayagereranya, 
muri Danieli 7:3 



(Isomo Danieli 7: 3) 

Inyamaswa ine ziva mu nyanja zidasangiye ubwoko. 



(Isomo Danieli 7:4) 

lya mbere yasaga n'intare, ifite amababa nk'ay'ikizu." 

Danieli 7:4 



(Isomo Danieli 7:5) 

Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu, 

yegutse uruhande rumwe, 



kandi yari itambitse imbavu eshatu mu mikaka 
Danieli 7:5 



yayo." 



o 

> 

< 

w 

> 

m 



w 

o 
> 

as 
> 

as 

o 



20 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 



iDMtiiU 76^ 

Hariyiiim vbyi 
mbiMii indi 



j n'ingwe. ku 

, mugongo ivayo 

ystri ifitL' ama- 

baba anc asa 

n'ay'igisiga.,. 



myaniaswa, > 
kane, iteye ub 

n'.-.ii 1 . .i:tm1;kiU.. 

! i r i! *■ -i : ■■.;!■■. byinslli cyan& 



21 




(Isomo: Daneli 7:6) "Hanyuma y'byo mbona indi 
nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite 
amababa ane asa n'ay'igisiga..." Danieli 7:6 



(Isomo Danieli 7:7) 

Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, 
mbona inyamaswa ya kane, iteye ubwoba 
n'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane." 

Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu 
irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. 



zayibanjirije b 
kandi yari Hilt; } 



Yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose 
zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe cumi." 
Danieli 7:7 




VIDEWO 



Mbega ibikoko! Murabona ko igikoko cyose ari 
inyamaswa idasanzwe. Byose bifite ibimenyetso 
byihariye bidufasha gusobanukirwa n'iri yerekwa. 



Mu gihe Danieli yariho yibaza iby'izi nyamaswa 
enye,agomba kuba yaributse inzozi umwami ukomeye 
Nebukadineza yarose,(inzozi z'igishushanyo kinini 
cy'umuntu ukozwe mu byuma. Muri izo nzozi zombi, 
ibigereranyo byakoreshejwe bibumbye ingoma 4 
mpuzabihugu zabayeho kera. 

(Video: 6 sek) Uhereye kuri Babuloni, Abamedi 
n'Abaperesi, Ubwami bw Abagiriki,Ubwami 
mpuzabihugu bw'Abaroma. 



27 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




bikarangirira ku kuza kwa Yesu, n'iyimikwa ry'Ubwami 
buzahoraho. 



rtk'ay'iki/u. 
Nkamcza kwiie" 
ere/a kugcza 
aho amababa 
asblAatrttwebo, 



30 



ku isi, ihagarik^ 
amaguru yimiyi 
rtk'tlitUmlu, 
kandl ihabwa 
uinuiium 

ltk'uu'uTllll[tU] r 




Reka dusubire inyuma turebe inyamaswa yose 
n'ubwami bwose,uko bwapfupfunute mu karere gatuwe 
kw isi. 



Isomo Daniel 7:4) 

Iya mbere yasaga n'intare,ifite amababa nk'ay'ikizu. 

Nkomeza kwitegereza kugeza aho amababa 

ashikurijweho; 

igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye 
nk'umuntu, kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu." 
Daniel 7:4 



Babuloni twayigereranya na kintu ki yoyabaye ingoma 
ya mbere mpuzabihugu ( ishushanwa n'umutwe 
w'izahabu muri cya gishushanyo kireshya n'ikirunga ) 
hari ikindi twayigereranya nacyo uretse intare yo 
mwami w'ibisimba? 

Abanyebabuloni ubwabo mbese ntibakoreshaga intare 
nk'indangagihgu yabo? Abahanga mu bumenyi bw'ibya 
renzweho n'igitaka, bataruye mu matongo ya Babuloni 
iki kirangagihugu cy'intare ifite amababay'ikizu. 

Nkuko intare irangwa n'imbaraga no kwigarurira byose, 
intambara za gisirikare za Nebukadineza zabaye 
izidahigwa. Ibakwe ryaranze Babuloni mu gifata 
ubutegetsi i no kwagura imipaka y'ubwami bwayo 
mpuzabihugu, bugeraranwa n'amababa y'ikizu. Murebe 
uko Imana ikoresha icyo ikigereranyo mu mwanya wa 
Babuloni. 



VI 

<^ 

o 

> 

< 

CI 

w 

> 

o 
m 
as 

o 

el 



w 
)-* 

> 

as 
> 

as 
o 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 



yasohuisu 
nin kihira 
cyayo, kandi 
ummimbu/i 
w'auiahiin^ ; 



(Isomo: Yermiya 4:7) 

Intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi 
w'amahanga yarahagurutse. 





Ava iwe azanwe no guhindura igihugu cyawe 
umwirare..." Yeremiya 4:7. 



Uyu mwami w'i Babuloni w'umwirasi kandi 
w'umwibone, yibwiraga ko ubwami bwe buzahoraho 
iteka. Asa n'utarigeze atekereza ko n'irindi shyanga 
ryategeka isi. Amatafari yubakishije amazu ye 
yayacoyeho inyandiko ivuga ngo "icyampa ngo 
azahoreho." 

(Video: 4 Sek) Tariki ya 13 ,539 M.K., Ubwami bwa 
Babuloni bugereranwa n'umutwe wa zahabu mu 
gishushanyo cy'ibyuma, cyangwa intare mu nzozi za 
Danieli, bwahangutse izuba riva. 

(Video: 3 sek) ubwami bugereranwa n'idubu buza ku 

ngoma ya kabiri, nta bundi keretse ubwami 

nganzamahanga bw'Abamedi n'Abaperesi ari bwo 

gituza cy'izahabu mu gishushanyamuntu 

nganzamarumbo cy'ifeza. 

Uko Danieli mu nzozi yitegerezaga rya dubu,yaravuze, 

muri 



kandi yiiri 
itambitse 
imbuvu 3 
mu mikaka 




(Isomo: Danieli 7:5) 

Yegutse uruhande rumwe,kandi yari itambitse imbavu 3 

mu mikaka yayo..." 

Danieli 7:5. 



Daniel avuga ko idubu ryari rifite imbavu eshatu mu 
mikaka yaryo. Ariko Bibliya nta bisobanuro ibitangaho. 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 



•Q 






515 


UBWAMIKIFUIABIHUEU 

BwroenPEHESi 




K9f1 





Icyakora, abenshi mu bahanga ba Bibliya bemeza ko izo 
mbavu ari 




fclHIELI7:fl } 
..A\i\\\\W\W.\ 

y'ibyo mbunl 


d{> 


\ 


indi nyamasi 
isa n'ingvTe, i 
ku imigongo 
w,iyii vaii ill 
i]in,.]),hlj,i. and 
iisa n\t> 'igisij 




4 
1 




Icyakora, abenshi mu bahanga ba Bibliya bemeza ko izo 
mbavu ari 



Ubwami mpuzabihugu bw'Abaperesi bwatwaye isi mu 
gihe cy'imyaka 200. Imana yeretse Danieli mu nzozi ko 
amashagaga n'ubukaka bw'iyo ngoma bitazayibuza 
gusimburwa n'indi ngoma. 

(Isomo: Danieli 7:6) 

Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku 

mugongo wayo yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga; 



kandi yari ifite imitwe ine; ihabwa ubutware 



Nkuko idubu ritadomoka nk'ingwe, ni ko ingabo 
z'Abaperesi zitashoboye kwiyufura ngo zicike ibisumizi 
byazicakiye biyobowe na Alegizanderi Mukuru. 



(VIDEO: 4 sek) Mu nzozi mpanuzi za Nebukadineza, 
inda n'ibibero by'umuringa by'igishushanyo yarose, 
bigereranya ingoma mpuzabihugu y'ubugiriki ari yo 
ngwe mu nzozi za Danieli. 



VI 

C^ 

o 

> 

< 

CI 

w 

cl 

> 

m 



w 

)-* 

> 

as 
> 

as 

o 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




fclHIitlB:?? ..' 



, IVfucyimbn J* 

/aryo hakamera » 



Amababa ane agereranya umuvuduko mu kwigarurira 
ibihugu kwingabo za Alegizanderi. Yatsisnze Dariyo 
wa III, mu ntambara abereye ahitwa Arbela mu mwaka 
wa 331M.K. mu gihe kitageze ku myaka 12, yahindutse 
umutegetsi w'ingoma yabaye kabuhariwe mu kwagura 
imipaka yayo vuba na bwangu. Imitwe 4 y'ingwe, 
igereranya ibice 4 ubugiriki bwacitsemo. 

(Isomo: Danieli 8:22) 

...Hazaba ubwami bune bukomoka kuri ubwo bwoko." 

Danieli 8:22. 





Amateka aduhamiriza rwose ko ingoma y'Abagiriki 
yigabanijemo kane. Alegizaneri yapfuye amaze imyaka 
32; nyuma y'imyaka 7 gusa atsinze intambara y'Arbela. 
Ndetse igihe yari atarahambwa,habayeho gushyamirana 
gutangirira mu bavandimwe be, gukomereza mu bagaba 
be b'ingabo. Hanyuma abayobozi b'ingabo ze bane 
bigabanya ubutegetsi. 

(Video: 9 sek) Noneho inyamaswa y'ingwe ariyo 
Bugiriki ifite imitwe ine! ari yo : Cassander, Lysmachus, 
Ptolemy na Seleucus (soma Kasanda, Lisimakusi, 
Putolemi na Seleyukusi) 

Hari abagira ingorane zo kuyobora umutwe umwe mu 
nzira ikwiriye.Imitwe ibaye ine byacura iki ? Byaba 
akajagari.Umutwe wose uharanira gufata iya mbere.Uko 
niko byagendekeye Ingoma y'ubugiriki. Abagaba 
b'ingabo bane ba Alegizandero bari abagabo 
b'ibisahiranda b'abishakizi; nibo bamaraniraga 
ubutegetsi. 



/ lMt*\t m6trtH*m I 



mugen/i we, maze 
igihugu kiLVi* lL 
mu kdicliinivtfyn. 



Buri wese yatyarizaga inkota gutema mugenzi we, maze 

igihugu kigwa mu kaduruvayo." 

Byavuye mu gitabo cyitwa Alexander the Great, p.494. 



54 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 





a 







Rwaserera n'ubwigomeke byarakomeje mu bice bine 
by'igihugu, kugeza ku itariki ya 22 , ukwezi kwa 6, 
Umwakal68 M.K. mu ntambara yabereye i Pidina 
ingoma mpuzabihugu ya Alegizandero yarahangutse, 
nyuma y'imyaka 144 apfuye. 

Byavuye mu gitabo cyitwa Amateka ya Roma (History 
of Rome) igitabo cya 3, igice cya 10. 

Bite se na cya gikoko cya kane, Danieli yavuze ko 
kizagera ku butegetsi kigasimbura ingoma y'Abagiriki? 



Malaika yabwiye Daniel ko ubwami bwa kane buzaba 
butatameze nk'ubundi. Inyamaswa yari ibuhagarariye 
yari ifite imbaraga zitangaje kandi imikaka yayo 
y'icyuma yaconshomeraga ibyo ihuye nabyo byose. 
Ngiryo ipica ry'ubutegetsi bwamunzwe n'ubwicanyi. 

Ntibyoroshye kubona ipica rirushijeho kwerekana uko 
ubutegetsi bw'i Roma bwatangiye. 



Roma yarushije izindi ngoma zayibanjirije guhubuka 
no kubura imbabazi.Batsembatsembye amahanga 
bagurisha abaturage ngo bagirwe abacakara. 



(Video: 4 sek) Iki gitindi cy'igisimba cyari gifite amenyo 
y'icyuma,naho ku gishushanyo cy'icyuma gihagarariwe 
n'amaguru y'icyuma. Danieli yatewe amatsiko n'iyi 
nyamaswa cyane cyane amahembe yayo icumi. 



o 

> 

< 

w 
ci 

> 

o 

m 

as 

a 



> 

as 
> 

as 
o 



ayo mahembe 
nihima mini i yc> 
tiameze ii incli , 

h'-mhi- riioya, 



(Isomo: Daniel 7:8 ) Aravuga ati: ''Nitegereje ayo 
mahembe^mbona muriyo hameze irindi hembe ritoya, 



61 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 








Imbere yaryo hakurwa amahembe atatu mu yari 
asanzwe..." Daniel 7:8 



Malaika abwira Danieli ko " muri ubwo bwami 
hazakomokamo abami cumi" Danieli 7:24. 



(Video: 4 sek) Nta gushidikanya, Danieli yakubise 
agatima kuri cya gishushanyo cy'icyuma,cyari gifite 
ibirenge by'icyuma kivanze n'ibumba; ari byo 
bishushanya ibice ingoma y'Abaroma yigabanijemo. 

(Video: 4 sek) Muri 476 N.K amoko y'ababarubaro yo 
mu majyaruguru y'u Bulaya yari amaze kwiganzura 
ingoma y'Abaroma. Amahanga 7 yo muri ayo moko 
aracyari mu Bulaya na magingo aya. 

Ariko icyashishikaje Danieli cyane cyane, ni ihembe 
rito ryameze muri ya yandi icumi, rigahirika amahembe 
atatu rihatanira ubukuru. 



K.nul; ktui iryo 
humbu mfoonaho 

n'ay'umuntu, 
tj'akanwii kavuga 
ibikcimeye. 




(Isomo: Danieli 7:8) 

Danieli yaritegereje,abona kuri ako gahembe amaso asa 

n'ay'umuntu, n'akanwa kavuga ibikomeye." Danieli 

7:8 



Aka gahembe, kahagaritse umutima wa Danieli. 



(Isomo: Danieli 7:15) 

Yaranditse ngo "Njyewe Danieli ibyo neretswe bintera 

agahinda mu mutima...birambabaza cyane/' Danieli 

7:15. 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




mhona 
tryt) hcmbt? 
rirwunya 
abera rye rid a 
kubattcsha 



Kubera iki imiterere y'aka gahembe yahangayikishije 
Danieli? 



(Isomo: Danieli 7:21,25) 

Kubera ko "ako gahembe karwanije abera 

kakabatsinda." 



VI 



71 



J1AWIE1IJ25 



\ [ we uzavuga 
tbyo kugomera 



Is u nihil bycisE", \ 



ftlHIHI 1:25 

kdiidi 

azarenganya 
i.i :■ i ■ , i b isumba 
byose. azigiid 
inama zo 
■■;i i hi ml ura ibihu 
n'amatcgcko; 



72 



73 







Ni we uzavuga ibyo kugomera Isumba byose 



azarwanya abera b'Isumba byose, yibwire guhindura 
ibihe n'amategeko 



kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe 
n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira." Danieli 7:21,25. 



Danieli yasobanukiwe yuko ubu buhanuzi butarebaga 
rubanda rusanzwe, ahubwo ko bwarebaga abantu 
b'Imana. 



Aka gahembe karwanije abera b'Imana,kandi mu gihe 
runaka karabatsinda. Uko bigaragara, ako gahembe ni 
ubutegetsi bwabaye igikoresho cya Satani cyo 
kurwanya, gutoteza no kurenganya ubwoko bw'Imana, 
n'ukuri kwayo. 

(Isomo: Danieli 7:28) Danieli ati: Njyewe ....bimpagarika 
umutima cyane, 



11 



C3 

o 

> 

< 

CI 

w 

el 

> 

m 



> 

as 
> 

as 

o 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




bituma mu maso hanjye hahinduka ukundi, ariko 
mbika iryo jambo mu mutima wanjye 



I Aka gahembe ni nde? 



r. 1 1! i ah .1,:.! 
!.'■ ii ; <i\ ! i ■■-.>'!■■ 

...kandi ya&i 

I i ' . 1 1 I 1. ■. I ■...-.! 1 1 1 ■ ■ 



Turebe uko Bibliya ishushanya ako gahembe.;turebe no 
mumateka y'isi ibyo kagezeho. Danieli yeretswe 
inyamaswa ya kane ariyo igereranya ubwami 
mpuzabihugu bw'i Roma, iteye itya: 

(Isomo: Danieli 7:7) 

...Inyamaswa iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga 

byinshi cyanc.kandi yari ifite amahembe cumi. 




(Isomo: Danieli 7:24) 

Danieli 7:24 hatubwira ko amahembe cumi agereranya 

abami cumi bazakomokamo. 



Mu cyimbo cy'uko ubwami bwa kane busimburwa na 
bundi nkabwo, ubuhanuzi bwateganije ko ingoma 
y'Abaroma izacikamo ibice bigizwe n'ubwami bucishije 
bugufi. Amateka yemeza ko ubwo buhanuzi bwa Daniel 
bwasohoye. 

Abahanga mu mateka y'isi bemeza ko Roma gucikamo 
ibice byagaragaye muri 476 N.K. 

Mu gitabo cyitwa Horae Apocalypticae, Edward Elliott 
impuguke yUmwongereza mu mateka y'isi, yemeje ko 
amahanga y'Ababarubaro yategetse ingoma 
mpuzabihugu y'i Roma hagati y'imyaka 351-476 N.K. 



12 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 





fcSjjiELn24 



cumi muri 
utavo bwami 
hazakomo- 
kanio iibami 
cumi: 



fp&miu* > 




hanyuma 


1 


yabo wm 




h,i/,i/..i ( iihI i 1 


f i ^^B 


mwami . . . 


■ i^m 


kandi • 


' - .Jfll 


azanesha 


H 


abami batal'ti.*™ 


' 



88 



-7-Ut mwaka wa -193. 
Umwami w'nbanii 
/ri\i\ yahan'^muye 



■ /f.u mwaJ? 



(Video: 20 sek) Urutonde rukurikira ruriho amazina 
y'amoko akomoka ku muryango w'l Bulaya witwa 
jerimanike, uko akoreshwa muri ki gihe mu 
kinyarwanda 

-Abadage (Germans), Abasuwisi (Swiss), Abafransa 
(French ), Abataliyani (Italiens), Abongereza (English), 
Abaporutuge (Portuguese), Abasipanyoli (Spanish). 
Amoko 3 yasibanganye ni Heruli, Ostrogoths, na 
Vandals. 

Ayo niyo mahembe cunii yameze ku nyamaswa ya kane 
Danieli yabonye. 

Ukurikije ubuhanuzi, ihembe rito ryagombaga gufata 
ubutegetsi nyuma y'amahembe cunii ariyo mami cunii 
akomoka ku ngoma y'Abaroma 

(Isomo: Danieli 7:24) 

Kandi ayo mahembe cumi muri ubwo bwami 

hazakomokamo abami cumi: 



hanyuma yabo hazaza undi mwami ...kandi azanesha 
abami batatu." 
Danieli 7:24 



Mu mwaka wa 493, N.K. niho Abaheruli 
bahangamuwe n'Umwami w'abami witwa Zeno. 



yatsembye Abavandali; 
naho mu mwaka iva 
S3B N.K. ahangamuni 
,'VbaositorogatL 



Mu mwaka wa 534 N.K undi Mwami w'abami witwa 
Yusitiniyani yatsembye Abavandali; naho mu mwaka 
wa 538 N.K. ahangamura Abasitorogoti. 



C3 

o 

> 

< 

w 

> 

m 



> 

as 

as 

o 



90 



7/ 

r.£ko nikti ania" 
■ it;.. in 1 ■ . 1 1 -=(-:- 1 ■ yi 
vanmduranu t' n'lmizi, 

aklrtgui =.ik.i Kttiziya 
y'i Kimiii, ir .i k 1 1 <t i l.i 
kmt(mgamara> 



Uko niko amahembe atatu Danieli yeretswe, 
yaranduranwe n'imizi, akinguruka Kiliziya y'i Roma, 
irakunda iratengamara. 



91 



13 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




V ■IHIE1I T:Z^H 



* . . N la/aha 
asn n'nbo 
ha mbere 



UM 




Muri icyo gihe nibwo Yusitiniyani yashyizeho itegeko 
ryimika Bishopu w'i Roma ari we Papa, aba umukuru 
wa Kiliziya y'i Roma mu karere k'iburengerazuba. 



(Isomo: Danieli 7:24) " Ntazaba asa n'abo bambere" 
Danieli 7:24. Mbese iyi nyamaswa yari itandukanye 
n'izindi? Cyane! 



Abandi bami bari abo mu rwego rwa politiki;ariko 
agahembe , kari gakomatanije idini na politiki 







Urutoke-buhanuzi rwerekana rutibeshya ko Kiliziya y'i 
Roma yo mu bihe by'umwijima, ariyo igereranwa 
nihembe rito ryo muri Danieli 7, nkuko Abagorozi 
b'Abaporotesitanti babivuze. Danieli yatanze ikindi 
kimenyetso kiranga ubutegetsi bw'ako gahembe. 

(Isomo: Danieli 7:21)) 

Maze mbona iro hembe rirwanya abera ryenda 

kubanesha" Danieli7:21. 



(Isomo: Danieli 7:25) 

Yavuze kandi ko ubwo butegetsi "buzarenganya abera." 

umurongo wa 25. 



Mbese itorero ryo mu bihe by'umwijima ryagize uruhari 

mu kurenganya? Yego. 

Urukiko rushinja abatemera,(inquisition), 

abarwaniramusalaba, Abahugeno, 

Abavoduwa,Abalibijwa,Intambara y'imyaka 30, 

ruhonyorabondo, gereza yo mu kuzimu (akazu 

k'ibwina), 



14 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




102 



. . . |.. ; MMl t 

bizarekerwa 

MM! M [■ i Ijm !,i . 

ye I- m ;■.' ' ■'■■•■ aho 
igihe n'ibihe - j 
ri'igicpt-y'igihe Q\ 
hizashirira. 






103 




iglUa - irjiiwat:.i lining 3srja*| 
IblhL- Imyiikj 1 huh i''i ■ ..<■ 
^BJRin- Ly'wEir - 

i /." Tyburn wvihd k m Ikh 

Juili'r.iJlvn intiitii ! .'■:■!' 
1 i.Ti.i i ■■ '. i JJrttwV ufrUjJwr'i rrriv 



104 




105 



ibirimi by'umuriro utwika abazira kwizera kwabo- ibyo 
byose amateka abishinja kiliziya, ko ari byo byaranze 
ubutegetsi bwayo bwo mu myaka amagana y'umwijima. 
Uretse ibyo rero hari ikindi kkimenyetso simusiga 
kiranga ubutegetsi bw'ihembe rito. 

(Isomo: Danieli 7:25) 

Ibyahanuwe bivuga ko " ...Azigira inama yo guhindura 
ibihe n'amategeko..." Danieli 7:25. Mbese ubutegetsi 
bwa Papa bwo mu bihe by'umwijima, bwaba 
bwaragerageje guhindura n'amategeko y'Imana? 

Yego, bwigamba ko hakurikijwe imigenzo karande ya 
Kiliziya, isabato yavuye ku wa karindwi yimukira kuwa 
mbere ( ku cyumweru). 



Ikindi kimenyetso tugezeho cyerekana igihe ubwo 
butegetsi buzaba bugeze ahirengeye, n'igihe buzamara 
butoteza abera b'Imana. 



(Isomo: Danieli 7:25) " kandi bizarekerwa mu maboko 
ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira." 
Danieli 7:25. 
Hari ibindi bimenyetso tubona muri Bibliya. 

Ijambo igihe, risobanura umwaka umwe. Ijambo 
ibihe,risobanura imyaka ibiri, ariyo myaka 720 
y'ubuhanuzi .Igice cy'igihe ni ukuvuga igice cy'umwaka 
ari yo iminsi 180. 

Iyo twongeranije igihe (iminsi 360), ibihe (iminsi 720) 
n'igice cy'igihe (iminsi 180) tugera ku giteranyo 
cy'iminsi y'ubuhanuzi 1260 ariyo myaka ingana ityo. 

(Isomo: Ezekeli 4:6) 

Ukurikije Ezekeli, umunsi umwe w'ubuhanuzi ungana 
n'umwaka umwe."...Umunsi wose nawukunganirije 
n'umwaka umwe." Ezekeli 4:6. Ubutegetsi bw'ihembe 
rito bwabaye ntavuguruzwa mu myaka 1260! 
Amateka yemeza ko uyu mubare uzira kubariranya. 



o 

> 

< 

w 
ci 

2 



w 
as 

o 

c| 



> 

as 
> 

as 
o 



15 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




1SBO 

Etanhier, I "imiHiibn 
v'ingabo At "■-...:.> ■ ■!■ ■ ■•■. 
•.tnlra^ajv ubmegetsi hwu 
ziya. y'i Roma iiiu mwaka. 
wa L79BN.K.. 





Abasitorogoti ari bo baherutse mu kubangamira 
Kiliziya Gatolika, bahiritswe mu mwaka wa 538 N.K 
bakinguruka Roma batyo kugira ngo ibone uko 
yisagagura muri politiki no mu buyobozi bw'idini. 

Mu mwaka 1798 hashize imyaka 1260 yuzuye 
neza,Ubutegetsi bwa Kiliziya y'i Roma bwahiritswe na 
Berthier, umugaba w'ingabo za Napoleon 



Uko twize ubuhanuzi bwa Danieli igice cya 7, ukuntu 
agahembe kameze ku mutwe w'inyamaswa ya kane, 
twabonye ibimenyetso bikaranga, reka twongere 
tubirebe. 



1. Iri hembe rito ryakomotse mu Bulaya bw'i burengera 
zuba mu mami cumi nayo yakomotse ku kwigabanya 
kwa Roma. Danieli 7:8. 



2. Mu nzira yaryo yo gufata ubutegetsi, ihembe rito 
ryaranduranye n'imizi amami 3 ariyo: Abaheruli, 
Abasitorogoti, n'Abavandali. Aya moko uko ari 3, mu 
myizerere yabo bari mu gice cy Abariyani bahakanaga 
ubukrisitu. Banze kwemera ko Papa nk' umuyobozi wa 
Kiliziya Danieli 7:8 

3. Ubuhanuzi bwemeza ko ihembe rito rizamera nyuma 
y'ayandi. Daniel 7:20. Ni ukuvuga yuko rizategeka 
nyuma ya 476 N.K. 



4. Ubu butegetsi buzaba budasa n'ubundi. Buzaba 
bukomatanije politiki n'idini. Danieli 7:24. 



112 



110 



16 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 





114 







(Isomo: Danieli 7:21,25) 

5.1hembe rito rizarenganya abera,ribatoteza. Danieli ati: 
"Mbona iryo hembe rirwanya abera, ryenda 
kubanesha." Daniel 7:21,25. 

(Isomo: Danieli 7:25) 

6. Iri hembe,rizibwira guhindura ibihe n'amategeko." 
Mu yandi magambo, iri torero rizibwira ko rishoboye 
guhindura ibihe Imana yashyizeho n'amategeko yayo. 
Daniel 7:25. 

(Isomo: Danieli 7:25) 

7. Ubuhanuzi bwerekana ko ubu butegetsi buzaba 
bukaze mu gihe cy'imyaka 1260, kuko Bibliya ivuga 
ngo: "Bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe 
n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira." Danieli 7:25. 

Murareba ko ukurikije ubu buhanuzi, hariho ubutegetsi 
bumwe, bwabaye ahantu runaka mu gihe runaka 
bwujuje ingingo zose tumaze kubona.Ubwo butegetsi 
ni Kiliziya y'i Roma. 

Noneho reka twicume ho gato, tugere mu mpinga 
y'ubuhanuzi bukomeye bwa Danieli, kuko umusozo 
wabwo ushimishije ku bantu b'Imana. 



Mu iyerekwa, Danieli yabonye ubutegetsi, hano ku isi, 
buhatanira gutegeka muri politike no mu idini. 



115 



116 



amaso ye yayavanye ku isi,ayerekeza mu ijuru. 



VI 

d 

o 

> 

< 

c! 

w 

> 

in 

as 

o 



w 

)-* 

> 

as 
> 

as 

o 



119 



17 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




123 



(Isomo: Danieli 7:9,10) 

Nkomeza kwitegereza , kugeza aho bashyiriyeho intebe 

z'ubwami. Haza Umukuru Nyiribihebyose aricara; 



Imyambaro ye yeraga nka shelegi,kandi umusatsi we 
weraga nk'ubwoya bw'intama bwera. 



Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, 
kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana; 



imbere ye hatembaga umuriro. 



vmiuknreraga; 



Uduhumbagiza baramukoreraga; 



124 



Inshurn Inzovu 
^ramukoreraKa, 



kandi inzovu inshuro inzovu baramukoreraga. Imanza 
zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Danieli 7:9,10. 



125 




127 



Danieli yabonye Imana Data, hano yitwa Umukuru 
Nyiribihebyose,aza yicara ku ntebe y'ubwami 
bw'icyubahiro. 



(Isomo: Daniel 7:22)Nimurebe uko Danieli ashushanya 
iki gikorwa. Kugeza aho Umukuru Nyiribihebyose 
yaziye... Danieli 7:22. 
Ubu imanza zigiye gushingwa. 



18 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




NshyHegere/a 
ihv*j nearelswr 
nijom, intaan; 
Imjo usa 
ti'uimvana 
wumurttu, 
aaaye mu bicu 
byomw ijurui 



132 



Nyiribihcbyosc 
btiruumugcza I 
imbore. 



133 




(Isomo: Daniel 7:10) "...imanza zirashingwa ibitabo 
birabumburwa" Danieli 7:10. Daniel yabonye uko 
imanza ziburanishwa mu ijuru, Imana icira urubanza 
agahembe ukuntu karenganije abera. Danieli kandi 
yabonye uko irangiza rubanza ryakozwe. 

(Isomo: Danieli 7:26) 

Hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga 

ubutware, 



ngo babumareho burimburwe kugeza ku mperuka." 
Danieli 7:26. 



Hanyuma Daniel abona ikintu kidasanzwe cy'ihoho, 
ubwo Imana Data yafataga icyicaro, urubanza rugiye 
gutangira: 



(Isomo: Danieli 7:13) 

Nshyitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa 

n'umwana w'umuntu,aziye mu bicu byo mw ijuru, 



aza umujyo umwe,asanga wa mukuru Nyiribihe byose 
bamumugeza imbere. Danieli 7:13. 



Uyu munyacyubahiro ni nde, witwa "Umwana 
w'umuntu" washyikirijwe Umucamanza Uhoraho? 



Iri zina Yesu yaryivuzeho inshuro zisaga 40 mu 
Isezerano Rishya. Abigishwa be bagitangaye, 
yarababwiye ati: 



VI 

d 

o 

> 

< 

w 

> 

m 



w 

)-* 

> 

as 
> 

as 

o 



135 



19 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 



%fj 



ku/a£aiulxin- fyE"^ V 
Irwa, afalwe \ ^h ^Jk 
n'amaboko 



(Isomo: Matayo 17: 22,23) 

Ati: // ... Umwana w'umuntu arenda kuzagambanirwa, 

afatwe n'amaboko y'abantu: 




138 



bazamwica, maze ku munsi wa gatatu azurwe..." Matayo 

17;22,23 

Yesu yabajije Yuda umwigishwa mugambanyi ati: 



(Isomo: Luka 22:48) "... Uragambanishiriza umwana 
w'umuntu kumusoma? 



ytaaye ibtiryo 
bw'ubtuUunbozi 
bwlniana, 



(Isomo: Matayo 26: 64) 

hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo 

bw'ubushobozi bw'Imana, 



139 




aziye mu bicu byo mw ijuru" Matayo 26:64. Yesu 
ntiyihenze,ubwo yigambaga ko ari we mwana 
w'umuntu,uwo danieli yabonye mw iyerekwa,wa 
wundi waziye ku bicu byo mu ijuru. 

Kristo aje mu rubanza guhagararira abanyabyaha 
bamwemeye nk'umuvugizi n'umuhuza. Nk'umurengezi 
mu rukiko, nta n'umwe yigeze agoboka ngo atsindwe! 
Dusoma ngo: " ibitabo birabumburwa." 



(Isomo: Danieli 7:10) " Imanza zirahingwa ,ibitabo 
birabumburwa." Danieli 7:10,ahahera. 



Ibitabo bizaba byanditswemo ibyo dukora byose,ari 
ibyiza cyangwa ibibi. Hazaba handitswemo kandi 
n'umwanya twahawe n'uburyo twawukoresheje. 



143 



20 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




146 




Niba twarakiriye Kristo nk'Umukiza n'Umwami, igihe 
ni kigera urubanza rwacu rugasuzumwa imbere 
y'Imana, Kristo azagoboka, atangaze ko yaducunguye, 
ko urupf u rwe rwarishye ibyaha byose twakoze. 

Kuri uwo munsi mu bitabo byo mw ijuru, imibereho ye 
izira icy aha, isimbura imibereho yacu y'ibyaha maze 
Imana yareba ku mateka yacu, ikabona gusa imibereho 
itagira icyaha ya Kristo ariyo yanditswe kuri twe. 

Tuzabona ubugingo buhoraho, bidakomotse ku byo 
twakoze, ahubwo bitewe n'ibyo yesu yadukoreye ku 
musalaba. Ahari Danieli yashishikajwe n'ihembe rito 
n'amaherezo yaryo ku buryo yasimbutse agana 
imbere,agatanga igitekerezo cyuzuye cy'imibereho 
y'iryo hembe,ari cyo gucirwa urubanza mbere y'uko 
Yesu agaruka, 

igihe ibikorerwa kw isi bisuzumanwa ubwitonzi, maze 
abaturage b'ubwami buzahoraho bw'Imana 
bakemezwa.Maze ubwami n'ubutegetsi bwose 
bukegurirwa Kristo. 

(Isomo: Danieli 7:14) 

"Nuko ahabwa ubutware, n'icyubahiro, n'ubwami, 



kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe 
bajye bamukorera. 



VI 

o 

> 

< 

2 



w 
as 



w 

> 

> 

as 
o 



frbiKI ELI 714 

ubutware; 
ni ubulvvj 



ubutware bwe, ni ubutware bw'iteka ryose, butazashira, 



150 



21 



17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 




n'ubutWiirc 

iibirii 
Ij Is urn by 



151 



152 




154 





156 




157 



kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Danieli 

7:14 

Danieli arakomeza avuga amakuru meza kuri ubwo 

bwami 



...Maze ubwami n'ubutware...bizahabw'abera b'Isumba 
byose..." Danieli 7:27. 

Abantu b'Imana, abera bayo, bazaraganwa na Kristo, 
muri ubwo bwami buzahoraho. 



(Isomo: Danieli 7:18) 

... Abera b'Isumba byose, bazahabw'ubwo bwami 

babuhindure, bube ubwabo iteka ryose" Danieli 7:18. 



Uyu mugabane w'ubuhanuzi uhuye na rya buye ryo mu 
nzozi za Nebukadineza ryamanutse ritarimbuwe 
n'intoke, rikamenagura igishushanyo uhereye ku 
birenge maze rigahinduka 

Isomo: Danieli 2:35)"...iryo buye... rihinduka umusozi 
munini, ryuzura isi yose." Danieli 2:35 
Muri izi nzozi zombi zijya gusa inzozi Nebukadineza 
yarose z'igishushanyo kinini 

n'inzozi za Danieli z'ibisimba, Imana yerekanye mu 
nshamake amateka y'isi,uhereye igihe cya Babuloni ya 
kera kugeza igihe Yesu agarukiye mu bicu by'icyubahiro 
gushyiraho ubwami bwe buzahoraho bw'urukundo no 
gukiranuka. 

Magingo aya turi mubihe by'amano agizwe n'icyuma 
kivanze n'ibumba. Iyi si n'abayituye,nta gihe 
basigaranye. Ubu nibwo butumwa Imana igeza kuri 
buri wese muri twe ikoresheje ubuhanuzi bwayo 
bukaze. 



22 




158 




17 - Uko Wavumbura Magendu (Ibyiganano) 



Mbega uburyo butangaje bwo kuranga imyaka amagana 
y'amateka y'isi akubiye mu bice bibiri bigufi byo muri 
Bibliya! Ngaho tekereza;Mbese inzozi Danieli yahawe 
kurota kera muri rya joro i Babuloni, ntizigaragaza ko 
Imana ikunda kandi yitaye ku bwoko bwayo butuye ku 
isi mu buryo butangaje? 

Reba ukuntu Yerusalemu hari amatongo;ubwoko 
bw'Imana Israeli bwari mu bunyage i Babuloni. Ibintu 
byose byari mu rwijiji; ariko mu buryo budasanzwe 
Imana yariho ibwira Danieli iti; "Erega ndacyari maso. 

Abami barima igihe cyagera bakavaho. Ingoma 
zishyirwaho igihe cyagera zigahanguka. Ariko sinari 
nibagirwa abana banjye bari kw isi,cyangwa imigambi 
mbafitiye.Umunsi umwe ibintu bizatungana. None 
nshuti, abami n'ubwami bwabo barahanze, hanyuma 
barahanguka. Za nzozi zombi ziri hafi kugera ku 
ndunduro yuzuye.Yesu ari hafi kugaruka kurangiza 
urubanza, no kugaruza ubutware Adamu na Eva 
banyazwe kera. 

Arashaka ko abana be bose bo kw isi bagira uruhare 
muri ubwo bwami ngo bazasangwe biteguye ubwo 
Umukiza azaba agarutse! Kuko kuri uwo munsi 
w'icyubahiro tuzitegereza Umwami wacu 
waducunguye! 



159 


MJUUILBNl 
| UIHtttDl N UVAFERtSljT J 
UBUnillHI ?**'& 


, RQMA rUHUPlM 
. HEW K(] MUNIS! ME 





160 




<^ 

O 

> 

< 

w 

> 



** 

> 

> 

as 

o 



23 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 







Uko wakwirinda gushyirwaho ikimenyetso 
cy'inyamaswa 



Wari umunsi w'akataraboneka, umunsi w'ibyishimo 
abagaragira n'abacurangira umwami bateranye. 
Umwami Nebukadenaza yari yishimye cyane. 



Yari yatumije abanyacyubahiro bose bo mu bwami bw' i 
Babuloni. Wari umunsi yari yiteguye cyane kandi atari 
kuzibagirwa mu gihe cyose cyo kubaho kwe. 



00 








Mbere y' icyo gihe, umwami yari yarasose inzozi 
zidasanzwe. Abona igishushanyo kinini gikozwe mu 
cyuma. 



Ntiyashoboye kwibuka ibyo yarose, nuko Danieli 

yagombaga kumumenyesha iby' inzozi, n' icyo 

zisobanura. 

Nebukadineza nta kindi yashoboye gutekereza! 

Yari umutwe wa zahabu! Ubwami bwe bwari 
indahangarwa. Buri wese yashoboraga kubona 
uk' ubwami bw' i Babuloni bwari bukomeye! Na WE 
UBWE ko yari igihangange. 

Yategetse abagaragu be gukora igishushanyo gikozwe 
muri zahabu gusa. 



Igishushanyo cyose cyari gikozwe muri zahabu. ubwiza 
bw'acyo bwatangazaga buri wese. Bwari uburyo 
umwami yashakaga kwerekana ko ubwami bwe 
buzahoraho iteka. 



w 

as 

w 

H 
C/S 

o 

£■ 

as 

CI 

i— * 

N 
> 



1 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 







Kuri uwo munsi, abantu udumbagiza 

b' abanyacyubahiro bari bateranye mu birori byo 

gutah' igishushanyo cya zahabu cy' umwami 

Nebukadineza. 



Mu kanya inteko nini yose iraceceka. Impanda 
ziravuzwa, umuvugizi w'umwami atangazamw ijwi 
riranguruye ati: 



(Isomo: Danieli 3:4-6) 

...Yemwe bantu b' amoko yose y' indimi zitari zimwe, 

nimwumv' uko tubategeka, 



ngo nimwumv' amajwi y' amahembe n' imyironge 
n' inanga n' isambuka n' amabubura n' amakondera 







n' ibintu by A ubgoko bwose bivuga, muhereko 
mwubarare hasi muramye igishushanyo cy' izahabu 



umwami Nebukadineza yakoze; 



arik' umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye 



ako kanya arajugunywa mu itanura ry' umuriro 
ugurumana." Danieli 3:4-6 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 






J 



tiftl 






Umuziki uracurangwa. Abantu bose bagwa bubamye 
baramy' igishushanyo — abantu hafi ya bose. 



Mu gihe bose bari baphukamye, Saduraka, Meshaki na 

Abedinego bakomeje guhagarara—Abaheburayo batatu 

banze kutumvira Imana bunama kandi 

baramyw' ikigirwamana. Ntibyatinze raporo igera ku 

mwami. 

Azabiranijwe n'uburakari butewe n'uko habonetse 
uhangara kubahuka itegeko rye, Nebukadineza ategeka 
ko bamuzanira abigometse. 



Ubwo umwami yitegerezaga abo Baheburayo batatu, 
yahise abamenya. Bari abahungu bato bafite ubwenge 
buhambaye. 



Mu bihe byashije, yari yarabashinz' imirimo myinshi, 
bayikora neza. Abagirira impuhwe, yiyemeza kongera 
kubagirira ubuntu. Ahamagara buli wese mu izina rye, 
umwami arababwira ati: 



(Isomo: Danieli 3:15) 

"Nuko noneho ni mwumv' amajwi y' ibintu by' amako 

yose bivuzwa, 



00 



w 
as 

w 

H 
C/S 

o 

CI 

as 
** 

N 
> 



linil-'iilv "I..: 

kulxu vi i vi has! 

mukaramya 

igishushanyo 

tiakoze. 

ni b $ i /.<i: 

ariko ni 

mutakiramya, 



mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo 
nakoze, ni byiza; ariko ni mutakiramya, 



23 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 





Ntukiremcrc 
igishusbanyo 
klbajwe, 
cyangwa igisa 



ako kanya murajugunywa mu itanura 

ry' umurir' ugurumana." Danieli 3:15. 

Iy' umwami yabaga yatanz' itangazo, yagombaga 

kurishyigikira cyangwa agata ishema mu baturage. 

Saduraka, Meshaki, n' Abedinego bashoboraga 
kubon' ibirimi by' umuriro biturutse mu itanura. 
Ntawashoboraga gushidikany'a icyo umwami yashaka 
kugeraho. 

Bagombaga gukor' iki? Wishyize mu mwanya wabo, 
wagombaga gukor' iki? Bashoboraga kutumvir' itegeko 
ry' Imana? Bashoboraga kwigir' inama ko ntacyo 
byatwara kunamir' ikigirwamana rimwe mu bihe nka 
biriya. Uko biri kose, Bari bageze mu y'abagabo. 
Mbese ntibyari bikwiriye kwerekana ko bubaha 
umwami? 

Bigaragara ko ibyo bitekerezo bitabaje mo, kubera ko 
bari barigishijw' amategeko y' Imana kuva mu buto 
bwabo, kandi rimwe muri ayo mategeko ryavugaga ngo, 



(Isomo: Kuva 20:4, 5) 

"Ntukiremer' igishushanyo kibajwe, cyangwa igisa 

n' ishusho yose... 



28 



\nik,il>\ ifcuhik' 
imberc, 
nuikabikorei c . . 



Ntukabyikubit' imbere, ntukabikorere..." 
Kuva 20:4, 5. 
Bacishije make kandi badashidikanya bashujije batya: 



29 


AaHIELI 9-lfi J 


% 




. . . NebukadLne/a, ' 


K "1 '\ 




iiUiiip.iNi w: irtmi.s 


f ■ 




Lugusubi/d f w> 


' t , 




iryo jarnbo> 


'_/; 





(Isomo: Danieli 3:16-18) 

"...Nebukadineza, ntampamv' ituma tugusubiz' iryo 

jambo. 



30 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




tfjjHIlill j-17 ) 



kandi 

izadukiza 

ukubuko 

kwawe, 

Nyagasanr 



• : 



Nib' ar' ibyo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu 
itanura ry' umurir' ugurumana, 



kandi izadukiza ukuboko kwawe, Nyagasani. 



umenyc ko 
tuuiribukorere 
Lmana zawe, 



32 



Ariko naho itadukiza, Nyagasani, umenye ko 
tutaribukorere imana zawe, 



00 



33 



ey' iznhabu 
wakoze. 



34 





haba no kuramya icyo gishushanyo cy' izahabu 
wakoze." 
Danieli 3:16-18. 

Ibikurikira birashimishije cyane. Umwami yararakaye 
ategeka ko itanura barishyushya inshuro ndwi, 
rikagurumira cyane kuruta ubusanzwe. 

Nuk' umwami ategeka ko Saduraka, Meshaki, 

n' Abedinego babohwa kandi bakajugunywa mu 

itanura rishyushye. 

Umuriro war' ukaze cyane kubury' abasirikare 

bajuguny' abo basore batatu mu itanura, bahasize 

agatwe. 

Ako kanya, umwami yihutira kujya ku muryango 
w' itanura, abwir' ibyegera bye ko arikubona abantu 
bane bagenda mu birimi by' umuriro kandi ko umwe 
asa n' Umwana w' Imana! 



Imana yacu yinjiye mu itanura rishyushye. Yari kumwe 
n' Abaheburayo batatu mu muriro. Ni Umutabazi 
kabuhariwe. 



w 

as 

w 

H 

c/s 

o 
as 

CI 

i— * 

N 
> 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 






Nebukadineza yategetse Abaheburayo gusohoka mu 
itanura, abantu bose batangazwa nuko abo basore 
batatu bavuye mu muriro imisatsi yabo ari mitaraga 
n' imyenda yabo ntamwotsi uyihumuraho! 
Ikigirwamana cya zahabu cyahise cyibagirana. Ingingo 
y' ibanze mu binyamakuru by' icyo gihe, n' imyaka 
yakurikiye, yavugaga igitangaza cy' abo basore batatu. 

Imana yabo yabakijije ibirimi by' umuriro. Mbega 
igihamya gikomeyecye urukundo rw' Imana ku 
bayoboke bayo bayizera! Bishoboka ko umunsi umwe 
mu bihe bizaza, hazabaho umuntu uzadutegeka uko 
dusenga. Bishoboka ko nka bariya Baheburayo batatu 
dushobora kuzacirw' urwo gupfa kubera imisengere 
yacu. 

Ushobora kuvuga ngo, "Nshimishijwe nuko ntawe 
untegeka uko ngomba gusenga!" 

Byaba biteye ubwoba! Kwicwa kubera ko udasenze mu 
buryo undi muntu agutegetse. 

War' uziko dukurikij' ubuhanuzi bwa Bibiliya, ibihe 
bikomeye bir' imbere yacu? Kandi ko ingingo y' ibanze 
ishingiye ku gusenga? 



Nk' Abaheburayo batatu, umuntu wese uzaba uriho mu 
bihe bya nyuma azasabwa guhitamo? 
Ihitamo rizatera kashe ku mibereho y' iteka! 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 





^■WHit luwrffin 



n'igjsluishanyti 
cyayu, agashj i l ■= . ... 
ikimcnyctso cy&yb 
inn ruhatiga rwc 
cyangwa ku kigan/a, , 



Nebukadineza, umutware ukomeye w' i Babuloni 
yakorehej' igishushanyo buri muntu wese yagombaga 
kunamira. Ikibazo nyakuri cyari ugusenga. 
Itegeko rya kabiri ritubuza gusenga ikigirwamana 
ryasuzumaga niba twarahisemo gusenga Imana nyakuri 
cyangwa gusenga izindi mana. 
Itanura ryashyuhijwe inshuro ndwi kurusha 
ubusanzwe. Igihe cy' umudugararo kitigeze kibaho. 
Igihano cyo kutumvira ishyirahamwe ry' itorero 
n' ubutegetsi cyari urupfu. 

Mu minsi yanyuma, Ijambo ry' Imana mu gitabo 
cy' Ibyahishuwe ryerekana ko umutegetse ukomeye 
azafatanya itorero n' ubutegetsi. Ingingo ikomeye izaba 
yerekeranye no gusenga. Mu bihe byanyuma 
by' imidugararo, amategeko y' Imana azarekan' uwo 
twubaha mu gihe iteka ryo gupfa rizashyirwaho. 

Igitabo cy' Ibyahishuwe kibonekamo imiburo ikomeye 
ku bari mu isi. 

Bigaragara ko Imana yita cyane ku butumwa bwo muri 
icyo gitabo, kuko yavuze ngo: 

(Isomo: Ibyahishuwe 13:9) 

"Ufit' ugutwi, niyumve." Ibyahishuwe 13:9. 

Tugomba kumva ubu butumwa buhuruza! 



(Isomo: Ibyahishuwe 14:9, 10) 

"...Umuntu n' aramya ya nyamaswa n' igishushanyo 
cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga 
rwe cyangwa ku kiganza, 



00 



W 

as 

w 

H 
C/S 

o 

£■ 

as 

i— * 

N 
> 



L IRYAH15HUWI 14 10 



ku n t ! f i-.-i . 
niyo mujinya 

':■■'! HUH I-.!. 



uwo niwe uzanywa ku nzoga, niyo mujinya w' Imana, 




yiteguw' idafunguwe mo amazi mu gacuma k' umujinya 
wayo. 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 



IHVAHISHUWE U-ID J 



y'abamaraika 
bcra n' imherc 
y' Umwana 
vv' [mania. 




Kandi azababazwa n' umuriro n' amazuku imbere 
y' abamaraika bera n' imbere y' Umwana W Intama." 
Ibyahishuwe 14:9, 10. 



Buri muntu agomba kwiga yitonze iby' ubu buhanuzi, 
akameny' adashidikanya ko ntacy' ahuriyeho 
n' imyamaswa cyangwa ikimenyetso cyayo. 



Dukurikij' ubu buhanuzi, abatuy' isi bazagabanywamo 
ibice bibiri mu mpera z' igihe: Igice cyiyemeje 
kuyoboka no kwitondera amategeko y' Imana, n' igice 
kiramya inyamaswa kandi gifite ikimenyetso cyayo. 

Abanze kuramy' inyamaswa no kwakir' ikimenyetso 
cyayo bazatotezwa cyane. Bizab' ar' ibihe bikomeye 
nk' ibyo ba baheburayo batatu bahuye naby' igihe 
bahagararag' imbere ya Nubukabineza. 

(Isoma: Ibyahishuwe 13:16, 17) 
"Itera bose, aboroheje n' abakomeye, n' abatunzi 
n' abakene, n' ab' umudendezo n' ab' imbata, 
gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy' i buryo 
cyangwa mu ruhanga, 



guiuntla, kertnsu afiie 
tcyo kimcnyels'o 
cyangwa i/Jna rya ya 
nysiraasu'a. cyangwa 
umubare w'iidna ryayou 




kugirango hatagir' umuntu wemererwa kugura cyangwa 
gutunda, kerets' afit' icyo kimenyetso cyangwa izina rya 
ya nyamaswa, cyangwa umubare w' izina ryayo." 
Ibyahishuwe 13:16, 17. 

Hazashyirwaho itegeko ryo gupfa ku bantu bazanga 
kuramy' inyamaswa n' igishushanyo cyayo. 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 



JlRJAHISHUWE 1315 J 

lhabwa 
y ii k,i Ltyo 



cy i n\ -i ma&u .1 
gu.hu meka^ 
no kuvuga 



fcBYJIHJSHUWE13:i5 ,.' 

kandi cyidshe 
abatakjramya 
bose. 



56 



(Isomo: Ibyahishuwe 13:15) 

Ku nyamaswa ya kabili yo mu byahishuwe, Bibiliya 

ivuga iti: 

"Ihabga guh' icyo gishushanyo cy' inyamaswa 

guhumeka, no kuvuga 

kandi cyicishe abatakiramya bose 
Ibyahishuwe 13:15. 



-v».ii 






^ IfiTIHlSHJWt liffll 

% Mbotia 
C mu i j n I'd ikEndE -^ 

kfmonyeisfl, 

gikorrieye 

RitanRaza: 


1 





61 



WYJUHSHUINf 1!l TJ 

I nlcyo cy' abiimara 

ik .1 I l..i I !Ki ■.-. I 

ito IbvaRo , 
.nuVi, ntbyt. 
V" tmpcnika, 
Ikukti tnuri byu .in 
nm iLmiijtny^ 
w ' Imana wuziirira. 




Umuntu aragir' ati, "n' utaramya inyamaswa, ntacyo 
tuzakuguraho cyangwa tuzakugurisha, bibabaye 
ngombwa tuzakwica." 



Imana iravuga ngo: "N' uramy' inyamaswa, uzanywa ku 
nzoga y' umujinya w' Imana/' 



Buli muntu utuye kur' iy' isi agomba 

kuzafat' umwanzuro ukomeye. N' ibihe bihano Imana 

izagener' abadakiranuka? Ibyahishuwe 

biduh' igisubizo: 

(Isomo: Ibyahishuwe 15:1) 

"Mbona mu ijuru ikindi kimenyetso, gikomeye 

gitangaza: 



nicyo cy' abamaraika barindwi bafit' ibyago birindwi, 
nibyo by' imperuka, kuko muri byo ari mo umujinya 
w' Imana wuzurira." Ibyahishuwe 15:1. 



Mu byago birindwi, bitatu byateganirijwe inyamaswa 
n' abayiramya. Bigaragara ko Imana itazahana abantu 
itabanje kubaburira. 



00 



w 
as 

w 

H 
C/S 

o 

CI 

as 
o 

N 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 





ngiyc kuboiu 
mbona 




Nicyo gishimisha cyane ku byerekey' Imana! 
Ntabw' izasuk' ibyago birindwi ku kiremwa muntu 
itabanje kumenyesha buri wese ibyerekey' ikimenyetso 
cy' inyamaswa nuko umuntu yacyirinda. 

Mu butumwa bw' imbuzi buheruka, Imana itanga 
urufunguzo rufungura ubuhanuzi, kugirango 
dusobanukirwe n' ubwo buhanuzi. 
Nta muntu ukeneye kugera mubihe biruhije ako kageni 
atiteguye. Ni ngombwa ko tumenya iyo nyamaswa 
nuko twakwirinda gushyirwaho ikimenyetso cyayo. 

Reka turebe ubuhanuzi buboneka mu gitabo 
cy' Ibyahishuwe, dusome iby' iyo nyamaswa. 



(Isomo: Ibyahishuwe 13:1-8) 
Intumwa Yohani yanditse ngo: 

"Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona 
mbona inyamaswa iva mu nyanja, 

ifit' amahembe cumi n' imitw' irindwi: ku mahembe 
yayo hariho ibisingo cumi, 



[_ WlJUIISHUWl 13:1 



no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. 



jiutiikii Im.mti. 




Iyo nyamaswa nabonye yasaga n' ingwe, amajanja yayo 
yasaga n' ay A aruko, 



10 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 



^ IILVJLIIIKHUWI 13:2 

akanwa 
kayo kasaga 
li'ak' interi?. 



akanwa kayo kasaga n' ak' intare. 



71 



JwAMISHUWl 1 3:2 



kiyiha iniii.n aga 
zacyo, n' i i r s ■ I •■• ■ 
yacyp y 1 ubganii T 
n'uburware 
bukomeyc. 



Cya kiyoka kiyih' imbaraga zacyo, n' intebe yacyo 
y' ubgami, n' ubutware bukomeye." 
Ibyahishuwe 13:1, 2. 



j^BYAWSHUWl 13:3 

Nuko 
ntboaaumwG 



yayo i \ •■■ ■ 

ii u \u iril-. ■ r.,-1 S! 
in ii;.-in\'.i rwica. 



72 



"Nuko mbon' umwe mu mitwe yay' usa 
n' ukomerets' uruguma rwica, 



00 



73 



i u,: : ii m.: rwa 
rurakirii. Al 



li.ikiinkiNi i-\ ii 



lu:.\ ii..'.ni:....i n .' 



[^ IUVAHISHUWI 13:4 

i ■;. .i . -. i i i \ ■'■ icyp 
kiyoka kuko 
cyafaaye iyo 



ubutware 

bwacyo; 



j^lBV*H15HUWl 13:4 

baramya n r iyo 
nyamaswa 

bali. r Ni ride 
uhwanyo n' iyi 
nyamaswa? 



74 



75 



ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi 
yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. 



Baramya icyo kiyoka kuko cyahay iyo nyamaswa 
ubutware bwacyo; 



baramya n' iyo nyamaswa bati, 'Ni nde uhwanye n' iyi 
nyamaswa? 



w 

as 

w 

H 
C/S 

o 

as 
o 

N 




kandi ni nd' ubasha kuyirwanya?'" 



Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye nibyo gutuka Imana, 



11 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




^_ IUVAIIIKHUWI 136 



akamva ka 
guluka I mil 

III! ;.'.!.! I !iL,l 

izina ryayc 



ihabga no kurama, ngo imari amezi mirongwo ine 
n' abiri." Ibyahishuwe 13:3-5. 



"Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka 
izina ryayo, 




kunvanya 
abera no 
kub,ine , sb;i. 



n' ihema ryayo n' ababa mu ijuru. 



Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. 




IIIVJLIIIHHUWI i:i-w 



Lk lllll 111 11 w 

izina rye 
irltaodltse 



ihabwa no gutwara imiryango yose n' amoko yose, 
n' indimi zose, n' amahanga yose. 



Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese, izina rye 
ritanditse 




mu gitabo cy' ubugingo cy' Umwana w' Intama 
watambwe uhereye ku kuremwa kw' isi." 
Ibyahishuwe 13:6-8. 



Dukeneye kureba buri ngingo y' ubu buhanuzi. Hano, 
Imana yongeye gukoresha ibimenyetso by' ubuhanuzi 
igamije kuburira abari mu isi. 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




Inyamaswa yerekan' iki? 

Danieli 7 itwigisha ko inyamaswa zerekana ingoma 

cyangwa ubutegetsi. 

Mu byahishuwe, tuhabona ibishushanyo bidasanzwe— 

inyamaswa igizwe n' inyamasw' enye Danieli yeretswe! 

Ntawigez' abon' inyamasw' imez' ityo! 

Reka twongere tureb' inyamasw' enye Danieli yeretswe, 

biradufasha kumv' iby' imbaraga z' iyi nyamaswa 

turikwiga. 








Intare yerekan' iki? Nibyo, ni Babuloni! 



Idubu? Abamedi n' Abaperesi. 



Ingwe yerekan' iki? Ubugiriki, nibyo. 



Inyamasw' itey' ubwoba y' amahemb' icumi? 
Murayibuka! Nibyo, yerekana ingoma y' abaroma. 



Inyamaswa yo mu gice cya 13 cy' Ibyahishuwe 

n' ubutegetsi bwakurikiy' ubwami bune Danieli 

yeretswe. Nkuko tubibona, ubutegetsi bumwe buri ku 

isi bwuzuz' ibimenyetso bivugwa mu buhanuzi. 

Ibyanditswe byeara n' amateka 

y' isibyerekan' ibimenyesto by' ukuri. 

Yohani yavuz' ibyiyo nyamaswa agir' ati: 



00 



B 

w 
as 

w 

H 
C/S 

o 
as 

CI 

i— * 

N 



13 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




(Isomo: Ibyahishuwe 13:2) 

"Cya kiyoka kiyih' imbaraga zacyo, n' intebe yacyo 

y' ubwami, n' ubutware bukomeye." Ibyahishuwe 13:2. 

Turabona ko icyo kiyoka ari Satani, kuko Bibiliya ivuga 

ngo, 



Mu ijuru 
hiibahn 



(Isomo: Ibyahishuwe 12:7-9) 
"Mu ijuru habaho intambara. 



94 



Cya kiyoka 
kinini kiradhgn, 
ni cyo ya nzoka 
ya kcra, yltwa 
Umwanzl na 
Salani. nicyo 
kiyobya abari 
muisi base ... 




Abvahiskuwe^^ 


\ 

. -. 


. . . Icyu kiytikii ' " 

:>,\ iiii-^iUM i ,i Imbere 


y'uwomugofc" 
waramu k waga, '& ' 

J 




T 


■•■I 


" 


3 




Cya kiyoka kinini kiracibga, ni cyo ya nzoka ya kera, 
yitwa Umwanzi na Satani, nicyo kiyoby' abri mu isi 
bose..." 
Ibyahishuwe 12:7-9. 

Ntabwo Satani yigaragaz' iy' ater' abantu. 
Ariyoberanya akanakoresh' izindi mbaraga n' abantu. 
Ibyahishuwe bitwerek' ishusho y' intambara ikomeye 
hagati ya Satani n' itorero: 

(Isomo: Ibyahishuwe 12:3-5) 

"Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka 

kinini gitukura, 



gifite imitwe irindwi n' amahembe cumi, no ku mitwe 
yacyo gifit ibisingiro birindwi... 



Icyo kiyoka gihagarara imbere y' uwo mugore 
waramukwaga, 



kugirango n' amara kubyara gihereko kiry' umwana we. 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 



(lEUHI5RUWE12:5 J 



ttzaragiza 
amahanga 
inkoni 
y' ityijjna: 





' 


101 


K'BjJHISHUWI 12:5 } 

Umwana ' " mt 


Wfi 


ajyanwaku '*"""■ * * 
Mana no ku ^V 
niche yayo. fW 

4" 







Abyara umwana w' umuhungu uzaragiza amahanga 
inkoni y' icyuma: 



Umwana w' arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe 
yayo." Ibyahishuwe 12:3-5. 



Iyu mwana w' umuntu ni nde? 
Ni Yesu Kristo! 

Cya kiyoka, cyangwa Satani, yakoresheje uburyo bwose, 
agamije kwica Yesu. 
Nuko byagenze. 

N' ikihe gihugu Satani yakoreyem' igihe Kristo 
yavukaga? 

Iyo tureby amateka y' isi, tubona uko Umwami Kaizari 
yategekaga ingoma y' Abaroma ubwo Kristo yavukaga. 



Umwami Herodi yatanze itegeko ryo kwica impinja 
z' abahungu ku geza ku myaka ibiri muri Betelehemu 
agamije kwica umwana Yesu. 



Umutware w' Abaroma, Poniyasi Pilato, yaciriye Kristo 
urwo gupfa. 



Abasilikare b' Abaroma babambye Kristo ku musaraba, 
na kashi y' Abaroma yashyizwe ku muryango w' imva 
ya Yesu. Satani yakoreye mu butegetsi bw' I Roma 
kugira no yicishe Kristo. 



00 



B 
w 

as 

w 

H 
C/S 

o 

CI 

as 

CI 

l-H 

N 



107 



15 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 








109 






WilVI'IU'lUiJJi:-- |- 


■ 

El 


" 


kiyihii imbaraga 
zatyo ii'mtebc 
yacyo 
y'ufowainL 
ra h ubutware 
bukomeye 



110 





Yesu arazuka ajya mu ijuru nkuko ubuhanuzi 
bwabitangaje mbere. Ntabwo ibi biguha kwizera cyane 
ubuhanuzi bwa Bibiliya? 



Kandi ubuhanuzi bwerekanye mbere yuko imbaraga z' i 
Roma ziza 



(Isomo: Ibyahishuwe 13:2) 

giha "imbaraga" zacyo n' "intebe" yacyo y' ubwami, 

n' "ubutware" bukomeye ya nyamaswa. 

Ubutegetsi bw' i Roma ntibwujuje iby' ubu buhanuzi? 

Nib' aribyo, byahawe nde? 

Kuva imyak' amagana, Itorero ry' i Roma 

ryakoreshag' inyandiko yitwa "Impano ya Konstantino" 

kugirango yemez' uburenganzira bwaryo ku mujyi w' i 

Roma. 

Iyo nyadiko, yaje nyuma kugaragara ko ar A impimbano, 

yahaga kiliziya ububasha bwo gutegeka Roma 

y' iburengerazuba, mu buryo bwa politiki n' iyoboka 

Mana. Iyo nyandiko yakoreshejwe gushimangira 

ubutegetsi bw' ubwami ivuga ko Papa ariwe mwami. 

Mu mwaka wa 300 Nyuma y' ivuka rya Kristo, 
Konsitantino yimuriye umurwa mukuru i Bizantiyumu 
maze umujyi awita izina rye Konsitantinopule. 



Ubwo Konsitantino yeguraga, yasigiye intebe ye 
Bishopu w' i Roma. Uwo Bishopu w' i Roma aba 
umutware mukuru wa Kiliziya, akaba n' umwami. 
Hatangira kubaho ubumwe bwa kiliziya na leta, 
kiriziya itegeka leta. 

Umujyi wa Vatikani uri Roma rwagati, umujyi wahoze 
ar' icyicaro cy' ingoma ya kera y' Abaromani. 



16 



114 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




115 




116 





118 




119 



►iBYAHISHUWE 13 Hi 



n'nh'um 

n" imbaui. gush \\ r u atu > 

il.iill' !:■ ■ I -i.- ku 

kiftjny.i cy' i bury 6 
cyangwa '»u ruiianga; 



120 




Kiliziya y' i Roma ikomeje icyicaro cyayo aho 
kugez' uyu munsi, ikomatanije ubutegetsi bw'idini na 
politiki. Buli gihugu cyo mu isi cyohereza 
abagihagarariye i Vatikani. 



Ni ngombwa kuzirikana ko ubuhanuzi buvuga gahunda 
ubwayo, cyangwa imiterere mu byerekeye kwigisha 
iyobokamana. Ntabwo butunga agatoki abantu ku giti 
cyabo! 



Hari abantu benshi bavugisha ukuri basenga Imana 
ariko bataramenya ibyo muri kwiga byerekeranye n' iyo 
mbaraga. 



Ushishoje ukig' ibimenyetso byerekana inyamaswa yo 
mu byahishuwe 13 ubona neza ko iyo mbaraga imeze 
nk' iyo twabonye muri Danieli igice cya karindwi, 
igereranywa n' agahembe gato. 

Umuhanuzi Yohani avuga ko ubutware bw' iyo 
nyamaswa buzarangwa no gukoresha ingufu, agahato 
kuri buri wese, kandi mu isi hose! 



(Isomo: Ibyahishuwe 13:13-17) 

"Itera bose, aboroheje n' abakomeye, n' abatunzi 

n' abakene, n' ab' umudendezo n' imbata, gushyirwaho 

ikiminyetso ku giganza cy' i buryo cyangwa mu 

ruhanga: 

Kugira ngo hatagir' umuntu wemererwa kugura 
cyangwa gutunda, kerets' afit' icyo kimenyetso, cyangwa 
izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare W izina 
ryayo." 
Ibyahishuwe 13:16-17. 



00 



ffl 
as 

w 

H 
C/S 

o 
as 

CI 
N 



17 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




Mm nihci 
kiviluingatfu. 
Lew' abcra 
km i, bitondeT 
amategeko 
y' Imana. 
bakagira kwizeva 
nk'ukwa Vcsii. • 



122 




Ukurikij' ijambo ry' Imana, iki kimenyetso kigomba 
kuba cyerekana kutayoboka ubutegetsi bw' Imana. 
Bibiliya yerekana neza agatsiko katazemer' ikimenyetso 
cy' inyamaswa. 

(Isomo: Ibyahishuwe 14:12) 

"Aho niho kwihangana kw' abera kuri, 

bitonder' amategeko y' Imana, bakagira kwizera 

nk' ukwa Yesu." 

Ibyahishuwe 14:12. 

Ntimwibeshye, kwitonder' amategeko y' Imana nicyo 
kibazo gikomeye isi yose izahura nacyo. 
Ubwo agatsiko kamwe kazashyirwaho ikimenyetso 
cy' inyamaswa, akandi kazakomeza kwita ku mategeko 
y' Imana kanakomeze kwiringira Yesu. 

Abantu b' Imana nabo bazahabwa ikimenyetso cyayo, 
ariko kizaba ari ikimenyetso cy' Imana, ikimenyetso 
cy' Imana. 



Kizashyirwa mu ruhanga rw' abayoboke bayo. 



126 



VI b< (3 v. n,s 
nini.i;:..,! •■•■ Miuh 

azamuka, ava i 

UUl.^il.: /,:;..;. 

.!i iii- ikimeiiyflsii 
cy' Imana ilKuuho.- 



(Isomo: Ibyahishuwe 7:2-3) 

"Mbona na maraika wundi, azamuka, av' i burasira- 

zuba, afit' ikimenyetso cy' Imana ihoraho. 



127 



E5*--m 



abwira abvvira 

ba I ;■■■ i ■ i.: i a i i. . i 
turn. 1 h.ihi.i'.'. !■ 
kubaba .- .i isi 
ii' inyanja, > 



arangurur' ijwi rirenga, abwira abwira ba bamaraika 
bane bahawe kubabaz' isi n' inyanja, 



128 



18 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 



jjjeflHISHU 



.-babazq isi 

I ill\.MI|. 



ati: 'Ntimubabaz' isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti 



129 



|^ibVji« i s h u we i : a 

luliii.iiniira 

..■.iisln 1 1, j 
Lkimeriyeiso 
mil ui n.i u;j.-i 
nv' i 1 1 i 1 1... i , i 
£ [manu yacu. 




Maze kiincli 

nibahii 

ii 4 amasabato 

njy*: ngr* abe 
ikimenyetso 
I ■ .: ;■ . ■'! i yaii] ye 
nabo . . . 



132 



Kandi ubgtre 
Vbisiraell n r i ■ 

[ilinuikaburc 



133 



luitiaii yiinjye 
narawe mu 

I J i 1 1- .'■ 1 1 s ■ 1 1 n 1 1 

by use. 



tutaramara gushyir' ikimenyetso mu ruhanga 
rw' imbata z' Imana yacu/" 
Ibyahishuwe 7:2-3. 



Ndashaka icyo kimenyetso; nawe nicyo ushaka? 
Nta kintu cy' ingirakamaro nkacyo. 
Intambara iheruka mu mateka y' isi yerekeranye 
n' ikimenyetso cy' Imana cyangwa icy' inyamaswa. 
Iri hagati y' ikimenyetso cy' Imana n' ikimenyetso 
gifutamye. Kumenya ikimenyetso cy'Imana, 
bitubashisha kuvumbura ikimenyetso cy icyiganano 
kizashyrwa ku bantu ku gahato. 
Imana itubwira iby' ikimenyetso cyayo: 

(Isomo: Ezekieli 20:12) 

"Maze kandi mbaha n' amasabato yanjye ngo' abe 

ikimenyetso hagati yanjye nabo..." 

Ezekieli 20:12. 



(Isomo: Kuva 31:13) 

Imana irongera kuvuga ngo, "Kandi ubgire Abisiraeli 

uti: ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, 



kuko ari yo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe 
byanyu byose, 



00 



B 

w 
as 

w 

H 
C/S 

o 
as 

CI 

i— * 

N 
> 



134 




kugira ngo mumenye yuko nd' Uwiteka ubeza." 
Kuva 31:13. 



135 



19 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 









\w 


W^BlyTTTwWTO'i.n'/'liin 


: 


BPTS^B; ' 1 1 1 f 1 i ■ 1 - 1 - j t -i ' 







/ AtjiH juif uiikMhivymu ,,„„ 
RmitiaiEtE yi Glkiislu 

Kiliziya yaliinduyp 
i-,.i|>.ji.,i iyishyira 
ku munsi wa 
mbere; Abaporoso 
bar-abyeniera. 



136 




137 



Imana ivuga ko Isabato ari ikimenyetso cy' ubutegetsi. 
Ikimenyetso cy' ubutegetsi bw' inyamaswa n' ikihe? 



Ibi bikurikira biboneka muri gatikisimu 

y' Abagatolika: 

Ikibazo: Wemez' ute ko kiliziya ifit' ububasha bwo 

gutegek' iminsi mikuru n' iyera? 

"IGISUBIZO: "Kubera guhindura Isabato mo munsi wa 
mbere w' icyumweru, Abaporoso bakabyemera. 



138 



flifhaliain c va Gitrisi u 

l>agaragaza kxvivuguruza 
iftihti bubal ■irijt 1 uwa 
rtiberc, bakarcka \\ indj 
minsi yategetswe 
n'ivo KilizivH nyim*. 



bagaragaza kwivuguruza igihe bubahirije uwa mbere, 
bakareka iyindi minsi yategetswe n'iyo Kiliziya nyine. 



139 



/ f loaisie gijuaWMM ), ,„,„,„„, 
Hmaliiinc va Gikrisiu 

Ha rt uli ii n [[ill ii nin 
nwarakanaknkhMta 
line uiiuuasna uwo 
gntnvltsl)D Iminsi niikuru 



''IKIBAZO: Hari ubundi buryo bwerekana ko kiriziya 
ifite ububasha bwo gushyiraho iminsi mikuru y' idini? 



140 



uraGlirtEiii 

Iyo itagira ubwo 
bubusba nliba 
yarashyizeho 
kubahiriza uniun-si wa 
mlwre w' fcyiunweru, 



"IGISUBIZO: "Iy' itagir' ubwo bubash ntiba 
yarashyizeho kubahiriz' umunsi wa mbere 
w' icyumweru, 



141 



/ AB3I3I0 U-lKliriiVfJIllO , ,,„, 
lihihimc v i'G.iiIeIii 

hvuslmbuje 
umunsi vv" isabalo, 
kandi Jbyajidilswc 
bidashyigikiyc 
irvo hinduka. 



iwusimbuje umunsi w' Isabato, uguhindura kutaboneka 
mu byanditswe byera." 

- Agatabo gakubiyemo amahame ya Gikistu, kanditswe 
na Henry Tuberville, urupapuro rwa 58. 



142 



20 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




Umunsi wa mbere w' icyumweru nicyo 
kimenyetsokiranga ubutegetsi bwa kiriziya y' i Roma 
nkuko ibyivugira. 

Yiyemerera ko yahinduy' umunsi wo gusenga iwuvana 
kuwa karindwi iwushyira kuwa mbere ( mu 
Kinyarwanda witwa ku Cyumweru) kandi ko 



.,.iiri tkimcnyels 
cy'uhushabo/i 
hu'idini ryiiln). 




145 



uimMmnrai / 



VIDEWO 



Imihnngo 

• llegekorya 
KlLiziya y'L Kcimu 



146 



f&muMj 



guhincHuu 
ibihc 



147 




avuga ko icyo gikorwa ar' "ikimenyetso cy' ubutegetsi 
bwa kiriziya/' 

Ibarwa yanditse na C.F. Tomasi, Ukwakira 28, 1895). 
Kiliziya y' i Roma ibaz' Abaporoso impamvu 
batubahiriz' umunsi w' Imana, bakaba barateshejwe 

(Videwo y' amasegonda 2) 

Isabato yo muri Bibliya bagakurikira umunsi 

washyizweho na 



(Videwo Y' amasegonda 5) 

Umuco, imihango, n' itegeko rya kiriziya y' i Roma. 



(Isomo: Danieli 7:25) 

Danieli yeretswe ko uhagarariye ubutegetsi 

bw' inyamaswa "...azigir' inama zo guhindur' ibihe 

n' amategeko..." 

Danieli 7:25. 

(Isomo: Danieli 8:12) 

Yavuze kandi ko ubwo butegetsi buzajugunya"... 
iby' ukuri hasi, bukajya bubasha icyo bugambiriye." 
Danieli 8:12. 



Yohani yatangaje mbere ko Satani azahatira abantu bose 
kwakira ikimenyetso cy' inyamaswa: 



00 



B 

w 
as 

w 

H 
C/S 

o 
as 

CI 

i— * 

N 
> 



149 



21 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




150 





152 




153 




154 




155 




(Isomo: Ibyahishuwe 13:16-17) 
"Itera bose, aboroheje n' abakomeye, abatunzi 
n' abakene, n' ab'umudendezo nab' imbata, 
gushyirwaho ikimenyetso kukiganza cy' iburyo 
cyangwa mu ruhanga, 

kugira ngo hatagir' umuntu wemererwa kugura 
cyangwa gutunda, kerets' afit' icyo kimenyetso, cyangwa 
izina rya ya nyamaswa, cyangwa umubare w' izina 
ryayo." 
Ibyahishuwe 13:16-17. 

Kugirangw' ubwo butegetsi bw' inyamaswa bubashe 
gushohoz' ibyahanuwe, mu bihe biheruka, 
buzakoresh' imbaraga z' ubutegetsi bwa leta kugirango 
buhatire buli wese kwakir' ikimenyetso cyabwo. Reba 
uko Imana igaragaz' ubwo butegetsi: 

(Isomo: Ibyahishuwe 13:18) 

"Aha ni h' ubgenge buri: Ufite ubgenge, abare umubare 

w' iyo nyamaswa, kuko ari umubare w' umuntu: 



kandi umubare we ni magan' atandatu na 
mirongw' itandatu n' itandatu." 
Ibyahishuwe 13:18. 



Ushobora kuba wibaza icyo umubare w' inyamaswa 
usobanura. Abantu benshi bibaza icyo kibazo. 



Reka tureke Kiriziya Gatolika idusobanurire. Ikilatini 
ni rwo rurimi rwemewe rwa Kiliziya Gatolika. 
Papa, mu myigishirize ya Gatolika, ahagarariy' itorero 
ryose. 



156 



22 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




Kimwe mu byubahiro bya papa ni Vicarious Filii Dei, 
bisobanura "Icyegera cy' Umwana w' Imana," 



/ (M flPff BJtMU UMi~) 

M).i!-M : iilil..i 

bemere ko kili/iya, 
igizwe n ' .th.iniLi. 
igomba kugira 
utnutwe ugaragara- 



157 



"Abagatolika bemera ko Kiliziya, igizwe n' abantu, 
igomba kugira umutware ugaragara." 



158 



IKYUBAHERO EVA PAPA 
\h tirioiis \ Hii Dei I 

VIDEWO 



= 66'6 



159 




Murabona ko agaciro k' imibare y' inyuguti z' Ikilatini 

koroshye kubara 

Vicarius Filii Dei 

Vicarius 5,1,100,0,0,1,5,0 = 112 

Filii 0,1,50,1,1 = 53 

Dei 500, 0, 1 = 501 

=666 

Icyi n' ikindi kimenyetso cyerekana ko kiriziya y' i 

Roma ariyo ya nyamaswa ivugwa mu byahishuwe 13. 

Niki twakura mu kigisho cy' ubuhanuzi bwo mu ijambo 
ry' Imana? 

Turabona ko hagiye kuza igihe kandi kitari kure, 
ubwo buri wese azategekwa kubahiriza umunsi wa 
mbere w' icyumweru utandukanye n' itegeko ry' Imana! 

Haherutse gusohoka ibwirizwa ryiswe: "Ibarwa 

y' intumwa, Dies Domini, Ya Data Mutagatifu wera, 

Yohani Paulo wa Kabiri, rigenewe abayobozi ba kiriziya 

n' abizera, irebana no kuzirikana umunsi wera 

w' Imana," ryihanangiriza abayozi ba Kiliziya kwihatira 

kubahiriza umunsi wa mbere w' icyumweru nk' umunsi 

w' ikiruhuko no gusenga. 

Byaba bishoboka ko iy' ibaruwa itegura ishyirwaho 

ry' amategeko yo kubahiriza umunsi wa mbere w' 

icyumweru aho kubahiriza Isabato ivugwa muri 

Bibiliya? 



00 



B 

w 
as 

w 

H 
C/S 

o 
as 

CI 

** 

N 
> 



23 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




164 




Iyo baruwa ivuga ko bagomba gushakisha uko 

hashyirwaho amategeko ya leta kugirango icyifuzo cya 

Papa gisohore. 

Ibyo hari icyo bibibutsa? 

Niko byahanuwe! 

Abantu benshi bibaza iki kibazo, "Mbese ubu hari 
umuntu ufite ikimenyetso cy' inyamaswa?" 
Oya, nta muntu urahabwa ikimenyetso cy' inyamaswa. 
Imana ifite abayoboke bayo muri buri torero 

Igihe ikimenyetso cy' inyamaswa kizashyirwaho 
n' ubutegetsi bwa leta, buri muntu agomba guhitamo 
hagati yo kuyoboka Imana yubahiriza Isabato nkuko 
biri mu mategeko y' Imana—cyangwa kuyoboka 
inyamaswa yubahiriza umunsi washyizweho 
n' ubutegetsi bw' umuntu. 
Ubwo nicyo gihe cyonyine buri wese azakira 
ikimenyetso cy' inyamaswa! 

Buri muntu agomba kuzasuzumwa: Nzumvira Imana 
cyangwa nzayoboka umuntu? 
Ntabwo ari kibazo cy' iminsi. 
N' ikibazo cy abatware! 

(Isomo: Abaroma 6:16) 

Paulo yanditse ko: "Ntimuzi yuk' uwo mwihaye kuba 

imbata zo kumwumvira, 



muri imbata z' uwo mwumvira uwo, imbata z' ibyaha 
bizan' urupfu, 



cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka?" 
Abaroma 6:16. 



167 



24 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




169 




170 



HSJM33:lG_ j 

, . .a^jibabwa 
ibya kurya 
bitmiUingu, 
n'amazi 
yo kuny wii 
fitazayabiini. 



171 



cyangwa 
umivambi 



'. (ABU PI 91.6 

Cyangwa 
mugigaigc 



cyangwa 
kurimbura 

!'.ui--.i-ijilj.i kn 
many iv a 
y' ihatigu. 



172 



173 



'■ 1 1 1 :i 1 1 . igihumbi 

l M / , I v; ■■ ■■ ■ - ! I I ' ! I : I ! i «. I ■ ■ 



_ .ilh.ni'4! in /u\ LI 

\ I :■ ■ i /■!■;' ■■ : i. iburya 

'T~ | - bwawe; ariko 

' . niihi/.akuj£4ir;iho r 



Buri muntu utuye ku isi agiye guhura n' igihe 
gikomeye. Ntawe uzashobora kugura no kugurisha 
adafite ikimenyetso cy' inyamaswa. 



Ubwa mbere hazabaho gukomanyirizwa hakurikire 
iteka ryo gup fa. 

Ku bazakira ikimenyetso cy' inyamaswa, hakurikire 
ibyago birindwi. 

Murabona impamv' iyi ngingo ikomeye? 
Kubera ko ari ikibazo cy' ubuzima n' urupfu? 
Kuk' ari ngombwa ko twahitamo kubaha Imana ubu? 

Hari inkuru nziza ku bahitamo kubah' Imana 
bagahabwa ikimenyetso cyayo. 



(Isomo: Yesaya 33:16) 

Ntibazashobora kugura cyangwa kugurisha, ariko 

Imana iragira iti: "...azahabwa ibyo kurya bimutunga, 

n' amazi yo kunywa ntazayabura." 

Yesaya 33:16. 

(Isomo: Zaburi 91:5-8) 

Kubyerekeye ibyago bizasukwa ku isi, Imana 

iradusezeranira ko: "Igiteye ubwoba cya nijoro 

ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku 

manywa, 

Cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa 
kurimbura gutsemba ku manywa y' ihangu. 



Abant' igihumbi bazagw' iruhande rwawe, 
abant' inzovu bazagw' iburyo bwawe; ariko 
ntibizakugeraho. 



00 



B 

w 
as 

w 

H 
C/S 

o 

CI 

as 

CI 

i— * 

N 
> 



174 



25 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 



»uuni ui k jj 



ilbuiu? i'bihuTtibo 
by 1 abanvabvalia. 



175 




176 



Ciiiiijm 9i:ijj^ 



Uzabirebesh' amaso yawe gusa, ubon' ibihembo 

by' abanyabyaha." 

Zaburi 91:5-8. 

Kandi niba ugishidikanya ibizakurikiraho, Bibiliya 

igirango, 

(Isomo: Zaburi 91:9-11) 

"Kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize 

Isumba byose ubuturo, 



nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera 
ihema ryawe, 



177 



'. UByRI 91:11 J 



ngo biikliriiitfiri* 



178 



Maza icyo 
gihe Mikucli 
wa mulware 
ukomeye, 
ujya tihagurikirat 
abanl 1. 1 bavve, 
a/ahagui ; i iv . i . 



kuko azagutegekera abamaraika be, ngo bakurindire mu 

nzira zawe zose." 

Zaburi 91:9-11. 

Imana iha isezerano ryiza abahisemo kuyikurikira: 

(Isomo: Danieli 12:1) 

"Maze icyo gihe Mikaeli wa mutware ukomeye, ujya 

ahagarikira abantu bawe, azahaguruka. 



179 




tf umuriro, mbima 
ii" abatabarulse 
Sanesbeje ya 
nVamaswa, 



hazaba ari igihe cy' umubabaro utigeze kubaho, uhereye 
igihe amahanga yabereyeho, ukageza icyo gihe. 



Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu 

gitabo, bazarokorwa." Danieli 12:1. 

Yohani yeretswe iby' ababashije kunesha inyamaswa: 



(Isomo: Ibyahishuwe 15:2) 

"Mbon' igisa n' inyanja y' ibirahuri, bivanze n' umuriro, 

mbona n' abatabarutse banesheje ya nyamaswa, 



26 



182 



18 - IKIMENYETSO RURANGIZA 




n' igishushanyo cyawo, n' umubare w' izina ryayo, 



184 



bahagaze kuri iyo nyanja y' ibirahuri, bafite inanga 

z' Imana." Ibyahishuwe 15:2. 

Ubu, Imana irimo kwinginga abayoboke bayo b' ukuri 

kuva mu matorero yayobye kugirango bayikurikire 

burundu. 



^ lUVnHIKHIIINi 1M 

. . . Btvoko bwajffij 

::iiiin^usiiUok..n 

kugira ngo r 
u" ihyaha bya 



(Isomo: Ibyahishuwe 18:4) 

"...Bgoko bwanjye, nimuwusohokemo, kugira ngo mwe 

guf atanya n' ibyaha byawo, 



00 



185 



mwe :.: i il i.i I m 
no ku byago 
byawo. 




188 



mwe guhabwa no ku byago byawo." Ibyahishuwe 18:4. 



Guhitamo gukurikira Imana bigusaba kugira icyo 
wigomwa. Ibuka ba Baheburayo batatu bahisemo 
guhangana n' urupfu, badashakishije urwitwazo 
biyemeza guhagararira Imana? 

Muri ay a materaniro, Imana yakomeje kukubwira 

ikoreshej' Umwuka Wera. Irahamagara bwanyuma 

abatuy' iy' isi ishaje kwitegura kugaruka k' Umwana 

wayo. 

Azagaruka gutwara abiyemeje kumukurikira. Nti 

wamera nka ba Baheburayo batatu ngo uhagarire Imana 

n' ukuri kwayo muri iri joro? 



w 

as 

w 

H 
C/S 

o 
as 

N 



27 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




Uburyo Wamenya ko Amafaranga Yawe Abitswe Aho 
Imvura Itagwa 




Yesu yibanze ku byerekeye amafaranga. 
Imigani 16 muri 38 yerekezaga ku gucunga amafaranga 
cyangwa umutungo. Mu butumwa bune bwa Matayo, 
Mariko, Luka, na Yohana, kimwe cya cumi gihwanye 
n'imirongo 288 hamwe, cyerekejeje ku mafaranga 
cyangwa ku mutungo. 

Hari imirongo igera kuri 500 muri Bibiliya yerekeye 
amasengesho, indi 500 yerekeye ku kwizera. 
Nyamara hari umurundo w'imirongo 2000 byose avuga 
ku mafaranga n'ubutunzi. Amafaranga ni ingingo 
Imana yitayeho. 

Icyakora ntishaka ko adutesha umutwe. 
Ishaka ko tuyiringira, ikabona uko idukenura. 

Benshi bahugira mu kwiganyira ku bibazo 
by' amafaranga. Bibaza aho bakura ayo kugura ibyo 
bashaka cyangwa bakeneye. Usanga banibaza ngo ejo 
nzamera nte. 



Bazaba bafite ahagije yabatunga mu gihe cy' izabukuru? 
Bizagenda bite ubwo bazaba barembye cyangwa 
bashaje batagishobora gukora? Abantu bashaka ikintu 
gishikamye cyangwa kiramba. None se twabona hehe 
ubwishingizi dukeneye ubu cyangwa ahazaza? 

Mu mugambi w' Imana ntibyari biteganijwe ko abantu 
biganyira ibyo muri iki gihe cyangwa ibyo mu gihe 
kizaza. Kuyiringira bituvana mu maganya yo kwibaza 
ngo ejo nzamera nte? 

(Isomo: Matayo 6:31,32) 

Nuko ntimukiganyire mugira ngo, Tuzary' iki? cyangwa 

ngo, Tuzanyw' iki? cyangwa ngo, Tuzambar' iki? 



CO 

c! 

a 

)-* 

C 

> 

H 
CI 
Cl 
CI 

n 
)-* 

w 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 





:V j$?&— _ 



k *$sSr-*" 



...kuko ibyo byose abapagani babishaka: kandi So wo 

mw ijuru azi ko mubikwiriye byose." 

Matayo 6:31, 32. 

Reka turebe inama y'ubwishingizi buhoraho bw'Imana 

kuri twebwe. 

Byose byatangiriye mu murima wa Eden. 



Iyi si ikiva mu maboko ya Rurema, yararabagiranaga 
itatse ubutungane n' ubwiza bihebuje. 



Aho werekezaga amaso hose, harangwaga 
n'ubuhangange bw' Uwahanze byose. 
Imirasire y'izuba n'imirengere yaryo byasaga 
n'ibirushanwa kubengerana. 

Ibiyaga bitarangwamo umuraba, wasangaga byitengetse 
hagati y'udusozi 




Uburabyo burabagirana kandi bw'amoko yose hamwe 
n'imizabibu yumbije, byakwizaga hose impumuro 



nziza. 



Ibiti byashengurwaga n'umutwaro w'imbuto z'amoko 
yose. 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 





Inyoni zasakazaga mu kirere amajwi y'indirimbo 
ziryoshye. Inyamaswa zakinagiraga mu bikombe 
bitoshye, ntacyo zikanga. Imigezi n'ibiyaga byuzuye 
amafi atatse amabara. 
14 Mbega Paradiso, uhereye aho giterwa inkingi, kugera 
aho giterwa iyindi! 



Mbega ukuntu Adamu na Eva bari bishimiye isi 
itunganye Imana yari yabaremeye! 



1 


ITf HCIFina 2 8 J \ 




' ' 


iyishyiramo 

UllliMIlM M 

yaremyc. 


W 




(Isomo: Itangiriro 2:8) 

Ariko s'ibyo gusa! 

"Uwiteka Imana ikeba ingobyi... ishyiramo umuntu 
i 6 yaremye." 
Itangiriro 2:8. 



Ibaze rero! Ahantu runaka hagati y'ibitangaza n'ibyiza 
bitatse isi ikiri uruhinja, Imana igenera Adam na Eva 
isambu yo guturamo. 



Urugo rwuzuye ibya Mirenge hano ku isi, nta 
warugereranya n'urugo rwo mu ngobyi y'umwimerere. 
Imana ntiyabahaye urugo rw' ihoho gusa, 
yanabasobanuriye ibyerekeye ibyo kurya 
yabateganirije. 

(Isomo: Itangiriro 1:29) 

"... Dore mbahaye ibimera byose byera imbuto, biri mw 

isi yose, 



n 'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, 
bizabe ibyokurya byanyu." 
Itangiriro 1:29. 



c! 

a 
> 

H 

CI 

CI 

n 

** 

w 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 











Adamu na Eva ntibakodeshaga inzu, nta misoro, nta 
ngufuri cyangwa ifunguzo, nta bisambo bipfumura 
amazu, nta bitaro, nta mazu agurisha imiti. 



biberaga mu kitumva indwara cyangwa ubusaza, buri 
wese ari magara ntunsige ku wundi, kandi bombi 
bakunda Imana byimazeyo. Maze Imana ishatse 
kubasenderezaho imigisha, irababwira iti: 

(Isomo: Itangiriro 1:28) 

.. Mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze 
ibiyirimo..." Itangiriro 1:28 



Turi ibisonga by' Umutungo w' Imana 



Imana yashakaga ko kw isi habaho umuryango mugari, 
unezerewe, utaranganwa umuze. Imana kandi yari izi 
ko abantu bakeneye gukora, no kwishimira imirimo 
y'amaboko yabo. 

(Isomo: Itangiriro 1:28) 

Nuko ibwira Adamu na Eva iti: " Mutware amafi yo mu 

nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, 



n' ibintu byose bifite ubugingo byigenza kw isi... 



(Isomo: Itangiriro 2:15) 

Uwiteka Imana ijyana wa muntu,imushira muri iyo 
ngobyi yo mw Edeni ngo ahingire ibirimo,ayirinde." 
Itangiriro 1: 28; 2:15. 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




SMBUll 74:1 



n'abayibanro. 



Ibiri mw isi byose ni iby'Imana, ariko yabiragije 

abantu. 

Imana niyo nyiri ibintu, turi ibisonga bicunga 

umutungo w'Imana. 

(Isomo: Zaburi 24:1) 

Bibliya ivuga ngo: "Isi ni iy'Uwiteka n'ibiyuzuye, isi 

n'abayibamo." Zaburi 24:1. 



30 



ishyiimba aM 
i/anjye. ri'inka 
/ ibirarashyamba 
/o kn mi wis/ i 
igihumbi. 




i.mugem nwjm<aifnTie| 
Ahubwo 
uzibuke 
l Fwdteka has 
yawe, kuko 
orl yb iguha 

itllll. II, :!!,.!. 

/iktironke&ha 
ubui unzip 



34 



\ cUTtCEMKWAJ<(iaiBl|j^ 



yasezeranishije 
uictahlro i'i s i ba 
sekuniza uranyu 
nkuku hi kun i. v. i 
■.'i.iii: iki gibe. 



(Isomo: Zaburi 50: 10,11) 

Imana yongera kuvuga iti: "Kuko inyamaswa zose zo 
mu ishyamba ari izanjye, n'inka z'ibirarashyamba zo ku 
misoszi igihumbi." 

Nzi inyoni n'ibisiga byose byo ku misozi, inyamaswa zo 
mu ishyamba zose ni izanjye/' 
Zaburi 50:10,11. 



Imana niyo idushoboza kuronka ubutunzi. Ntacyo 
twifitiye ku bwacu! 

Imana nk'umuremyi wacu, niyo itegeka ibyo dutunze 
n'ubuzima bwacu. 



Isomo: Gutegeka 8:18) 

"Ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ari yo 
iguha imbaraga, zikuronkesha ubutunzi, 



kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro 
na ba sekuruza wanyu nkuko irikomeza muri iki gihe." 
Gutegeka 8:18. 



d 

d 

s 
> 

H 
CI 
Cl 
CI 

n 

** 

w 



35 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




Igitabo gishakirwamo ubusobanuro bw'amagambo, 

kivuga ko igisonga ari: Umuntu ucunga umutungo 

yabikijwe n'undi. 

Muri iki gihe, iyo umuntu yemeye kubika ibitari ibye, 

ashaka kumenya icyo nyiri ibintu amutezeho. 

Ubwo ni bwo bwumvikane Adamu yagiranye n'Imana, 

kuko Bibliya ivuga ngo, 



cypse tyii 
ruuii i\ ii 
ngotayi ujy 
urya iitibul 
/atyo uku 
ushafea. 



(Isomo: Itangiriro 2:16, 17) 

... ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi, ujye urya imbuto 

zacyo uko ushaka. 



icyi/u n'ikibi, 
ntuVakiryeho, 



37 



Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, 
ntuzakiryeho, 





kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa" 
Itangiriro 2: 16,17. 



(Videoy' amasegonda 20) Imana yagerageje urukundo 
n'ubuyoboke bw'abantu. 

Adamu na Eva bashoboraga kurya ku mbuto zose 
uretse izo ku giti cyabuzanijwe. 

Kumvira Imana ni byo byagombaga kugaragaza ko ari 
yo nyiri ibintu. 

Iyo bakiranuka ku nshingano yabo, bajyaga kurama 
iteka mu isi ya Paradiso. 

Batsinzwe rero na ikigeragezo gito Imana yabasabaga. 
bahomba amahirwe atagira ingano, babura byose: 
umurima wabo wa Edeni, ukudapfa, urukundo, 
umunezero, umutima- nama utabarega, bahomba no 
kujya baganira n' Imana amaso ku maso! 

Bavuye ku mwanya w'ubutegetsi bibona mu bucakara. 
Maze Satani arahazamukira, kuko uwo mumaraika 
w'icyigomeke, yibwiraga ko azatwara isi ibihe 
bidashira. 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 










Ariko ubutegetsi bwa Satani bwahungabanijwe n'uko, 
nyuma y' ibinyejana byakurikiyeho Yesu yaje mu isi. 



Satani yibwiraga ko, uko yashutse Adamu na Eva 
bitamugoye ari nako azagenza Yesu. Nuko ategereza 
igihe Yesu yari amaze iminsi mirongo ine mu gisibo. 



(Isomo: Matayo 4:8, 9) 

Nuko amujyana mu mpinga y'umusozi muremure 

cyane... 



amwereka ubwami bwose bwo mw isi n'ubwiza 
bwabwo... 



Aramubwira ati:" ibi byose ndabiguha n'upfukama 
ukansenga." Matayo 4:8,9. 



Satani yibwiraga ko Yesu yakururwa n' ubwami bwo 
mu isi. Ibintu Satani yibwiraga ko yagabira Yesu si we 
wari nyirabyo. Yari yaribye iyi si mu buhendanyi 
n' ubusambo. Umushyikirano yari afitanye n' Imana, 
Yesu ntiyari yiteguye kuwugurana ibihendo 
by'ubutunzi n' ibirabagirana by' isi. 

I Karuvari, ni ho Satani yatsindiwe bidasubirwaho. 
Urupfu rwa Yesu ku musaraba rwatsinze Satani ruhenu. 
Rwazanye ubushobozi bwo guhembura isi no 
kuyivugurura. 



CO 

d 

c! 
(/) 

s 
> 

H 
C| 

ci 

n 
)-* 

w 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 






51 


, 




"* 


BlURt IBISONGA IMAHA^ 
UUit IN FUND T UUUIIMfl f. 








Uko turi n' ibyo dufite byose, tubikesha impano ihoraho 
Kristo yatangiye ku musalaba. Twamukunda, 
tatamukunda, abo turi bo n'ibyo dutunze, byose ni 
umutungo we. 

Ntabwo ari Umuremyi gusa ahubwo ni n' Umucunguzi. 
Uko Adamu na Eva bari ibisonga bye, natwe niko 
tumeze. None se icyo adutezeho ni iki? 



(Isomo: 1 Abakorinto 4:2) 

"Kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. " 
1 Abakorinto 4:2 



Turi ibisonga Imana Yaragije impano y' ubuzima. 
Impano iruta izindi zose ni ubuzima. Paulo ati: 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 17:24, 25) 
"Imana, yaremye isi n' ibiyirimo byose... 



yahaye bose ubugingo no guhumeka n' ibindi byose." 
Ibyakozwe n' Intumwa 17:24, 25 



Ubuzima bwacu bukomoka ku Mana kandi niyo 
iburagiye. Umutima utera, umwuka duhumeka, 
imbaraga isunika amaraso, hamwe n' imibiri yacu, 
byose ni impano y'Imana. 

(Isomo: Zaburi 12:1) 

Paulo yaranditse ngo:" Nuko bene Data, ndabinginga 
kubw' imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe 
ibitambo bizima, 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




bumnui tlultiiigu ; 

iinilim.i y% - 

y'ubwonec. - ^W * 



t r 





byera bishimwa n' Imana, niko kuyikorera kwanyu 

gukwiriye." Abaroma 12:1. 

Igitambo kizima, ni ubwitange butizigama, cyangwa 

kwiyegurira Kristo, akaba ari we ugenga imibereho 

yacu. 

(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 10:38) 
Kristo " yagendaga agirira abantu neza" 
Ibyakozwe 10:38 



Ni we cyitegererezo cyacu tugomba gukurikiza urugero 
yatanze rw' umurimo uzira ubwikanyize. 



Turi ibisonga by' igihe Imana Iduha. Ntituri abacunga - 

mutungo gusa turi n' abacungagihe. 

Hari uwavuze ngo "nkuko ikirago kiboshye mu bwatsi, 

niko ubuzima buboshye mu gihe." 

Umunyezaburi yasabye Imana, 

(Isomo: Zaburi 90:12) 

"Utwigishe kubara iminsi yacu ku buryo butuma 

dutunga imitima y' ubwenge. " 

Zaburi 90:12 



Videwo y' amasegonda 6) 

Guta umwanya ni ugutakaza ubuzima, ariyo talanto 

Imana ubwayo Yahaye abantu. 

Ku munsi buri muntu afite umubare w' amasaha ungana 

n' uwa mugenzi we, n' iminota yo muri ayo masaha 

irangana. Buri wese azabazwa uko yakoresheje icyo 

gihe. 

Imana Ishaka ko ducunga neza igihe cyacu. Ishaka 
kandi ko, igihe cyagenwe aricyo Sabato y' umunsi wa 
karindwi, kiduha uburyo bwo kugaragariza umuremyi 
wacu ko tumwizeye. 



CO 

d 

c| 

a 
> 

H 
C| 

ci 

n 

** 

w 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 






Nubwo igihe cyose ari icy' Imana, Ishaka ko Isabato 

y' umunsi wa karindwi itubera umwanya wo 

gushyikirana nayo, 

kuruhukira mu ijambo ryayo, 

no kwiyibutsa amasezerano yayo. 

Iturarikira kureka za jugujugu dusanganwe mu mibyizi, 

kurema isoko, kujya mu nduruburi. 

Ahubwo tukibuka ko ariyo Muremyi wacu 

n' Umucunguzi wacu. 

Turi ibisonga by' impano Imana Iduha. 

Ahari wavuga uti yego turi ibisonga; 

Ariko se impano tugomba kugenzura ni izihe? Hari 

italanto naba mfite? 



Muri iki gihe, ijambo italanto risobanura ubuhanga mu 
kuririmba neza, gucuranga, gushushanya, kudoda, 
cyangwa gushyira gahunda mu bintu. 



Izi ni italanto koko; ariko sizo zonyine. 
Ibyo twahawe byose, ni italanto:nk' abagaragu b' Imana, 
dufite uruhare ku byo dutunze byose. 
Imana Iduha ubuzima, igihe, ubushobozi, umutungo. 
Hari ubwo Imana Izaduhitishamo, ari ukwishimisha 
cyangwa ari guhesha abandi umugisha. 
Yesu ati "Nkurikira." 
Yabayeho imibereho izira ubwikanyize. 

(Isomo: Ibakozwe N' Intumwa 10:38) 
Bibliya ivuga ko Yesu "yagendaga agirira abantu neza/' 
Ibyakozwe n Intumwa 10:38. 

Abenshi muri twe babona bihagije kuhagera, kugerayo 
wihitira witambukira. 




Italanto twahawe ntizigenewe kuduhesha ishema mu 
bandi cyangwa kutugeza ku Mana.Twarazitijwe ngo 
tubone uko duhesha abandi umugisha. 



10 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




(Isomo: 1 Abakorinto 4:7) 

Paulo yaranditse ati:" ...Icyo ufite utahawe ni iki? 



♦ *.Ahubv -- 
mubnn/c 
rau shake 

bwaml 

V Imana tw 
Bokirannka 
kwayp. 




Ariko niba mwaragihawe n' iki gituma mwirata 
nk' abatagihawe?" 
1 Abakorinto 4:7. 



Turi ibisonga by' amafaranga Imana Iduha. 



(Isomo: Matayo 6:33) 

Mu gihe " ...tubanza gushaka ubwami bw' Imana no 
gukiranuka kwayo", 
(Matayo 6:33) 
73 Tujya kubona tukabona Imana Iducunshumuyeho 
umugisha. 



Hamwe n' igihe dutanga, Ibyanditswe bivuga ko, iyo 
twiyeguriye Imana, tuyigarurira igipande runaka 
cy' imigisha ifatika iba yaduhaye. 



(Videwo y' amasegonda 11) 

Umunsi umwe, Loti, umuhungu wabo w' Aburahamu 
hamwe n' ab' umuryango we, agatsiko k' abanzi babo 
kari kabajyajyeho iminyago. Inkuru igeze kuri 
Aburahamu, amasha kubohoza Loti hamwe n' abo bari 
kumwe. Yasabye Imana kumugenda mbere, 
iramwumvira. Loti n' ab' umuryango we barakomozwa, 
bagarukana n' iminyago myinshi. 



<D 

d 

(/> 

a 

)-* 

as 
> 

H 
C| 
Cl 
Ci 

n 
)-* 

w 



11 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




Ubwo Aburahamu yari yegereye i Sodomu, umwami 
yaje kumusanganira, amusaba kugarura abantu naho 
ibintu akabyigumanira. Nyamara Aburahamu 
yarabyanze, ntiyiziritse kuri ibyo bintu. Melekisedeki 
umutambyi w' Imana yamuzaniye amaf unguro, kandi 
amuhesha umugisha. 

(Isomo: Itangiriro 14:20) 

"Nuko Aburahamu umuha kimwe mu icumi cya 
byose." 
Itangiriro 14:20 

Aburahamu yifuje gushimira Imana ko Yagobotse mu 
kubohorwa kwa Loti, agaragaza ko Imana ariyo 
Nyiribintu na Nyirimigisha. 



Mu myaka 150 yakurikiyeho, umwuzukuru wa 

Aburahamu yashimiye Imana muri ubwo buryo. 

Igihe yahungaga uburakari bwa mukuru we, yiyumvise 

mo bwigunge aratinya. 

Yumvaga akeneye cyane kurindwa n' Imana, ariko 

yigayira ko yibye imigisha ya mukuru we, atinya ko 

Imana Yaba Yaramuretse ntimubabarire. 

Mbega ikidodo kimena umutima! Yakobo yicujije ku 
Mana, maze aguye agacuho yirambika hasi arasinzira. 





(Isomo: Itangiriro 28: 12, 22) 

"Ararota, abona urwego rushinzwe hasi, rukageza 

umutwe mw ijuru. 



abamaraika b' Imana baruzamukiragaho, 
bakarumanukiraho." Itangiriro 28:12. 
Yakobo akangutse, amenya ko Imana yavuganye nawe, 
ikamusezeranira kumuyobora no kumurinda. 



12 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




BiiBUll tlB:1? } 

Ihy i/.d Uwiiokii 
yangiriye byose 
ndtihimv. iluisi ik 







t AliMEWI 21:30 1 




Mu faimeze 




inn liiilnkii 




byost?, naho 


..,- . 


'- - 1 1 1. 1 imyaka 


-.^_ . 


tyangwa imbuto 


^SMJ 


st ibllf. kiimve "^^ 


^•p** 


rnu icu mi m 


yfr" 


ley* Li 'witcka. 


y 




Ishimwe rimwuzuye umutima, arasezerana ati; "Kandi 
ku byo uzajya umpa byose, sinzabura kuguha kimwe 
mu icumi". umurongo wa 22. 



Umutima w' umwami Dawidi nawe wuzuye ishimwe 
nk' irya Yakobo, igihe yabazaga ati; 



(Isomo: Zaburi 116:12) 

"Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? 
Zaburi 116:12) 

Hhari ubwo wigeze wibaza icyo wakwitura Uhoraho 
8 5 kubera ubuntu bw' indengakamere Akugirira, ubuzima, 
umuryango, imigisha y' ibintu bifatika Aguha? 
Aho ujya wibaza niba "murakoze" gusa ihagije? 
Gahunda ya Bibliya ku byerekeye ubusonga itanga 
inama y' uburyo umuntu yagaragariza Imana ko 
ashimishijwe n' ibyo Yamukoreye. 



Yakobo yasezeranye kugarura kimwe mu icumi, cyo 
mubyo yunguka byose; mbese nkuko sekuru 
Aburahamu yabigenje. 



Amabwiriza ya mbere yanditse ku byerekeye kimwe mu 
icumi aboneka mu gitabo cy' Abalewi. 



(Isomo: Abalewi 27:30) 

"Mu bimeze mu butaka byose, naho yaba imyaka 
cyangwa imbuto z' ibiti, kimwe mw icumi ni 
icy' Uwiteka. 



Ni icyera cy' Uwiteka. 
Abalewi 27:30 



CO 

(/) 

a 

)-* 

> 

H 
C| 

c| 

n 

** 

w 



13 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




fijJBARl 13:21 J \ 


'\hfiloii'.Pnnri> ^^^^^^ 


mbafiave kinmiC 


nm kumi cya 


bvosc, kt/aianjiwa^P 


n AbisiraeU, kibe ^ 


g^konihi yabo> 


nkibiihembcyc / 


Imirima bakora, / 



91 



Igihe tugarura kimwe mw icumi cy' Uwiteka, 
twiyumvisha ko Imana Ari Umuremyi kandi ko ari yo 
Soko y' imigisha yose. None se imigabane ya cumi 
imara iki? 



(Isomo: Kubara 18:21) 

Igitabo cyo Kubara gitanga ubusobanuro bwumvikana. 
"Abalewi ( Abakozi bo mu murimo W Imana) dore 
mbahaye kimwe mu icumi cya byose, kizatangwa 
n' Abisiraeli, kibe gakondo yabo, nkibahembeye 
imirimo bakora, 



ff tiBflRft 1fr21 j 



yo mu ihema ry' ibonaniro." 
Kubara 18:21 . 




Muri Bibliya yose dusanga ko imigabane ya cumi 
ishyigikira umurimo w' Imana. 



bakagabana 

iby' i; ; ii ,i t : i m ■ 



(Isomo: 1 Abakorinto 9:13, 14) 

Mu Isezerano rishya Paulo arasobanura: "Ntimuzi yuko 

abakora imirimo yo mu rusengero batungwa 

n' iby' urusengero, 

kandi abakora imirimo y' igicaniro bakagabana 
iby' igicaniro? 




N' Umwami wacu niko yategetse, ko abavuga 
ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa? 
1 Abakorinto 9: 13, 14. 



14 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




fcfllflYO 23:23 i 

. . . knko ituiian&i 
Kin mm- mu iunm 
cy 1 i'.ij;;i n' ;mi 
nil kuiuino 
mukirengagiz 
amagambti 
akomeye yo 
mu mategcko: 



■vil lil bl" I'il, 

ni) kwiz.era. 
Ibyo mwari 
mukwiriye 
kubikorii 
mi hya bindi 
niimubircki 1 . 



98 




Kristo Yashimye ko kimwe cya cumi gitangwa, ariko 
yahinyuye abanditsi n' abafarisayo kubera gutsimbarara 
ku tuntu duto mu rwego rw' idini: 



(Isomo: Matayo 23:23) 

"...kuko mutanga kimwe mw icumi cy' isogi n' anisi na 

kumino mukirengagiza amagambo akomeye yo mu 

mategeko. 

kutabera, n' imbabazi no kwizera. Ibyo mwari 
mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke." 
Matayo 23:23. 



Ahari waba wibaza ukuntu wakiranukira Imana muri 
kimwe mu icumi cy' ibyo wunguka. 
Benshi bibaza icyo kibazo. 

Maze bakiyemeza kwiringira ubuyobozi bw' Imana 
n' ubwenge, kandi bakayigarurira kimwe mu icumi. 

Nyuma y' ibyumweru runaka, aba bantu bahamije ko, 

mu mibereho yabo hagaragaye igitangaza. 

Bamaze kugeruraho umugabane, ibisigaye byabamajije 

igihe ndetse kurenza mbere batarawutanga. 

Dore ibanga ry' ubwishingizi muby' imali! 

Hari abantu babaza ngo mbese kimwe mu icumi hari 
abandi kireba batari Abayuda? Natwe rero twabaza tuti: 
Mbese Abayuda nibo bonyine bagenewe imigisha yo 
mu ijuru? 

Uwitwa Jim yahembwaga intica ntikize; nuko ariko 
yarahumirizaga agatanga kimwe mw icumi. Agitangira 
ntibyari bimworoheye. Ariko hanyuma ubucuruzi bwe 
bwashinze imizi agera ku mutungo umutunganiye. 



<D 

d 

CI 

c| 

a 

)-* 

> 

H 

c| 
C) 
c| 
n 

w 



103 



15 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




106 



\ Hilflkl 3:10 J 



1 ' Stoibisbylrema 




108 



nkabssukalia 
umugishn. 
miikaibuiii aho 
' imHujkvviy,i. 



Ibyo yagezeho, avuga ko abikesha Imana, none 
ntiwareba ukuntu ashishikariye guteza imbere 
umurimo wayo. 



Dufate urundi rugero rw' uwitwa Edi. Na we yafunze 
umwuka, areka gucuruza ku Isabato kandi ariwo munsi 
w' ibyashara. Nuko mu mibyizi sinakubwira, ibyashara 
biza bimwiruka inyuma. 
Ku masezerano, Imana ni Mudahemuka! 

Hari abakristo bavumbuye imigisha yavuzwe muri 
Malaki: 



(Isomo: Malaki 3:10) 

Ni muzane imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse. 
Mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. 
Ngaho nimubingeragereshe, 

Niko Uwiteka nyiri ingabo avuga, murebe ko 
ntazabagomororera imigomero yo mw ijuru, 



nkabasukaho umugisha, mukabura aho muwukwiza. 
Malakiya 3:10 



109 




Uwiteka Avuga ko kimwe mu icumi cya byose ari icyera 
kuri we. Aduha amahirwe yo kukimugarurira kugira 
ngo Agere ubuyoboke bw' ubusonga bwacu. Ngo arebe 
ko tuzi ko ari we Nyiribintu. 



Iyo twanze kubikora, Bibliya itwita ibisambo byiba 
Imana. 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




112 




113 




114 




115 




116 




MU4 Mh*l>l ncjjfc imvtMr 




(Isomo: Malaki 3:8) 

Nyamara murabaza muti: 'Twakwimye iki?' 

Mwanyimye imigabane ya kimwe mw icumi 

n'amaturo." 

Malaki 3:8. 

Nubwo kimwe cya cumi cy' ibyo twunguka ari 
icy' Imana, dusabwa gutanga ibirenze urwo ruhare 
Imana yikubitiye. Ku byerekeye amaturo, buri muntu, 
yemezwa n' umutima we, kugira ubuntu buhinnye 
cyangwa burambuye. 

Nyamara, hari amabwiriza muri Bibliya.Yesu yaravuze 
ati: "Mutange namwe muzahabwa urugero rwiza, 
rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye..." Luka 6:38. 



Gahunda y' Imana mu gukenura umurimo wayo ku isi 
iroroshye, kandi ni ihoho. 

Isaba abantu bayo gutangana umutima ukunze, batitaye 
ku bukene bwabo bwite, kuko Imana Izabakenura 
kurenza ndetse uko babitekereza. 

Ahari watekereza ko ubwo Imana Ari Nyiribyose, 
izahabu , ifeza, amatungo, ubutaka, natwe; kuki 
Yakenera amafaranga yanjye? 

Gahunda ya kimwe mu icumi yashyirirweho guteza 
imbere umurimo w' Imana ku isi. 

Imana ntiyagennye ko itorero ryayo rikenurwa mu 
buryo bwa magendu, nka tombola, n' ibindi. Mbese 
kimwe cya cumi si uburyo bwiza bwo gukenura 
umurimo w' ubuwiriza - butumwa? 



Buri wese atange nkuko yungutse. 



2 

c| 

a 
> 

H 
C| 

ci 

n 
)-* 

w 



118 



17 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




119 




120 





122 




123 




124 



Niba wungutse amafaranga 1000 



ugarurire Imana amafaranga 100 



Niba wungutse ijana, 



ugarure amafaranga icumi. Mbese hari akarengane 
karimo? 



Ibyo duhaye Imana byose, Itugarurira byinshi 

kurenzaho. 

Iyo tugaruriye Imana icya cumi, tuba tuyishimiye ibyo 

Yadukoreye. Ibyo bitwamururaho kwihugiraho no 

kugundira ibintu. 

Turushaho kuzirikana abandi. 

Maze uko dusaranganya n' abandi imigisha, turushaho 

gukurira mu rukundo no mu mpuhwe, tukarushaho 

gusa na Kristo. 

Iyo niyo gahunda y' Imana mu gukurira muri Kristo. 

Yesu Yakoreshaje ibitekerezo bitangaje ho 

imfashanyigisho. 



18 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 





iiubakc uruiidi 
rtniini, abu ari 
mwu mpunik<i 
imyaka yanjye mis 
ii'tbimu byaiij\u 



mi: Muiimd, uli 
i bin tu byinshj 
hibikiuL 1 iim Likii 
myinshi: ngaho*' 
ruluika, urye. 
uuywe, ujieztfSve 



ili: Vu uiiijji ii 
we, muri iri 
juru f uriinydguu 



9i 
126 



127 



129 




Igitekerezo gikurikira, ni kimwe mu birusha ibindi 

gushimisha. 

Umuhinzi-mworozi w' umunyamwete, yasaruye ibya 

mirenge. Ibigega birakubita biruzura birasaguka. Ibindi 

bibura aho bijya kandi yaratararangiza gusarura. 

Yibaza icyo yakora, ntiyakibona. 

Gufata icyemezo biramugora. 

Yibaza gusagurira abakene. 

Ariko asanga ari we wabiruhiye. 

Mbese si we wapanze gahunda akoresheje ubwenge 
bwe, n' ubuhanga mu by' ubuhinzi maze ikibaya kikera 
cyane kikuzura umusaruro? Yiyemeza icyo agiye 
gukora: 

(Isomo: Luka 12: 18 - 21) 

"Ndabigenza ntya: ndasenya urugarama rwanjye 
nubake urundi runini, abe ari mwo mpunika imyaka 
yanjye yose n' ibintu byanjye. 

nib wo nzabwira umutima wanjye nti: Mutima, ufite 
ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi; ngaho ruhuka, 
urye, unywe, unezerwe." Luka 12: 18,19. 



" Ariko Imana iramubwira iti: wa mupfu we, muri iri 
joro, uranyagwa ubugingo bwawe 



nuko ibyo wabitse bizaba ibya nde? 



Ni ko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, utari 
umutunzi mu by' Imana/' 
Luka 12:20,21. 



CO 

C/J 

s 
** 

> 

H 

C| 

o 

c| 

n 

)-* 

w 



19 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 




132 




133 



Uyu muhinzi-mworozi, ntiyari azi aho imigisha ye 

ikomoka. 

Yayobewe umuremyi we, ntiyibuka ko ari umugererwa. 

Yirengagije umukene, imfubyi, abapfakazi, n'abatagira 

aho baba. Yihugiyeho gusa. 

Uyu mugabo yari afite ibibazo biva ku mutima. 

(Isomo: Matayo 6:21) 

Yesu ati: " kuko aho ubutunzi bwawe buri, niho 

n'umutima wawe uzaba." 

Matayo 6:21. 

Yesu Yari Yitaye ku buryo dufatamo ibyo dutunze. 

Kuko ni tutabyegurira Yesu, byaduteshura ku Mana, 

ndetse n' ubugingo buhoraho tukaba twabubura. 



mum: M by use 
byo mu isi 
ni yakwa 
ubugingo 
bwe . . . ? 



134 




136 



(Isomo: Matayo 16:26) 

Ati: "Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu 
byose byo mw isi ni yakwa ubugingo bwe?../' 
Matayo 16:26. 



Ingorane ku bantu bo muri iki gihe, ni uguhugira mu 
bibazo n' induruburi byo muri ubu buzima, ku buryo 
nta kanya kaboneka ko kwibuka aho imigisha tubona 
ituruka. 



(Videwo y' amasegonda 6) 

Usanga umuntu atibaza ikiguzi cyatanzwe ngo avanwe 

mu byaha. 

Bigera aho yibagirwa Imana, ntayubahishe igihe, 

italanto arizo mpano yahawe, hamwe n'ibyo atunze. 

Buri wese muri twe yagombye kwiyibutsa ibi munsi. 



im mwta, rapt iwirti, 

MM — "- 

[byo ■riuUuiiil..!. 
tukabihozaho 
umuthna, 



''Ibyo dukunda, tukabihozaho umutima, 




20 



138 



ni ibitirano, si ibyacu, ashwi da. 



19 - Uyu Mushing a Ntugucike. 



ftfr fflmmwtia,Dipil«Muti_j ' 



Vcsu Atwemerera - 
kuhikoreslia 
lai ■ : i i , . ngo 
bin€£eze 

uilM.'i :'-! !.-'.■■ .;. I! 



Yesu Atwemerera kubikoresha kugira ngo binezeze 
ubuzima bwacu, 



139 



/ jft wrM mwm, mi nwuu J iff 

■BUM UMt jf C * 



tljyc utwibutsa, 
UUviblilsa, 
Mwami mwiza. 



Ujye utwibutsa, ujye utwibutsa, Mwami mwiza. - 
Byaringanijwe na Dottie Rambo, mu muvugo witwa: 
"Ujye unyibutsa, Mwami mwiza". 



140 




Ibyo dufite ni impano y' Imana. 
Ubuzima, amagara, ni impano y' Imana. 
Umwuka duhumeka, ibyokurya turya, imyambaro, 
amazu ducumbitsemo, byose ni impano y' Imana. 
Ibyo tugaruriye Imana tuba tuvuze ngo: 
"Urakoze Nyagasani, kubera ibyo wampaye." 
Mbese wakwifuza kuvuga uti: Mwami, nshaka 
kukugira nyambere mu mari yanjye no mu byo ntunze 
byose. 

Niba ari icyifuzo cyawe mbese ntiwarambura ukuboko 
igihe tugiye gusenga? 



CO 

c! 

a 

C 

> 

H 
CI 
Cl 
CI 

n 

** 

w 



21 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




Muri iki gihe twakubona he? 




Hari igitekerezo cy' umusore wo mugihe cy' Abagiriki 

washaka kumenya ukuri. 

Asanga umusaza wemerwaga ko yari umunyabwenge 

muri uwo mujyi. 

Umusore abaza umusaza ati: "Nyakwubahwa 

Munyabwenge, mbabarir' umbwire, 'Nabona ukuri nte? 

Wandangira aho kuri?'" 

Nuko Umusaza arahaguruka atangirakugendagenda. 

Umusore aramukurikira. Bagenda mu duhanda tw' uwo 

mujyi bagana ku cyambu cy' inyanja. 

Umusaza akomeza kugenda yinjira mu mazi. 

Igihe amazi yari amaze kubagera mu rukenyerero, 

umusaza abwira wa musore gushyira intoke ku mutwe. 

Umusaza atangira kuzika wa musore. 

Inshuro eshatu, umusore yazamukaga ashaka umwuka. 

Inshuro eshatu nanone umusaza yatebeje umutwe 

w' uwo musore mu mazi. Ariko ku nshuro ya gatatu, 

umusore atera hejuru ati "Icyo nashaka ni ukubona 

ukuri !" 

Umunyabwenge aramusubiza ati: "Igihe ushaka ukuri 

cyane nkuko washakaga uyu mwuka wo guhumeka, 

uzakubona." 

Imana ntabwo Iduhisha ukuri. Umuhanuzi Yeremiya 

agira ati: 

(Isomo: Yeremiya 29:13) 

"Muzanshaka mumbone, ni munshakan' umutima 

wanyu wose." Yeremiya 29: 13 

Ariko bamwe bariho bashakira ahantu hatariho. 

Bivugwa ko umuntu wese muri twe avukana "Ugushaka 
Imana muri we" 

Bisa naho tuvuka dufite kwifuza cyane ikintu tudafite. 
Muri twe, dusa n' abafite gushaka ikintu tudashobora 
gusobanura mu magambo neza - ariko kikaba ari ikintu 
tuzi ko dushaka tugikeneye! 



hJ 



CI 

> 

H 

CI 

> 

as 

c^ 

c| 



20 - KUBATURWA N' UKURI 








jbitariibyo 
kurya nyakuri? 
n'iki :.ii :iiii,i 
mukorcra. 
Ebidahaza?... 




Iyo twumva dukomeje kubura amahwemo turambiwe, 
dushaka ikintu cyaduhugenza mu buzima byaba ari 
ukubishakira mu kuba ikirangirire, imali, 
ibiyobyabwenge, ibisindisha, ibidushimisha cyangwa 
guhugira mu turimo tuduhugenza iyo tumaze 
gushyikira ibyo twirukagaho, dusanga bitatugejeje ku 
munezero urambye. 

Kandi bidatinze, nko mu gihe turi twenyine turyamye 
twabuze ibitotsi, ikibazo cya wa muhanuzi wa kera 
kigakomeza kugaruka: 



(Isomo: Yesaya 55:2) 

"Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitare ibyo 

kurya nyakuri? niki gituma mukorera ibidahaza? ..." 

Yesaya 55:2 

Yesu yumvise yuko ari nta kamaro kwishinga ibinezeza 

by' igihe gito. 

(Isomo: Luka 12:15) 

"... Kuko ubugingo bw' umuntu butava mu bwinshi 

bw' ibintu bye." 

Luka 12:15 



Muri iki gihe abantu bashakira ubushobozi hanze yabo 

ubwabo. 

Ibi ntabwo ari bishya. 



Kuva umuntu yakwiyemeza kunyur' inzira yibwirije, 
mu murima wa Edeni, yahise yiyumvamo ko hari ikintu 
abura, kandi Imana yonyine ikaba ari yo yakimubonera. 



Mugihe cyo kuzerera mu butayu, Imana yemeye ko 
abana b' Isirayeri basonza kugira ngo bayikenere. 
Imana yavuganye n' Abisirayeri ibinyujije kuri Mose 
iti: 



20 - KUBATURWA N' UKURI 



' GQTECEKA KWA KA81IH 1:3 J 

. Muko yagucishije 
IruV.Mli. ikundim 
ko witwa n'uizara, 



(Isomo: Gutegeka kwa kabiri 8:3) 

"Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n' inzara, 



12 



GQTEGEKA KWA KA&1II H 3 J 

. . . ku^irii 

ngo Ikumenyeshe 

yuko LEiiiLinUi 

[ .iCl.Hlill::',". .1 

n 1 umutsiina gusa; 



... kugira ngw' ikumenyeshe yuk' umunt' adatungwa 
n' umutsima gusa; 



13 



C LI IE CI h A KWA KA& I HI fl ■ 3 jjj 

ahubwo 
vukbamagajiibo 
\ ose iiva 
mu kanu'Ei 
KM WMIkAari 
. yo affluitiftga. 



ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa 
k' UWITEKA ari yo amutunga." 
Gutegeka kwa kabiri 8:3 



N3 






Uko bigaragara Imana yemera ko dusonza, tukabura 
amahwemo, kugira ngo dukenere ko Yo ubwayo 
Yadukenura, Igahaza kwifuza kwacu. 



Muri iki gihe tubona abantu benshi barahugukiye 

amadini atandukanye. 

Amenshi ashimangira ubushake bwo kwihuza, no 

gukuraho insika ziyatandukanya, haracyari byinshi byo 

kwigwa no gutekereza ku miterere itandukanye 

y' amadini n' itorero. 

Amatorero mashya aravuka hirya no hino ku isi. Buri 
torero ryemeza ko rigizwe n' abantu Imana yikubitiye 
ikabashinga ukuri kwo kumenyekanisha kuri buri wese 
uri hano ku isi. 

Ariko urebye neza bigaragara ko ibyo bemeza byose 
bidashobora kuba ukuri. 

Bose bemeza ko Bibiliya ariyo shingiro ry' ibyo bizera, 
ariko inyigisho zabo ziratandukanye cyane. 



> 

as 

<d 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




fc. fl ! 1 


IFES'D 4.4 






Ul 


1 1 1 1 .11 .. i i 

nwe, n' I 


lull if. 
Jmwt 


iku 


111 


iii wo, tik 


uko 


£ 


m 
ic 


i'MH:.]l n 


RUT IV 

■ kiim 




try 


n . ■ m : 1 , i 1 1 ! . 1 ;. ;. 1 ! 

banyu. 


^EiSf 



JllE[(ESD J 5 



n' lllliubttll'/fl 
umwe. 



20 



Nonese abantu bashaka ukuri, bazabwirwa n'iki idini 

bagomba kuyoboka? 

Mbese koko mu biyita Abakristo Imana Ifitemo umutwe 

w' abantu Yemera ko bagize itorero ryayo muri iki 

gihe? 

Barahari, nibyo Paulo yabyemeje yandikira Abefeso: 

(Isomo: Abefeso 4:4) 

"Hariho umubiri umwe, n' Umwuka umwe, nkuko 

mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa 

kwanyu. 

Hariho Umwami umwe, no kwizera kumwe, 
n' umubatizo umwe. 




, . . Mhlkwandiki riyo 

kugir.1 nga in 

nlincLi 1 1/,-.!; ir i. ye j 

ibik^iriye , 

kugenzerezwa' 

mu ny.u y 1 Imdn.ijw-^s. 





Hariho Imana imwe, niyo Data wa twese..." 
Abefeso 4:4-6 



(Isomo: 1 Timoteo 3:15) 

Paulo yandikiye umusore w' inshuti ye, Timoteyo, ati: 
"...Mbikwandikiriye kugira ngo ni ntinda uzamenye 
ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y' Imana, 

niyo torero ry' Imana Ihoraho n inkingi y' ukuri 
igushyigikiye." 
1 Timoteo 3:15 

Paulo avuga yeruye ko itorero ry' Imana muri iki gihe 
ariryo nkingi n' ishingiro y' ukuri., ariko se tumenya 
dute noneho itorero rifite ukuri? 

Hari amashami y' amadini menshi, avuguruzanya 
inyigisho z' urudubi zijijisha mu madini y' abizera. 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




BSSm 1>:21 } 


\ 


SSgci hose 
babeuniwe, 
nk' ukci mi 


£ ' 


iiiuri j ye. 
Da La, iianjye 
nkdbd niuri 


* 


wowc; 






JfjHSflKlimP1HH2 /:> 

kugira ngo 
umubiri 




BlBTAHDfHVE N'INTUMWJtZQ:Z^ 



'ibnirin/i, kugtra 
ngo muragire itorero 
ry' Lmana, irya 




Nshuti, dukurikije ibyanditswe by era, Yesu ntiyigeze 
ashaka ko habaho urudubi rujijisha abantu, cyangwa 
amadini angana n' uburo buhuye. Mbere gato yuko 
Abambwa, Yesu Yarasenze ati: 

(Isomo: Yohana 17:21) 

"Ngo bose bab' umwe, nk' uri muri jye, Data, nanjye 

nkaba muri wo we; 



ngo nabo bab' umwe muri twe, ngo ab' isi bizere ko ari 

Wowe Wantumye." 

Yohana 17:21 

Yesu yashakaga ko ab'isi bamenya ko abamukurikiye 

barangwa n' ubumwe n' urukundo. Kristo ntiyifuzaga 

ko itorero rye ricikamo ibice. 

(Isomo: 1 Abakorinto 12:25) 

Muby' ukuri Paulo yanditse ngo "Kugira ngo umubiri 

utiremamo ibice../' 

1 Abakorinto 12:25. 



Ariko Paulo yavuze ko ukwimura Imana kwagombaga 
kuzana n' ibice! 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 20:28-30) 
Dusoma ngo: "Mwirind' ubwanyu, murinde 
n' umukumbi wose ... kuba abarinzi, kugira ngo 
muragir' itorero ry' Imana... 

Nzi yuko ni mmara kuvaho, amaseg' aryana 
azabinjiramo, ntababarire umukumbi." 



N3 



CI 

W 
> 

H 

CI 

» 
> 

as 

m 

c^ 
c| 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




Kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavuga 
ibigoramye, 




kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo." 
Ibyakozwe n' intumwa 20: 28-30. 



Mu gihe duhindura impapuro z' iby' amateka y' itorero 
tubona harabayemo ingorane zikurikira: 
Abigisha b'ibinyoma baradutse, abemeye inyigisho 
zabo bava mu itorero. 

Abandi barajijwa. Abigishwa bakururirwa hanze maze 
bagenda buhoro buhoro bava mu kuri kwigishijwe na 
Yesu. Ariko muri ibyo byose, Imana yakomeje kugira 
itorero ryakomeje gushikama mu kwizera. 

Ariko abantu bavuga bati: "Byafata igihe kinini kwiga 

inyigisho za buri dini kugira ngo umunt' ameny' itorero 

ry' ukuri ry' Imana?" 

Ariko hari uburyo bworoshye. 

Uburyo bw' Imana! 

Abahagarariye ubutegetsi batubwira ko byoroshye 
gutandukanya inote nyakuri n' iz' impimbano. 
Reba, biga ibimenyetso bigize inote nyakuri mu buryo 
bwimbitse. 



Bakamenya uturandaryi tw' indodo urupapuro rw' inoti 

rukozwemo; ibara ry' inyandiko kuri yo, ibimenyetso 

n' uruhererekane nyarwo rw' imibare iboneka ku note 

nyakuri. (iranga amafaranga) 

Noneho bareba inote, bagahita bayigereranya 

n' ibimenyetso bigize inote nyakuri. Iyo ibuze kimwe 

mu bimenyetso ihita yirabura bikagaragaza ko ari 

impimbano cyangwa inyiganano. 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




Ubwo rero nibwo buryo bwo kumenya ukuri. 




Ntabwo dukeneye kwiga inyigisho z' amadini yose 
amasaha n' amasaha, niba tuzi ibimenyetso biranga 
itorero ry' Imana nyakuri uko biboneka muri Bibiliya. 
Imana ntabwo irek' umuntu ngo abe nyamwigendaho 
ashakisha iyo ariyo, kuko Imana yaduhaye ibimenyetso 
biyiranga nyabyo mu Ijambo ryayo: 

(Isomo: Amosi 3:7) 

"N' ukuri, Uwiteka Imana ntizagir' icy' ikora itabanje 

guhishurira abagaragu bayo b' abahanuzi ibihishwe 

byayo." 

Amosi 3:7 

Igitabo cy' Ibyahishuwe ni inshamake y' ubuhanuzi 
bwose buboneka muri Bibiliya. Gihishurira abantu 
ubwenge bwo gushishoza, bukenewe mu bihe 
by'imperuka. Ukwimura Imana n' urudubi mu madini 
biranga amateka aheruka iyi si byarerekanwe. 
Ibyahishuwe bihanura intambara hagati y' itorero rya 
Kristo na Satani 

Igice cya 12 gitanga imbonera hamwe y' amateka 
y' itorero uhereye mu gihe cya Kristo ukageza ku 
iherezo ry' isi: 



hJ 



> 

as 

m 

<d 



flBrini$HUWMi!:l 



mu ijuru: 

'■. ihi iii.^ n ~ -n 1 1 ;.-.i ■■ i s 
lYijmtfciyi.' ;/:il>.:i. 



(Isomo: Ibyahishuwe 12:1, 2) 

"Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru: Mbona 

umugore wambaye izuba, 



43 



^ib tan 1 5 Hum lg;l 

ukwezi 
kwiirl murisl 



bye, ku muUvL^ 
yambaye ikaitiba 
ry" ijiyenyeri 

< Mini n'['h\ iii. 



ukwezi kwari munsi y' ibirenge bye, ku mutwe 
yambaye ikamba ry' inyenyeri cumi n' ebyiri." 



44 



20 - KUBATURWA N' UKURI 



[WbhiSHUWE 12:2 
K.IlKll 

yarlatwHe. 
juikuulakiistma 
no kuriimukvvSW 



ababay.wa 

ii 1 itaisE?. 



Kandi yari atwite. nuko atakishwa no kuramukwa, 
ababazwa n' ibise." 
Ibyahishuwe 12:1, 2. 






fmm i smmrtiEi ) 



50 




Aha rero Imana Irerekana umugore wambaye ibyera, 

yiteye izuba, ahagaze ku kwezi, kandi afite ikamba 

ry' inyenyeri cumi n' ebyiri ku mutwe we. 

Ibyo bisobanuye iki? 

Mu buhanuzi bwa Bibiliya, umugore uboneye 

ashushanya abantu b' Imana - Itorero ryayo. 

Umuhanuzi Yeremiya yanditse agira ati: 

(Isomo Yeremiya 6:2) 

"Umukobwa w' i Siyoni ufit A uburanga bwiza, 

wadamaraye." 

Yeremiya 6:2 

none se "Siyoni" ninde? Muri Yesaya, Imana yavuze iti: 

(Isomo: Yesaya 51: 16) 

"...Mbwire i Siyoni nti muri ubwoko bwanjye" 

Yesaya 51:16. 

Iyo duhuje ay a masomo yombi, tubona ko Imana 

ikoresha umugore w'imico myiza kugereranya itorero 

ryayo nyakuri. Intumwa Paulo akoresha amagambo 

amwe n'ayo avuga itorero ry' Abakorinto. 

(Isomo: 2 Abakorinto 11:2) 

"... kuko nabakwerey' umugab' umwe, niwe Kristo, ngo 
mmubashyingire, mumeze nk' umwari utunganye." 
2 Abakorinto 11:2 



(Isomo: Ibyahishuwe 17: 3-5) 

Nyamara, Yohana yari yeretswe undi mugore, uwo 

avuga mu Ibyahishuwe 17: "... mbon' umugore yicaye 

kunyamasw' itukura, yuzuy' amazina yo 

gutuk' Imana..." 

"Uwo mugore yari yambay' umwenda w' umuhengeri 
n' uw' umuhemba, yari arimbishijwe n' izahabu 
n' amabuye y' igiciro cyinshi n' imarigarita, 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




ry' aTtttyoberatie 

i ■-.' in li IS" '■ '!.■■.;"■■ 



mu ntoke ze yari afite igikombe cy' izahabu, cyuzuye 
ibizira n' imyanda y' ubusambanyi. 



Mu ruhanga rwe afite izina ry' amayoberane ryanditswe 
ngo: 




Timuzi yuko 
uburuti 
bw" iby' isi 
bulvia knangwii 

; i ' i i n - 1 i i ■ ' ■" . . . 




j^BTHH IS HMW 12 J J 



.. . kiintli 
yari atwJCI 
NttKb 



NUKO 

atakishwd no 
kuramukvva. 
ahaha/wa 
n" ibisc. 



BABULONI IKOMEYE, NYINA W ABAMALAYA 
KANDI NYINA W IBIZIRA BYO MU ISI." 
Ibyahishuwe 17: 3-5. 



Iyi mvugo ishushanya umugore wanduye -- itorero 
ry' ibinyoma. Itorero ryaguye ridakiranukira Yesu 
ryanyuranije n' ukuri kwa Bibiliya. 
Yakobo nawe akoresha magambo nk'ayo, 
yerekan' abaretse inyigisho z' Imana bakifatanya 
n' ab' isi: 

(Isomo: Yakobo 4:4) 

"Yemwe basambayi namwe basambanyikazi, ntimuzi 
yuko ubucuti bw' iby' isi butera kwangwa n' Imana? . 
Yohana 4:4 



Nuko rero umugore waguye yerekana itorero 
ry' ibinyoma, naho umugore utunganye yerekana 
itorero ritunganye. 

Reka twongere turebe icyo ubuhanuzi buvuga ku 
byerekeye umugore utunganye. 
Umugore utunganye = Itorero ritunganye 
Umugore w' umunyabinyoma= Itorero ry' ibinyoma. 

(Isomo: Ibyahishuwe 12:2, 4) 

"...kandi yari atwite. Nuko atakishwa no kuramukwa, 

ababazwa n' ibise... 



N3 



» 

> 

as 

<d 



58 



20 - KUBATURWA N' UKURI 



. . . Icyo kiyoka 



mugorc 
waramukwaea 



Icyo kiyoka gihagarara imbere y' uwo mugore 
waramukwaga, 




■erAHlSHLTWM? ' _| 



' afrnmaraika hairyc 







kugira ngo n' amara kubyara gihereko kirye umwana 



we. 



Ibyahishuwe 12:2, 4. 

Iki kiyoka cyahagaraye imbere y' umugore ngo 

kimurire umwana akivuka ni ikihe? 

(Isomo: Ibyahishuwe 12:7-9) 

"Mu ijuru habaho intambara. Mikaeli n' abamaraika be 
batabarira kurwanya cya kiyoka: ikiyoka kirwanana 
n' abamaraika bacyo. 

Ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. 



Cya kiyoka kinini kiracibwa, ni cyo ya nzoka ya kera, 
yitw' Umwanzi na Satani, ni cyo kiyobya abari mu isi 
bose; 



nuko kijugunywa mu isi, abamaraika bacyo 
bajugunyanwa na cyo." 
Ibyahishuwe 12:7-9. 



(Isomo: Ibyahishuwe 12:5) 
Ibyahishuwe na byo bivuga iby' uwo mwana: 
"Abyara umwana w' umuhungu uzaragiza amahanga 
inkoni y' icyuma. 



Umwana w' arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe 

yayo.^ 

Ibyahishuwe 12:5 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




Mu kanwa kra 
I s : i ^ linki inkoi* 
ityayc, kiigim 
ngoayikubite 
aitttatiitDgsu 



Umwana umwe mu mateka y' isi yagombaga "gutegeka 
amahanga akayaragiza inkoni y' icyuma" kandi 
yagombaga "gusahurwa, akajyanwa ku Mana no ku 
ntebe yayo," uwo ni Yesu. 
Tugarutse ku byo kugaruka kwa Kristo, 

(Isomo: Ibyahishuwel9:15) 

Yohana yaravuze ati, "Mu kanwa ke havamo 

inkot' ityaye, kugira ngw' ayikubit' amahanga. 




ftflEKH 120 



mu bapfuye, 
ikaimvicaza i 
b.tltyo bvvayn 

.liuiiM n ho 
mu ijuru. 





azayaragiz' inkoni y' icyuma..." 

Ibyahishuwe 19:15. 

Paulo avuga uko Yesu Yajyanwe ku ntebe y' Imana, 



(Isomo: Abefeso 1:20) 

ubwo Imana "...yamuzamuraga mu bapfuye, 
ikamwicaza i buryo bwayo ahantu ho mu ijuru/' 
Abefeso 1:20. 



Intambara yatangiriye mu ijuru yimukiye muri iyi si 

yacu. 

Satani akorera muri Roma ya gipagani agerageza kwica 

Yesu akivuka. 

Herodi, umutware w' Abaroma, atanga itegeko ryo 

kwica abana b' abahungu bose bamaze imyaka ibiri 

n' abatarayimara, 

ariko marayika aburira Mariya na Yosefu guhungana 

n' Umwana Yesu bakajya muri Egiputa. 

Umwanzi yagerageje Yesu mu gihe cyose yakoraga 

umurimo wamuzanye. Satani yibwiraga ko azitambika 

mu nama y' Imana yo gukiza iyi si yacumuye. 

Ubwo Kristo yari amanitse ku musaraba, Satani yibwiye 

ko yatsinze intambara. 

Nyamara imva irangaye ya Yesu yerekanaga ko Satani 

yatsinzwe burundu. 



N3 



> 

as 

m 

<d 



11 



20 - KUBATURWA N' UKURI 






Yesu Yarazutse kandi Azamurwa mu ijuru ku ntebe ya 

Se. 

Ubuhanuzi uko bwavuzwe buba arinako busohora! 

Satani amaze gutsindwa kwica Umwana w' Imana, 

yahindukirije umujinya we ku mugore, ariryo torero rya 

Kristo. 

Umwe mu bigishwa ba Kristo yapfuye urupfu 

rw' abahowe Yesu. 

Iyo ushaka kubabaza ababyeyi, ukora iki ngo 

ubababaze cyane? 

Ugirira nabi abana babo. 

Satani ntiyari agishoboye kugira icyo atwara Yesu 

war' umaze kujya mu ijuru. 

Nuko ahimbira ku bayoboke be aba ari bo arwanya. 

Intumwa Paulo yaciwe umutwe ari hanze ku nkuta z' i 

Roma. 

Abakristo bishwe urubozo, abandi batabwa muri yombi 

bajugunwa nzu z' imbohe, benshi bamena amaraso, aba 

ikimenyetso cy' ubuhamya bwabo. 

Igihe cyose abigishwa ba Yesu bari bakiriho, itorero 
ryahagaze ku kuri ritajegajega. 
Nyuma abigishwa bamaze gupfa, Abakristo bamwe 
bagiye batezuka ku kwizera kwabo uko ibihe 
byagendaga bihita, maze inyigisho z' ibinyoma zinjizwa 
mu itorero. 



r Eccle&iaslicalResearch A, 



"owaitl Uie» laiioj ^tid 



" Ahagana mu mpera z' ikinyejana cya kabiri, 
amatorero menshi yihangishijeho ibintu bishya; 




ubwo abigishwa ba Yesu bari baruhukiye mu bituro 
byabo, ukwiyoroshya kwari gusanzweho mbere 
kwarasibanganye. 



78 -Ubushakashatsi ku byerekeye Kiliziya, urupapuro rwa 
51. 



12 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




Mu kinyejana cya kane, umwami w' abami Konsitantine 

yagerageje kugundira ubutegetsi bw' i Roma ahuriza 

hamwe abapagani n' Abakristo abakomatanyiriza mu 

idini rimwe rikomeye. 

Ibyo byatumye ubukristo bwamamara. Abapagani 

babatirizwa mu itorero maze bazanamo imyizerere 

n' imigenzo yabo. 

Uko itorero ryakiraga aya makosa, niko ryagiye 

ritakubwa umugambi waryo. 



liiinycianabif-Jtiukmia; 



trolly^ iiihNo tsiri hrttandukanly*? 

B' \ I ■■ 1 1 j, ijj , . 1 1 ... I :..■.'. i a ,.:.. i : , i I 

1 1 1. ir '.\» Mi In ■ i f-,1 m nlik ^ i*l h.i i uin 1 1 v i in. i 



80 



Umuhanga umwe mu by' Amateka yaranditse ati, "Ku 
byerekeranye n' imitekerereze ndetse n' imigenzo 
yakurikizwaga, Abakristo bashya ntaho bari 
batandukaniye n' Abapagani ba kera... Ukwinjira mu 
itorero ari benshi ntikwahanaguyeho ibya gipagani. 



N3 



. cetitarittbTcftriMtaiiiry > t , .,. 

tin ihe \ (.hi 1 1 n c\ . hordus of 

lvi|)ii/i.'i.t pagans mr.ini 

I hill paganism had diluted 
the mora) energies of 
* > i : ■. . m 1 1 y ■ ■ t i Christianity to 
._ the point of impotence." 



81 




Ahubwo, umubare mwinshi w' abapagani babatijwe 
wacogoje umurego w' ibyiza byakorwaga n' Abakristo 
bafite gahunda kugeza aho bahindukiye ibigwari. 
Ibinyejana by'Ubukristo: Amateka Ahiniye Bugufi, 
Urupapuro rwa 58. (Centuries of Christianity: A Concise 
History). 

Nyamara muri icyo gihe, hari abakristo benshi 
bakomeje gukomera ku kuri maze bamagana ihinduka 
ryadutse mu itorero. 

Banga guhara ukuri bamenye, nuko benshi 
bararenganywa kubera imyizerere yabo. 
Bidatinze abategetsi b' Abaroma basohora itegeko 
rivuga ko kudakurikiza inyigisho z' itorero rya Leta y' i 
Roma ari icyaha gihanishwa urupfu. 



CI 

W 
> 

H 

CI 

> 

as 

m 

c^ 
c| 



BawHT&iiuwiifctaJ 

... Muki> cya 

kfyctka . . , 
giliiga wa 
muRore 
wstfayaye 

1 j i 'f '• i i I 'i i i [ i ;. : -, i . I 



83 




"Isomo: Ibyahishuwe 12:13) 
Paulo wabihishuriwe mbere yaranditse ati, 
''...Nuko cya kiyoka... 
gihiga wa mugore wabyay' umuhungu." 
Ibyahishuwe 12:13. 
Wa mugore byamugendekeye bite? 

(Isomo: Ibyahishuwe 12:6) 

Uwo mugore "...ahungira mu butayu, aho afite ahantu 

yiteguriwe n' Imana, 



13 



20 - KUBATURWA N' UKURI 






kugira ngo bamugaburirireyo, kumara iminsi igihumbi 

na magan abiri na mirongo itandatu." 

Ibyahishuwe 12:6. 

Urabona ko Imana Ihishura ibihe abantu bayo 

bagombaga kurenganywa: iminsi 1.260. 

Twamaze kubona ko mu buhanuzi bwa Bibiliya, 

umunsi ubarwa nk' umwaka. 

(Isomo: Ezekieli 4:6) 
Ezekieli yaranditse ati, "...umunsi wose 
nawukunganirije n' umwak' umwe." 
Ezekieli 4:6, 

Nuko, nkuko byari byarahanuwe mu Byahishuwe, 
ikandamizwa ry' abizera Imana ryagombaga gukomeza 
rikamara imyaka 1.260. 



Amateka yemeza by' ukuri ubu buhanuzi bwa Bibiliya. 
Umwami w' abami w' Abaroma Yustiniani yategetse 
umusirikari mukuru w' Umuroma witwaga Belisaliusi 
gutsembatsemba ubutegetsi bubiri gusa bwari busigaye 
bw' Abariani bwarwanyaga itorero ry' i Roma. 

Abaherutse kuri ubu butegetsi bavanweho mu mwaka 

wa 538 N.K., maze Yustiniani avuga ko umutegetsi 

mukuru w' itorero ry' i Roma abaye "umuyobozi 

mukuru w' idini, nyakuri kandi wemewe mu gukosora 

abahakanyi." 

Ubutegetsi bwo kutihanganira abitwaga "abahakanyi" 

bwatangiye ubwo. 

Maze abizera b' Abakristo bakomeje gukomera ku kuri 

guhishurwa mu ijambo ry' Imana babona ko uburyo 

bwonyine bwo kugumana ukwizera kwabo 

ar' uguhunga, bisohora neza neza nkuko Ibyahishuwe 

byabihanuye. 

Umugore ahungira mu butayu. 



14 



20 - KUBATURWA N' UKURI 







Abavoduwa, Abalibijwa, n' abandi bizera b' Abakristo 

bahungira mu misozi miremire yitwa Alupe iri mu 

majyaruguru y' Ubutaliani, no mu majyepfo 

y' Ubufaransa, kandi Abahugeno batatanira hose mu 

Bufaransa. 

Batura mu bibaya byitaruye, mu mavumo ya kure, no 

mu misozi miremire. 

Bahigwaga nk' aho ari abicanyi ruharwa, kandi benshi 

muri bo bishwe urw' agashinyaguro. 

Baziraga iki? Kuko banze gutatatira inyigisho za Yesu. 

Za miliyoni z' Abakristo bemera gupfa aho gutatira 

ukwizera kwabo. 

Abahanga bamwe mu mateka bavuga ko abantu 

bapfuye baguye muri ako karengane bageraga kuri 

miliyoni 50. 

Abenshi kandi mu bapfuye bahowe Yesu, bishwe 

n' abandi bantu bavugaga ko ari Abakristo bizeraga ko 

muri uko kwica bari gukora ubushake bw' Imana. 

Iherezo nuko ukuri kw' Imana kwatsinze. 

Bibiliya yasobanuwe mu rurimi abantu bumva kubera 

amajyambere yazanywe n' amacapiro, Bibiliya yageze 

hose ku isi. 

Ukuri kw' Ijambo ry' Imana ntikwari kugipfukiranwa, 

kwari gushyizwe ahagaragara! 

Abagorozi b' intwari bavuga Ijambo ry' Imana bashize 
amanga. Bamwe muri bo nka Husi na Yoramu 
batwitswe babona. 



Abandi nka Luteri, Wiklife na Tindale barahizwe kandi 
bararenganywa. 



Nyamara kubera ivumburwa ry' umugabane wa 
Amerika, hari uburyo bushya bwo kwigenga 
n' ubuhungiro bushya bwahawe abakristo 
barenganywaga bo mu Burayi. 



N3 



w 
> 

H 

d 

> 

as 

d 



15 



20 - KUBATURWA N' UKURI 



'^yMi, 




VIDEWO 

W^i / 

JG n,K. / I75B N.K.J 



98 




^IBYAHISHUWE IZ 17 


^31 


Ikiyoka 
kLrakarLni 


wa mugure ( *• ■■ 
kiragenria figo ^ 
tdrwany' aba 


MLP 


mu rubyaro J 


,! 2S 


rwe basigaycv*'! 




y 




102 



Mu gihugu gishya cy' ishyanga rishya ryari rivutse 
hashyirwaho amategeko arengera uburenganzira 
bw' abaturage n' umudendezo w A idini. 



(Videwo y' amasegonda 10) Igihe cyo kudohoka ku kuri 
no kurenganywa cyahanuwe mu Byahishuwe igice cya 
12 cyaje kurangira mu mwaka w' i 1798. 
Cyarangiye igihe Napolewo yoherezaga umusirikari 
mukuru Berthier ( soma Beritiye) wari ufite ipeti rya 
Jenerali ngo afate Papa ho imbohe — ubwo hari hashize 
neza neza imyaka 1.260 nyuma y' uko akarengane 
gatangira mu mwaka wa 538 nyuma yo kuvuka kwa 
Kristo. 

Ubwo ubu buhanuzi bwuzuraga, Imana Yari Igifite 
itsinda ry' abizera bagumye gukomera kuri Bibiliya 
n' inyigisho yigisha. 

Ubuhanuzi bwari bwarahanuye ko Satani yari gutura 
umujinya we ku itorero ryasigaye rikomeza ukuri 
nyuma y' iki gihe cyahanuwe: 

(Isomo: Ibyahishuwe 12:17) 

"Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo 

kirwany' abo mu rubyaro rwe basigaye, 



bitonder' amategeko y' Imana kandi bafite guhamya 

kwa Yesu." 

Ibyahishuwel2:17. 



Icyasigaye ni igipande cy' umwenda gisaguka gisigara 
ku gitambaro kinini. 

Ni nako biri no ku "basigaye" bo mu itorero ry' Imana, 
ni itsinda ry' abasigaye muri iryo torero - itorero rikiriho 
mu bihe rwose byegereje ibya nyuma, mbese rwose 
mbere gato yo kugaruka kwa Yesu ku isi. 



16 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




103 




105 



IBIMENYHSO BIBJRI BIRANCA J 



2. Hi j id- suibamya kwa 
Yesu Kristo. 



106 




107 




Nuko rero dusobanuye iri somo ijambo ku ijambo 
twavuga ngo: "Umwanzi ararakara... maze ajya 
kurwanya itorero ryo mu minsi iheruka." 
Satani afite umujinya w' uko kugeza na n'ubu muri iyi 
minsi ya nyuma hari abantu b' Imana bagikurikira 
ukuri kw' Imana. 

Yohana yerekana ibimenyetso bibiri dushobora 
kumenyeraho itorero ryo muri iyi minsi ya nyuma: 
"Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo 
kirwany' abo mu rubyaro rwe basigaye, 

bitonder' amategeko y' Imana kandi bafite guhamya 

kwa Yesu." 

Ibyahishuwel2:17. 

Iri torero ryasigaye ni iry' abitondera amategeko 

y' Imana. 

Bafite guhamya kwa Yesu Kristo 



Ariko se ntabwo buri torero ryigisha ko Abakristo 

bagomba kubaha Amategeko y' Imana? 

Ntabwo aribyo neza! Nyamara amadini menshi muri iki 

gihe hari ukuntu yigisha abayoboke bayo kutumvira 

amabwiriza amwe n' amwe y' Imana. 

Nk' urugero, mu materaniro amwe n' amwe bigishwa 

gupfukamira ibishushanyo. 

Abandi birengagiza ukwera kw' izina ry' 

Imana. 

(Isomo: Kuva 20:8 -10) 

Amadini menshi yo ku isi yirengagije urwibutso 
rw' irema ruvugwa mu itegeko rya kane: 
"Wibuke kweza umunsi w' isabato. 



N3 



> 

as 



108 



17 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




Mu minsi itandatu ujye ukora, abe ari yo ukoreramo 
imirimo yawe yose: 



ariko uwa karindwi ni wo sabato y' UWITEKA Imana 

yawe." 

Kuva 20:8-10. 



(Isomo: Ibyahishuwe 12:17) 

Abasigaye ku Mana, cyangwa itorero ry' ibihe biheruka 

ntiryitondeye gusa amategeko y' Imana, ahubwo 

ubuhanuzi burivugaho ko rizaba rifite no guhamya kwa 

Yesu Kristo." 

(Ibyahishuwe 12:17). 



VflHI1>HUWE Y/M ; 



HlRYJUIISHUWEig :ID,' 

... Ltlko ^tll] 1 l!]]\ l1 

\ kwa Yesu ari mmviika 
\ w* ubuhdiiu/t. 



ivii Data 
wii iwese 
^h" Uimvana 
n" LJmwuku 



112 




113 




114 



A-a 



(Isomo: Ibyahishuwe 19:10) 

Ibyahishuwe 19:10 havuga ko, "guhamya kwa Yesu ari 

umwuka w' ubuhanuzi." 



Itorero ry' Imana ryo mu minsi ya nyuma rizagira 

impano zirimo n' umwuka w' ubuhanuzi. 

Tuziga mu buryo burambuye iby A iyi mpano idasanzwe 

mu materaniro yacu nyuma. 

Imana Itanga ibindi bimenyetso byinshi Idufasha 

kumenya itorero ryayo ryo mu minsi ya nyuma. 

Abantu bayo bazitangira umurimo wo kubwiriza 

ubutumwa bwiza mu isi yose, kuko Yesu Yabisabye 

itorero rye: 

(Isomo: Matayo 28:19, 20) 

"Nuko mugende muhindur' abantu bo mu mahanga 

yose abigishwa, 



mubabatiza mu izina rya Data wa twese n' Umwana 
n' Umwuka wera, 



18 



115 



20 - KUBATURWA N' UKURI 



nribiibwiye 
'byose. 

K..!lUl[ dill l' 



mubigisha kwitonder' ibyo nababwiye byose. Kandi 
dore 



116 




[ ILIMHIKIIUVJI M h 

\llUlJ lllllMll.J 

iiidrdvikii 
ivundi <igurukti 

.11 iv-,. iiij- ijuriij 



J. 




bo nm mahanga 
yose n 1 tmirySmf 
yOSC n' Lndimi 



ndi kumwe namwe iminsi yose, kugeza ku mperuka 
y' isi. Amina." 
Matayo 28:19, 20. 



Itegeko ryo kubwiriza ubutumwa bwiza bw' iteka ryose 
ku isi yose bushushanywa n' abamarayika batatu 
baguruka baringanij' ijuru dusoma mu Byahishuwe 
igice cya 14. 

Igice cya mbere cy' ubutumwa butatu kigaragaza ukuri 
gukomeye kugira kabiri, ukuri gukwiriye kubwirwa 
buri wese: 

(Isomo: Ibyahishuwe 14:6, 7) 

"Nuko mbona marayika wund' aguruk' aringan' ijuru, 



afite ubutumwa bwiza bw' iteka ryose, ngo abubwire 
abari mu isi - 



bo mu mahanga yose n' imiryango yose n' indimi zose 
n' amoko yose - 



N3 



> 

as 

<d 



Avuga Ijtvi rtrenp- 
>i-[ i: 'Mm v. nh.thi- 
[matia, 

muyiliirnba/e; , 
kukn igihpcyo 
guLira iibiinlii 
urn ban /a 
gisohuyu; 



121 



Avuga ijwi rirenga ati: 'Nimwubahe Imana, 
muyihimbaze; kuko igihe cyo gucira abantu urubanza 
gisohoye; 



122 



19 



20 - KUBATURWA N' UKURI 



klHYAWKNUWU4; 

muramye 
lyaremye ijurii 
n" isi ii' iny*injy 
n'amasoko.' 



muramye Iyaremye ijuru n' isi n' inyanja n' amasoko'." 
Ibyahishuwe 14:6, 7. 



2 



123 



I*t 



124 



^IBYAHISHUWE 14 U . 

Marayika wundlj 
wa knhiri 
'dkurikirdhu ..ni: 
4 lriiguyc irajiuyei 

. : ;.-ii:«iii-:.in. wa 




126 



(bI«III5«!<VE H:B > 



Iyi ni imiburo y' abatuye isi yo mu bihe biheruka 

ibibutsa ko igihe cy'urubanza cyageze. 

Ni ukongera kandi kwibutsa ibyo umunsi wa karindwi 

w' Isabato, ariwo rwibutso rukomeye rw' imbaraga 

irema y' Imana. 

Igice cya kabiri cy' ubu butumwa butatu kiri ku 

murongo wa 8: 

(Isomo: Ibyahishuwe 14:8) 

"Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati: 'Iraguye 

iraguye! Babuloni, wa mudugudu ukomeye, 



waterets' amahanga yos' inzoga, ni zo ruba 

ry' ubusambanyi bwawo'." 

Ibyahishuwe 14:8. 

Ubu butumwa buhamagarira abantu nyakuri b' Imana 

kwitandukanya n' idini rikwiza ku isi inyigisho 

z' urudubi. 

Bararikirwa kwitondera ubuhakanyi buri mu idini muri 

iki gihe. 

Umuburo wa nyuma,ugomba kwitabwaho cyane 

uvugwa mu gice cya gatatu cy' ubu buhanuzi: 

(Isomo: Ibyahishuwe 14:9, 10) 

"Marayika wundi wa gatatu akurikiraho, avuga ijwi 

rirenga ati: 




'Umuntu n' aramya ya nyamaswa n' igishushanyo 
cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga 
rwe cyangwa ku kiganza, 



128 



20 



20 - KUBATURWA N' UKURI 



I^IHVAKISHUWE 14.10. 



yitcguwe 
iclahii]En\^m<>' 
aiiu/i inn fitti un'id 
k" iimiijinvii ivayo ... 



129 








131 




Mm 






yOH»N*TO;^M 






y.Uumva Ijwi 






ryanjyc. 


1 


■ 


^ ki.H1t.li *i./dlhl 






j r umiikunibi 


*■■! 


w- - -.' 


uniwo, zigirc 


r 




mQwungdi 
umwe. 



132 




(j p at«HISHUW!l8;4 J 


VI 


Nil 111 V3 ilimli 


^H 


lilii ijuru, rili; jfM 
nim u wu snhokpnio" 


c 




J 




135 



uwo ni w' uzanywa ku nzoga, ni yo mujinya w' Imana, 
yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k' umujinya 
wayo'..." 
Ibyahishuwe 14:9, 10. 

Isi igomba kuburirwa kwirinda kuramya inyamaswa 
n' igishushanyo cyayo cyangwa gushyirwaho 
ikimenyetso cyayo. 



(Isomo: Yohana 10:16) 

Yesu Aravuga ati, "Mfite n' izindi ntama, zitari izo muri 

uru rugo; nazo nkwiriye kuzizana: 



zizumva ijwi ryanjye, kandi zizabe umukumbi umwe, 
zigire umwungeri umwe." Yohana 10:16. 



Imana Ifite abayoboke bayizera mu matorero yose, ariko 
hari igihe kizagera habeho umukumbi umwe, cyangwa 
itorero rimwe ry' ukuri. 

Yesu Yavuze ko intama ze zizahamagarwa zikava mu 
mikumbi yindi itarakurikije neza inyigisho z' Ijambo 
ry' Imana. 

(Isomo: Ibyahishuwe 18:4) 

Yohana Umuhishuzi Yahanuye iby' icyo gihe ati: 
"Numva irindi jwi rivugira mu ijuru, riti: 'Bwoko 
bwanjye, nimuwusohokemo, 

kugira ngo mwe gufatanya n' ibyaha byawo, mwe 
guhabwa no ku byago byawo/' 
Ibyahishuwe 18:4. 

Abizera Imana bayikurikira bazahamagarirwa kuva mu 
makosa y' idini no mu rudubi rwo mu bihe biheruka. 
Wakwifuza kumenya uko Bibiliya ivuga abantu 
bazahamagarwa kuva mu rudubi rw' amadini ruzaba 
ruriho mbere gato yuko Yesu Agaruka. 



N3 



CI 
W 

CI 
> 

as 

c^ 



21 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




Mhtma Iglcu J 
cyera; no ku * 

;■(!!! N I hi I I 1,1 

uwiciiyehu, 
usa n 1 Unwanii 

W' UII1UIM u , 



136 



(Isomo: Ibyahishuwe 14:12, 14) 

"Aho ni ho kwihangana kw' abera kuri, bitondera 

amategeko y' Imana, bakagira kwizera nk' ukwa Yesu../' 



"Mbon' igicu cyera; no ku gicu mbon' uwicayeho, usa 
n' Umwana w' umuntu, 



137 




139 



i^iumerviHiumna 



i\ag(nnbasa kugaragtiri 
nvitnici y" ig'lhe 
cy" ,il- aien&aiie gaieye 
ubwoba karangiye mu 
mivaka w* 1 7S9, 



140 




I ■'.. •'■! iii-> niii '■•■.! mi i burn 
idasaimve > ' tiliuimmt 
buo mu ByanlsHuwc 

l ku ist yose baicgurira 

\ ,i'i-iniii \,,\y.\\ nk,! 
\ kwa Vcsu. 



"hBazaha bafite inipnim 
y' < um u kit, irimn 
n' itnpu.no v' uhuhitnu/i 



142 



wambaye ikamba ry' izahabu ku mutwe, kandi afite 
umuhoro utyaye mu ntoke ze." 
Ibyahishuwe 14:12, 14. 



Reka twongere gato turebere hamwe bimwe mu 
bimenyetso bizaranga itorero ry' Imana ryo mu minsi ya 
nyuma nkuko Bibiliya ibitwereka: 



Itorero ry' Imana ryasigaye ryagombaga kugaragara 
nyuma y' igihe cy' akarengane gateye ubwoba 
karangiye mu mwaka w' i 1789. 



Bazaba bafite kwizera kwa Yesu, ariko kuganisha ku 
kwitondera amategeko yose y' Imana. 



Bazamamaza imiburo idasanzwe y' ubutumwa bwo mu 
Byahishuwe ku isi yose bategurira abantu kugaruka 
kwa Yesu. 



Bazaba bafite impano z' Umwuka, zirimo n' impano 
y' ubuhanuzi. 



143 



22 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




145 




146 




Amatorero yose ashobora kuba asa ukiyabona bwa 
mbere, 



murahfrw 

nibii 

mubiknrn. 



nyamara uko ugenda urushaho kwiga ibiranga 
abakomeza ukuri kw' Ijambo ry'Imana bameze, 
biroroshye kugenda uhanagura ku rutonde abo usanga 
badafite ibi bimenyetso bivugwa muri Bibiliya. 
Ahari waba warakomeje gushakisha, ugerageza 
kuyungurura mu rudubi rw' amadini ariho ubu ku isi, 
ushaka itorero ryaba ar' iry' Imana muri ibi bihe 
biheruka. 

Njye nizera ko hariho itorero rimwe rukumbi ry' ukuri. 
Rigizwe n'abantu bemera Bibiliya, bashingiye kuri 
Kristo, bakomeza Isabato, bibumbiye mu mutwe 
w'Abategereje b' Abadiventi, bakorera ku isi yose. Niyo 
mpamvu ndi Umudivantisti w' umunsi wa karindwi. 
Nizera ko iri torero ryujuje ibishakwa byose. 

Uko twakomeje twiga ubu buhanuzi butangaje, 

ushobora kubona neza ko Imana Ifite ubutumwa 

bwihariye kandi Inafite Abantu bihariye bo kubwa 

mamaza ku isi yose. 

Ariko ntibihagije kumenya gusa ibi bintu Bibiliya 

ivuga. 

Kugira amahoro n' umunezero bikomoka ku 
kugendana na Yesu byuzuye, ni na ngombwa ko 
usohoka kandi ugakurikira ukuri nkuko guhishurwa 
mu Ijambo ry' Imana, kuko Yesu Yavuze Ati, 

(Isomo: Yohana 13:17) 

"Ni mumeny' ibyo, murahirwa niba mubikora." 

Yohana 13:17. 



hJ 



w 
> 

H 

d 

> 

as 



148 



23 



20 - KUBATURWA N' UKURI 




149 



Imana Irakurarikira gufata umwe mu myanzuro 

y' ingenzi ushobora gufatira ubuzima bwawe. 

Mbese wizeye kuba warumvise neza ijambo ry' Imana 

ryabwirijwe muri ibi bibwirizwa? 

Mbese wizeye kuba warumvise ukuri kw' Imana 

kwamamajwe muri ibi bibwirizwa? 

Wizeye se ko Umwuka Wera yakomeje guhata umutima 

wawe muri ibi bibwirizwa? 

Iyo twumvise ijambo ry' Imana, iyo dutegeye amatwi 

ukuri kw' Imana, Umwuka wera aduhatira gufata 

icyemezo. 



Wakwemera kuvuga uti, "Yee, Nyagasani, nemeye 
ijambo ryawe. Yee, Yesu, nemeye guhatwa n' Umwuka 
Wera. Kuva ubu nzagukurikira hose. Nahisemo kunyura 
mu nzira nyakuri." 

Niba icyo ari cyo cyemezo cyawe, wakwemera ubu 
ugahaguruka tugasenga? 



24 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 




Imana Iracyavugira mu Bahanuzi Bayo. 










Mu bihande bitandukanye byo ku isi abahanga 
bakoresha ibyuma bigezweho byo gutumanaho 
bashobora gufata amajwi aturutse mu kirere iyo giterwa 
inkingi. 

Biringira ko igihe runaka bazumva amajwi aturutse ku 
bantu b' abanyabwenge batuye ayandi masi. 



Byaragaragaye ko, mu myaka ibihumbi byashize isi 
yakiriye ubutumwa buturutse iyo gihera; ariko 
ababutega amatwi ni mbarwa. Ni ubutumwa buturutse 
ku Muremyi w' iyi si, ubutumwa bw' urukundo Imana 
Ishaka kugaruza abana bayo bigize ibyigomeke. 

Urusika rutandukanya abantu n' Imana ntirwahozeho. 
Ibintu byose byatangiye ku isi mu mahoro. Isi 
itunganye, yari ituwe n' abantu babiri batunganye, 
baremwe ku ishusho y' Imana. 

(Video: 7 sek) Nuko Imana ibasanga mu murima bari 
batuyemo ivugana nabo bahanganye. 
Mbese tekereza ukuntu batemberana n' Imana mu mafu 
ya ni munsi! 

Uko niko Imana Yari Yateganije umushyikirano wo 

guhorana, bo na Yo! 

Ntacyo bahishwaga. 

Uwo mugenderano wari agahebuzo. 

Ibiri amambu rero, uwo mushyikirano warambye gusa 
igihe kireshya n' ibice bibiri byo muri Bibliya. 



N3 



CI 

w 

H 

> 

c| 

H 

C| 

» 

ci 

H 
C/S 

in 



3 

> 



as 

w 
as 

w 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 




Utjmemnma i^l . 



V" ■ . ■'. !l i 'k.l ll i :.'.! i. I 

tgeftdageada 

hagati mm i 
ya ngobyi 
niti 1 1 lit I u ya 
■■i immsi. 



12 



1 


. FTANEIHIRQtf.il J^ 


A 


f w^ wa mugabci 




j n' umugore 


P /' 


■ we biliisha 


wSti 


amaso 


I V 


y' Uwiteka. 




Imana 

V 



13 



. hagati y* ibiti 
byo muri 
iyo ngobyi. 



14 




Itangiriro igice cya 3 hari igitekerezo cy' inshamugongo. 
Adam na Eva bagwa mu cyaha. 



Bagomera itegeko ry' Imana ry' urukundo 
rutunganganye. Icy aha kibabatandukanya na yo. Icyaha 
ntigicana uwaka n' Imana. Ni ibihabane. Adamu na Eva 
ntibongeye gushyikirana n' Imana bahanganye amaso 
ku maso. 

Mu cyimbo cyo kumvira Imana, bumviye inzoka 
Lusiferi maze bagwa mu cyaha batyo. 



(Isomo: Itangiriro 3: 8) 

Bibliya iti: " Bumva imirindi y' Uwiteka Imana 

igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya ni munsi: 



wa mugabo n' umugore we bihisha amaso y' Uwiteka 
Imana 



hagati y' ibiti byo muri iyo ngobyi" 
Itangiriro 3:8. 
Adam na Eva barihisha! 
Ntibashakaga kurebana n 'Imana. 
Bashakaga gusa kwihisha. 
Ngibyo ibyo icyaha gikora. 

kiratandukanya kandi kikangiza isano iri hagati 

y' abantu n' Imana no hagati y' umuntu na mugenzi we. 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 



Ahubwo 
t£uklrariirwa 

k ■■■• . 1 1 1 •- 1 1 niko 

ucikUiiiiiluk^iiiiJL' 
'"n^lmana yanyu; 





1/ <va 

mbitayi'htj, kiindi 

m',1 ii'- i !;-.■=;. .Illlili j 

yo kuhafasfci. / 




(Isomo: Yesaya 59:2) 

Umuhanuzi Yesaya yaranditse ati: " Ahubwo 

gukiranirwa kwanyu ni ko kwabatandukanije n' Imana 

yanyu; 

kandi ibyaha byanyu ni byo biyitera kubima amaso" 

Yesaya 59:2 

Yego, icy aha cyadutandukanije n' Imana, ariko 

nticyadutandukanije n' urukundo rwayo. Imana 

Yashatse inzira zatuma Ishobora gukomeza 

gushyikirana n' umuntu. 

Urukundo ntirwigera rutanya rurahuza! 

Yashyizeho ubundi buryo bwo gushyikirana n' abana 
bayo ku isi.-uburyo bwo kubayobora, kubigisha, no 
kubahishurira imigambi yayo. Yatoranije abagabo 
n' abagore Yizeye ngo bayivugire, maze bageze ku 
bantu bose urukundo rwayo n' imigambi yayo. 

Mu bo yatoranije, harimo Mose, Miriyamu, Samweli, 
Eliya, Hulida, Debura, Yesaya, Yeremiya, n' abandi 
benshi. 



Abahanuzi n' Abahanuzikazi bari abavugiramana. 



Ni bwo buryo Imana Yavugiyemo ngo "ndabakunda, 
mbitayeho, kani mfite imigambi yo kubafasha'. 



Muri Bibliya handitsemo ibiganiro Imana Yagiranye 
n' abantu. Ariko ibyo biganiro, byari bitandukanye 
n' ibyo Imana Yagiranye n' Adamu na Eva mu murima 
wa Eden. 



N3 



CI 

w 
c| 

H 

CI 

I 

cl 

H 
CI 

» 
CI 

H 

c/s 

in 



? 



as 

w 
as 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 




Hari ubwo Imana Yavugiraga mu Mwuka Wera; ubundi 
Igatuma abamaraika bera cyangwa abantu. 
Mu myaka 2500 yo mu ntangiriro z' amateka y' umuntu, 
inyandiko y' iby' Imana yahishuye muri icyo gihe yari 
itaraboneka. Abigishijwe n' Imana batangazaga mu 
mvugo ibyo babwiwe. Nyamara akenshi uburyo 
Yakoresheje ngo Ivugane n' abantu bayo, ni 



gHMlSI3:7 



Mukuri, I'witokd 
linaru nli/aglra 
Icyo !i..!-i .1 
itabunjc 

;.Mlfi:s!;ii'i|:i 

.iba^u a;.!,LL ba 
b'y.buKiinu/i T J . l . 
ibihisliwc byaya 



24 




(Isomo Amos 3:7) 

Abagabo n' abagore bahanuye ibyavaga ku Mana 

bashorewe n' Umwuka Wera. 

Ibyo si igitangaza, kuko Bibliya ivuga yeruye iti: 

"Nukuri, Uwiteka Imana ntacyo izakora itabanje 

gushishurira abagaragau bayo b'abahanuzi, ibihishwe 

byayo." 

Amosi 3:7. 

Reka turebe ukuntu ubutumwa bwageraga kuri abo 
bahanuzi: 



(Isomo 2 Petero 1:21) 

"Kuko nta buhanuzi bwazanwe n' ubushake 

bw'umuntu: 



ahubwo abantu b' Imana bavugaga ibyavaga ku Mana 
bashorewe n' Umwuka Wera. 2 Petero 1:21 
Ni ko biri. Imana Yahoranye abahanuzi, ndetse mbere 
y' umwuzure wo mu gihe cya Nowa. 

(Isomo: Yuda 14 ) 

Enoki yatangaje ibyo kugaruka kwa Kristo "Henoki wa 

karindwi uhereye kuri Adamu, yahanuye ibyabo agira 

ati, 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 




'Dore, Uwiteka yazanye n' inzovu nyinshi z' abera be." 
Yudal4. 

Enoki niwe muntu wa mbere uvugwaho impano 
y' Umwuka W ubuhanuzi. 
Ariko hariho n' abandi! 



KlBTflKPrWt N IKTUMWfl $.Z\J 



T . . rmii na 
yavugiyemu 
kanwii 
k'abahanu?! 
bci'ii bayo 
bose uhercyc 
kera kose. 



30 




r .. Nttia Jiuiri 
imve hazabaho 
li m u ha ii u ^i 4 
niTii iyer&kwa " ■ 
ni imvo njyewe 
jjwiteka 
n/amuimeiv 
ycshereza. 





(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 3:21) 

Bibliya ivuga ngo, " Imana yavugiye mu kanwa 

k' abahanuzi bera bayo bose, uhereye kera kose" 

Ibyakozwe 3:21. 

Undi muhanuzi witwa Nowa, yahanuye ko isi 

izarimburwa n' umwuzure, hasigaye imyaka 120 ngo 

ibyo bibeho. 

Nyuma y' umwuzure, tubona abandi bahanuzi, abagabo 
n' abagore nka Miriyamu, Debura, Yeremiya, Yesaya, 
Ezekeli, n' abandi. Bari abigisha bo gukiranuka. Bari 
abayobozi barangwa n' umwuka mbonezamutima, 
abavugira Imana. 

Rimwe na rimwe, mu ibonekerwa, mu nzozi, ubundi 
mu Ijambo ryayo, ni mwo Imana Yiyerekaga abahanuzi, 
n' abahanuzikazi, ariko buri gihe, ikoresheje Umwuka 
Wera. 



(Isomo: Kubara 12:6) 

Uwiteka aravuga ati: " Niba muri mwe hazabamo 

umuhanuzi, Njyewe Uwiteka, mu iyerekwa ni mwo 

nzamwimenyeshereza. 

Mvuganira na we mu nzozi". 
Kubara 12:6 

Rimwe na rimwe, intumwa z' Imana zagombaga 
gutangaza amagamo zabwiwe. Ubundi zagombaga 
kuyandika. Ubwo rero twavuga ko Bibliya ari 
ibyakozwe n' abahanuzi n' Intumwa. Umwanditsi wese 
yagize uruhari mu mugambi w' Imana. 

Bose baravuze, barandika bakoreshejwe na we. 
Bashorewe n' "Umwuka We". Urwandiko rw' urukundo 
Imana Yandikiye abana bayo ku isi ni bo yarunyujijeho. 



N3 



CI 

W 
c| 

H 

CI 

% 

H 

CI 

» 

cl 

H 
C/S 

in 



i 



as 

w 
as 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 






Ni nk' aho Yavuze Iti: "Ndagukunda, nshaka 
gushyikirana nawe. Ariko cyane cyane, Ishaka ko 
tumenya icyifuzo cyayo: Ko igihe runaka tuzashyikirana 
nayo duhanganye! 

Abanditse Isezerano Rishya bose, nka Matayo, Mariko , 
Luka ,Yohana, Paulo, Yakobo, Petero na Yuda bagize 
uruhari muri uwo mugambi. Bose bari bafite impano 
y' umwuka. 

Icyakora muri icyo gihe nyine, habayeho n' abandi 
bavugira Imana: Simon, Agabo, Barinaba, Ana, 

(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 21:9) 
n' abakobwa bane ba Filipo "...bahanuraga. " Bose 
babaye ibikoresho Imana Ylfashije mu kugaragaza 
ubushake bwayo no gutera inkunga itorero rya Gikrisito 
mu mizo yaryo ya mbere. 

Hanyuma Yesu Ariyizira aza kugaragaza mu magambo 
no mu bikorwa uko Imana Imeze. Bwabaye ubwa mbere 
isi ibona umuvugiramana umeze atyo, mu gushyanukira 
gutangaza ibyo Imana Ikunda n' ibiyishishikaje. 

Nub wo ibinyajana cumi n' icyenda bidutandukanije na 
Kaluvari, abagabo n' abagore, abahungu n' abakobwa 
ntibaracogora gupfukama ku birenge by' umusaraba, no 
gusezerana komatana n' Umukiza Wacunguye iyi si. 
Bibliya ivuga ko, ubwo Yesu Yasubiraga mu ijuru, 
Yagabiye abantu impano zo gutera akanyabugabo 
abiyemeje kumukurikira: 

(Isomo: Abefeso 4:8) 

Ni cyo gituma ivuga iti: amaze kuzamuka mu ijuru 

yajyanye iminyago, aha abantu impano. 

Abefeso 4:8. 

Izo mpano ni izihe? 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 



kuba inluiiivvki 
y.v; n'lilhuuli kif 
abahumizi, iVaba 

kuba .1 ; 1. 1 : i .-. : i / 
■■™iva bwi/.a; 
u ba 
'abigtelra. 



42 




^^«^™ 


44 


biij;tf/tf ku 




rugero rushy Use 


'^^^Bh 1 


m 3£ihiigitriiroJ 




cya Krislo: 





tudakom^/d 
kuba ubdfui. 
dutcragiinwa 
onuiraba, tujyam 
hirya nu binci, 
n" imtyaga yosc 
s' imyigishirizc, 



45 




KtABfiKDFIIKTQ 17: Zfl < 


\ 


liiiiiriu yashyl/e 


Br, 


baimvt? rnu 


iv 


it* ii !/i'M, ubwa 


;■ 


mberc irUuniwa T 


.//(, ■ 


ubwa kabiri i« 


P| 


abah&mt/i * * , /* 



(Isomo: Abefeso 4: 11-15) 

Bibliya iravuga iti: "Nuko aha bamwe kuba intumwa ze; 

n' abandi kuba abahanuzi; n' abandi kuba ababwiriza 

b' ubutumwa bwiza; n' abandi kuba abungeri 

n' abigisha." 

Abefeso 4:11 

Kuki Yesu Yahisemo gutanga impano Aziha Itorero rye? 
umurongo wa 12 uragira uti:" Kugira ngo abera 
batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura 
iby' Imana no gukomeza umubiri wa Kristo." 

Izi mpano zizamara mu Itorero igihe kingana iki? 
"Kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo 
kwizera, no kumenya umwana w' Imana, kandi kugeza 
ubwo twese tuzasohora kuba abantu bashyitse, 

bageze ku rugero rushyitse rw' igihagararo cya Kristo." 
Umurongo wa 13. 

Bibiliya ivuga ko izi mpano zagombye guha itorero 
gushikama zikanongerera abantu imbaraga. 

"kugira ngo tudakomeza kuba abana, duteraganwa 
n' umuraba, tujyanwa hirya no hino n' imiyaga yose 
y' imyigishirize, 



n' uburiganya bw' abantu, n' ubwenge bubi, n' uburyo 

bwinshi bwo kutuyobya." 

Umurongo wa 14. 

Reba ku rutonde rw' impano z' umwuka nkuko Paulo 

azita, urebe umwanya impano y' umwuka w' ubuhanuzi 

ihagazemo. 

(Isomo: 1 Abakorinto 12:28) 

"Imana yashyize bamwe mu itorero; ubwa mbere 

intumwa, ubwa kabiri abahanuzi..." 

1 Abakorinto 12:28. 



N3 



CI 

W 

ci 

H 

d 

$ 

w 

ci 

H 
Ci 

» 
Ci 
H 
C/S 

in 



? 



as 

w 
as 



48 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 




Impano yo guhanura iza mu mwanya wa kabiri, 
ikurikiye iyo kuba intumwa; ariko n' impano 
y' ingirakamaro mu gufasha itorero kurangiza neza 
umurimo waryo. 

Paulo yagereranije impano z' Umwuka n' ingingo 
z' umubiri. Yerekanye ko amaso, umutwe, umunwa, 
n' izindi ngingo, umubiri uzikeneye kugira ngo 
urangize neza imirimo yawo. N' Itorero naryo nuko. 
Ridafite kwerekwa ryaba impumyi! 



kulari. abatiiu 
biglra ibyigetigt 
ariko ukomtvi, 
amategeko 

ara „™ a . 




(Isomo: Imigani 29:18) 

"Aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, 

ariko ukomeza amategeko arahirwa." 

Imigani 29:18 

Ahari wabaza uti; "Impano y' ubuhanuzi yarigitiye he, 
kuva aho Kristo Asubiriye mu ijuru, no kuva igihe 
abigishwa be bose bapfiriye?" 



Ntihashize ibisekuruza byinshi itorero ritangira 
kurangara, kujya iyo benshi bagiye no guhemukira 
Imana n' amategeko yayo. 

Yeremiya yanditse uko byagenze mu gihe Israel yari 
imaze kwadukwaho n A ubuhakanyi: 

(Isomo: Amaganya ya Yeremia 2:9) 
Amategeko ntakihari, n' abahanuzi be 
ntibakibonekerwa n' Uwiteka. 
Amaganya ya Yeremia 2:9. 

Itorero rya mbere rimaze gutora imihango ya gipagani 
no kuzibukira amahame ya Bibliya, impano z' umwuka 
zagiye ziyoyoka buhoro buhoro. 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 









Itorero rimaze guf ata inzira y' ubuhakanyi cyangwa mu 
Bihe by' Umwijima, Bibliya zari ziboheye ku ngoyi ya 
membara z' ibigo by' abihayimana. 

Muri rusange zari zanditse mu Giheburayo, mu Kigiriki 
no mu Kilatini. 

Byari bibujijwe ko rubanda rugufi rutunga cyangwa 

rusoma Ibyanditswe. 

Abapadiri ni bo bonyine bari bemerewe gusoma Bibliya 

no kuyisobanura. 

Abakristo bake b' indahemuka biziritse kuri Bibliya no 

ku kuri yigisha. Itoteza ntiryababujije gukomeza 

umurimo w' ivugabutumwa, no gusaranganya ibipande 

by' Ibyanditswe bari batunze. Babibye imbuto 

z' ubugorozi, mbere cyane ya Wikilifu na Luteri, na 

Husi. 

(Video y' amasegonda 8) Maritini Luteri, n' abandi 
basobanuye Bibliya mu rurimi rw' abaturage. Itoteza 
riraduka, ndetse rirushaho gutera abantu inyota yo 
gushaka mu ijambo ry' Imana. 

Uko abantu barushagaho guhugukira ubushakashatsi 
mu Byanditswe, amahame y' ukuri yarushagaho 
gupfupfunuka. Ayo mahame yashyizwe ahagaragara, 
maze asa n' ayorosoye ubabyukaga maze hakurikiraho 
gukangukira bikomeye iby' iyobokamana. 

Muri icyo gihe haduka muvoma nshya yo murwego 
rw' idini, igizwe n' inteko y' abakristo babyiyemeje; 
bamwe ari Ababatisita, abandi ari Abametodisiti, 
abandi ari Abaprezibiteriyani, n' abandi.. Maze 
bacukumbura mu Byanditswe kandi basengera 
guhabwa umucyo. 

Nuko bagicukumbura, baza kugwa ku itegeko rya kane 

mu y' Imana basangamo urwibutso nyamukuru 

rw' irema; ari rwo munsi Imana Yategetse ko abantu 

bayo bagomba kujya bibuka. Bageze mu gitabo 

cy' Ibyahishuwe, basangamo igisa n ishusho y' ubwoko 

bw' Imana bwo mu minsi ya nyuma. 



N3 



CI 

w 
ci 

H 
C| 

> 

c| 

H 
CI 

» 
CI 
H 
C/S 

in 



3 

> 



as 

w 
as 

w 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 



IBYAHISHUWE 14 1^^ 



bitondera 
amategeko 
y" Imami, 
bak.j»ir;i kwizfrii 
nk' ukw.'i Vesu. 



62 




(Isomo: Ibyahishuwe 14: 12) 

"Aha niho kwihangana kw' abera kuri, bitondera 
amategeko y' Imana, kandi bakagira kwizera nk' ukwa 
Yesu." 

Ibyahishuwe 14:12 

Muri uko kwiga no gusoma ayandi masomo, basanga 
mu mategeko y' Imana harimo ririya rivuga kubahiriza 
Isabato yo muri Bibliya. 

Urwibutso rwo kurema bararwemera maze batangariza 
abari mu isi ukuri ku Isabato. 



(Video y' amasegonda 11) Impano y' ubuhanuzi se yo 
bite? 

Imana Yaba Yaragabiye abakomeza Isabato bo mu bihe 
biheruka impano y' ubuhanuzi? Hari ikintu kidasanzwe 
Yabateganyirije? Mbese twaba twihuse mu magambo 
turamutse twemeje ko hari ikintu Imana Yateganyirije 
abantu bo muri iki gihe? Aho Imana Ishobora byose mu 
rukundo rwayo ntiyaba Ishaka gushyikirana natwe, abo 
muri iki gihe? 



Kowt u i:2t) *J 



uiiiuuka 
waivjye ku 




uleye utnvoba 

i.i.ii.i/i. 



(Isomo: Yoweli 2:28,31) 

Nimwumve: "Hanyuma y'ibyo nzasuka Umwuka 

wanjye ku bantu bose; 



abahungu banyu n' abakobwa banyu bazahanura, 
abakambwe banyu bazarota, n' abasore banyu 
bazerekwa." 



"...uwo munsi mukuru w'Uwiteka uteye ubwoba 

utaraza/' 

Yoweli 2:28, 31. 



67 



10 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 




Nawe reba. Imana Yavuze ko bizabanziriza "umunsi 
mukuru w' Uwiteka uteye ubwoba; ni ukuvuga 
kugaruka kwa Yesu. Mu bantu b' Imana hategerezwa 
kubamo impano y' ubuhanuzi mu minsi iheruka 
amateka y' isi. Igihe Paulo yabwiraga Abakorinto, dore 
icyo yavuze ku bantu b' Imana: 



HLmma muittgini 
impiirm yose 

lliuhlil..i. i-;.'Ji:' 



1 1 ml j in, i. 1^1 Ik- 

mUtG£CL'l];JG " 

Kuhishuruii 



M «J 




(Isomo: 1 Abakorinto 1:7) 

"Bituma mutagira impano yose mubura, igihe 
mutegereje guhishurwa k' Umwami wacu Yesu Kristo." 
1 Abakorinto 1:7. 



Tumaze kubona ko ubwoko bw' imana bwo mu minsi 
ya nyuma buzarangwa no kwitondera amategeko 
y' Imana no kugira kwizera nk' ukwa Yesu. 
Ibyahishuwel2:17 



" kwihangana kw' abera 



no kwitondera amategeko y'Imana" 



kandi bazagira guhamya kwa Yesu. 



N3 



CI 
W 

ci 

H 
C| 

$ 

w 

ci 

H 
Ci 

» 
Ci 
H 
C/S 

in 



? 



as 

w 
as 



11 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 







(Isomo: Ibyahishuwe 19:10) 

Tubwirwa ko: 'guhamya kwa Yesu ari umwuka 

w' ubuhanuzi." Ibyahishuwe 19:10. 

Mu yandi magambo tubwirwa ko guhamya kwa Yesu, 

ari ukwemeza ibimwerekeye, hakoreshejwe impano 

y' ubuhanuzi. Dukurikije Ibyahishuwe, itorero Imana 

Ikoresha mu minsi y' imperuka mu gutangaza 

ibiyerekeye, rirangwa no kwizera Yesu no gukomeza 

amategeko y' Imana hamwe n' impano y' ubuhanuzi. 

Nibyo koko, Imana Iracyakeneye umushyikirano. 
Iracyafite icyo Itangariza abo muri iki gihe. 



Ahari wabaza uti? "Umuntu se ntiyakubeshya ngo niwe 
kandi atari we?" Umuhanuzi w' Imana, n' umuhanura 
binyoma wabatandukanya ute? 



Ubuhendanyi bwahozeho na kera. Ari abahanuzi 
nyakuri ari n' abiyita bo bose bahozeho mu mateka 
y' isi. Niba tuzi ibiranga abukuri ntitwagombye kugira 
ikibazo ku bahanurabinyoma. 

Bibliya itanga ibimenyetso biranga umuhanuzi nyawe: 



Umuhanuzi nyakuri avuga ibihuje n' ijambo ry' Imana 
n' amategeko yayo. 



Jl' ilir. iksim ,.' 

ni bfttfivuga 

! hi I \w :w i ■- v n' irytj 
jambo. ntii miisckc 
lj/iihiiunnbikim. 



80 



(Isomo: Yesaya 8:20) 

Ni musange amategeko y' Imana n' ibiyihamya! Ni 

batavuga ibihwanye n' iryo jambo, nta museke 

uzabatambikira/ r 

Yesaya 8:20. 



12 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 



lnMINlKMUtl 1 . 

J -mmuuK 

1 . \huy.ii n ijan: 

2. IbyalianuvviT" 

v ~ 


n : \ 




■ 



ffinimvilt-Mj 

. . . Ijambo 

ry' uwo niu J'!,u:iu a 1 

ni risohora, ni h» 

azainenyokaiia 

ko yuiutmvc 

n" I iw.itt i ka ■. i - k >.■ . 



JmKOBINTO 14:3 J 

Arikd u h;m liivl, 
abvviry ahannj ibv 



kubabugura, ibyo 
kiibahumuriza- ' 



mmmmnvm 
W1MAHA 
4. Yerere/.a kr 
Umwatui w! 



KlVDHANA'l.l 



muRerageze 
imvLika ku 



81 





86 



Ibyo umuhanuzi nyakuri avuze ko bizaba, ni ngombwa 
ngo bibeho! 



(Isomo: Yeremiya 28: 9) 
Ijambo ry' uwo muhanuzi ni risohora, niho 
bizamenyekena ko yatumwe n' Uwiteka koko. 
(Yeremiya 28:9) 

Umuhanuzi nyakuri yunganira itorero. Imwe mu 
mpamvu Imana yatanze impano y' ubuhanuzi, ni 
ukunganira itorero. Kugira ngo tumenye impano nyayo 
tugomba kumenya itorero nyakuri. Bifatanye urunana. 

(Isomo: 1 Abakorinto 14:3,4) 
"Ariko uhanura we, abwira abantu ibyo 
kubungura,ibyo kubahugura, n' ibyo kubahumuriza... 



"Ariko uhanura we, yungura Itorero/' 
1 Abakorinto 14:3, 4. 



Umuhanuzi nyakuri yerereza Kristo nk' Umwana 
w' Imana, n' Umukiza w'Abantu: 



(Isomo: lYohana 4:1,2 ) 

Bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo 

mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, 



N3 



CI 

W 

c| 

H 

CI 

> 

H 

CI 

» 

cl 

H 

c/s 

in 



3 

> 



as 

w 
as 



yavuye ku Maria. 



BlVBHftHfl*:! ) 

kukoalkihamizi 
b' ibinyoma 
is'-iv- hi badulse 
bakaza mu isi 



87 



kuko, abahanuzi b' ibinyoma benshi badutse bakaza 



mw isi. 



88 



13 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 



Fl VDHMflJZ 



ko Yesu Kiisto 
yajeafite 
umubiii, hi i 
wo wavuye * 

klJ MdJlll 








"Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite 
umubiri ni wo wavuye ku Mana." 1 Yohana 4: 1, 2. 
B.Y. 57 



Umuhanuzi nyakuri, amenyekanira ku mibereho ye no 
ku bikorwa bye. 



(Isomo: Matayo 7: 16,18) 
"Muzabamenyera ku mbuto zabo. 



Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, n' igiti kibi 
ntikibasha kwera imbuto nziza" 
Matayo 7: 16,18 



Hakurikijwe amasomo tumaze kubona, bigaragara ko 
ubushishozi ari ngombwa mbere yo kwemera uwo ari 
we wese wigamba ko ari umuhanuzi nyakuri w' Imana. 



Ubutumwa bw' umuhanuzi nyakuri, imibereho ye, 
ibikorwa bye bigomba gutiza umurindi bigahura 
n' amahame n' amategeko y' Imana uko byanditse muri 
Bibiliya. 

Uwemeza ko atumwe n' Imana wese agomba kunyura 
muri iri suzuma. 

Ni bagerwamo rikabemera, ubwo bizaba ari ubuhoro. 
Ni ritabemera, kurikiza imiburo ya Kristo yo 
"kubitondera", ubagendere kure. 



14 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 



w 



95 




Reka mbabwire uko Imana Yahisemo gushyikirana 
n' abantu bayo. Hari mu gihe abantu bari batangiye 
kugaragaza amahame yapfukiranwe mu binyejana 
byinshi. 

Hari mu gihe cyo gushishikariza abantu iby' idini, 
kubakangura bikomeye mu bihe bibanza byo mu 
kinyejana cya 19. 

Benshi bari bahugukiye kwiga Bibliya no gusenga. 
Danieli n' Ibyahishuwe ni byo byari bigezweho mu 
buryo budasanzwe. 

Abizera bashishikariye kwiga Bibiliya bize ubu 
buhanuzi maze mu mwanzuro wabo bavuga ko Yesu 
yagiye kugaruka mu gihe bari bakiriho. 



Byageze igihe bemeza itariki ya 22 ukwakira 1844. Iyo 
tariki rero igeze, Yesu bari bategereje ntiyagaruka. 



Bacitse intege bitavugwa. Bahawe urwamenyo, rubanda 
rurabakwena, bumva ko basebye. 



(Videwo y' amasegonda 8) 

Nyuma, bamaze gusenga cyane no kongera kwihugura, 
basanga itariki ari yo, igikorwa ari cyo bibeshyeho! Bari 
bibwiye ko ubuturo bwera buvugwa muri Daniel 8:14 
ari ubwo mu isi , nyamara bari bibeshye. Si ubuturo 
bwo mu isi bwagombaga kwezwa n' umuriro, ahubwo 
ni ubwo mu ijuru. Ibi byagombaga kuba maze imico 
y' Imana n' ubutegetsi bwayo bikagarurirwa ishema 
ryabyo. 



N3 



CI 

W 

c| 

H 

> 

C! 
H 

CI 
» 

cl 

H 
C/S 

in 



3 

> 



as 

w 
as 

w 



15 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 




100 





103 




104 



Abantu barasebye. Bararita karahava. 
Ariko Imana y' urukundo, nta na rimwe Yigeze 
Itererana uwo wese ushaka ukuri abikuye ku mutima: 
kandi mu bihe biruhije Yitaye kuri abo Badive muri 
ibyo bihe byari bibakomereye. Yashakaga ko bamenya 
ko Ibitayeho - ko Ibakunda kandi ko Yashakaga 
kubafasha. 

Muri ayo mahina nibwo Imana Yashatse kubyutsa 
impano y' ubuhanuzi Iyiha Ubwoko bwayo. Byatangiye 
ku buryo bushimishije! 

Yahisemo umwangavu w' umunyantegenke w' imyaka 
17 imwereka uko umurimo w' Imana uzanesha. 
Iyerekwa rya mbere rya Elina Harumoni yarihawe 
hashize igihe gito gutentebuka ko mu Kuboza 1844 
kubaye.Yeretswe abantu b' Abadive mu muhanda 
uzamuka ugana mu ijuru, bamurikiwe n' umucyo 
w' agatangaza. 

Mbega ubutumwa bwabereye ihumure amatsinda mato 
y' abizera b' Abadiventi yari anyanyagiye hirya no 
hino, amatsinda yaje nyuma kumenywa ku izina 
ry' Abadivantiste b' umunsi wa karindwi! 

Uyu Elina White waje gushyingirwa James White, 
umwe mu batangiranye n' ubudiventi, yakomeye ku 
guhamagarwa kwe. Yaravuze, arandika, atanga inama 
mu gihe kirenga imyaka 70. 

Nubwo kwaguka kw' ibikorwa bye mu by' umurimo w' 
Imana no kuzobera kwe byamamaye, kuri we, umurimo 
we w' ingenzi wabaye umucyo muto uyobora abantu ku 
"mucyo munini" ari wo Bibliya. 

Yaranditse ati: " Abantu ntibitaye kuri Bibliya. Kandi 
Uhoraho yaratanze umucyo muto ngo uyobore abantu 
ku 'Mucyo munini'." 

Byavuye mu gitabo cyitwa Colporteur Ministry, ( 
Umurimo wo kubwiririsha ubutumwa ibitabo) ku 
rupapuro rw' i 125 



16 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 




105 



UbiiU!iiw3ttwslDr.yii|WE J, , ... 

i ' MiMtrivfnt ,M„ |N 

KniiKTj ku byundksw* 
muri Biblivii yawcf 
nkuko tiyiindilsi 1 . ibyri 
Euhitiyura ukuri kviayo 
ubyivaneino kjimli 
■■-- liU.iln- [|ambo*i 




108 




109 



ibvDNur«iih3fjiri[li;ii'ii(iuliiiinriAii 
JuitiaFiitiars. ■■bkhfichiib.ii ia™ <**-.* 



bydlowL 1 n' uko /iljslu 
■ibiinl u him inirirt! 
igcimije kuyusha neza 
ibice byosL 1 by'timubiii. 



110 



Yerereje Ibyanditswe Byera.Yemeza ko ari rwo rukiko 
kaminuza rukemura ibibazo byo mu rwego 
rw' amahame y' imyizerere. Ku barwanya Bibliya, 
yanditse mu gitabo: 

"Komera ku byanditswe muri Bibliya yawe nkuko 
byanditse, ibyo kuhinyura ukuri kwayo 
ubyivanemokandi wubahe Ijambo ry' Imana, 



kandi nta n' umwe muri mwe uzazimira." 
Byavuye mu gitabo cyitwa "Selected messages," " 
Ubutumwa bwatoranijwe" mu gitabo cya 1, urupuro 
rwa 18. 



Mu rwego rw'idini, nta mwanditsikazi ugeze kuri Elina 
White wanditse ibitabo nkawe, inyandiko ngufi, 
amabwiriza ahugura cyangwa amenyesha, n' inzandiko 
yasinyeho. Ubutumwa, inama impanuro zivuye ku 
Mana, byose yabisaranganyije abo mu gihe cy' ubuzima 
bwe bwose. 

Mu byo yanditse, harimo inama ku buzima bunesha 
bwa gikristo, ku mirire, ku buzima buzira umuze, ku 
buzima bw' umugore utwite, imiti, ubuzima imuhira, 
kurera abana, uburezi, n' ibindi byinshi. Byinshi mu 
byo yanditse mu myaka 100 ishize, intiti zigezweho 
zarabyemeje; Abigisha baminuje, abaganga, 
abanyamakuru bagiye bifashisha ibyo yanditse, 
bakanabitangaza mu nzego nyinshi z' ubuhanga. 

Nyakwigendera Dogiteri Clive M.McCay, wahoze 
yigisha Iby' Imirire muri Kaminuza Cornell yaravuze 
ati: 

"Kwifashisha inyandiko za Elina G. White byatewe 
n' uko ziyobora abantu mu mirire igamije kugusha neza 
ibice byose by' umubiri." Byavuye mu gitabo cyitwa: 
Natural Food and Farming (Ibyokurya karande 
n' ubuhinzi bwa kijyambere) cyo muri Mata 1958 



N3 



CI 

W 
c| 

H 

> 

w 
ci 

H 

C| 

» 

ci 

H 
C/S 

in 



? 



as 

w 
as 



17 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 




113 



Mu 1864 Elina White yaranditse ati: "Itabi ni uburozi 
bwo mu rwego rwangiza rukoresheje ubuhendanyi... 



Ingorane riteza, ziza buhoro buhoro, kandi ntizihita 
zigaragara." 



Nyamara, muw' i 1957 niho Sosiyete y' Amerika irwanya 
kanseri n' ishyirahamwe ry' Amerika ryiga ku ndwara 
z' imitima zemeje ko itabi ari imwe mu mpamvu zitera 
kanseri yo mu bihaha. 

Muri icyo gihe byari biruhije kwemera ibitekerezo bya 
Elina white kuko abantu icyo gihe bizeraga ko itabi 
ryari umuti uvura indwara zo mu bihaha. 



$ ftwurimnw u\mvuii), 

f llll B.Hhllt 

Abaniu Ira koine ic 
kurya inyai 
/.ii/iivfiiiu igi 
n'udukukcd 
kanseri 



Uniimiunw utiiiutifi /, 

tiiti G.Whue 
IfiiUitilu, kanseri. 



^andura zip 



114 




Mu mwaka wa 1905 Madamu White yanditse ko hari 
"udukoko" dutera indwara za kanseri . 
Yagize ati: " Abantu bakomeje kurya inyama zuzuyemo 
udukoko dutera igituntu na kanseri... 

Uko niko igituntu, kanseri, n' izindi ndwara za 
kirimbuzi zandura. 
Umurimo w' ubuvuzi, p. 313 



Birumvikana, ubu tumaze kumenyera gukoresha ijambo 
virusi. Imyaka 93 nyuma y' icyo gihe, ikinyamakuru 
Newsweek cyadukanye ingingo ivuga ngo: "Za virusi 
zitera kanseri." 



Dogiteri Wendell Stanley, wo muri Kaminuza ya 
Kalif oruniya, impuguke mu bumenyi bwa Virusi, 
wahawe igihembo gihanitse cyitiriwe Nobel. 



117 



18 




118 



- //u mWaka W IW2. 
I.linj white \aburivL" 
Siuil ransisko na OkiluiKLi 
ko Uwiteka a/ubalem. 
kuk» hfirnii/t? giiHiiitLukti 
nk.i Si itiomu n.i ftmnora. J 



119 




21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 



yageze kure no kuvuga ko yemera ko udukoko cyangwa 

virusi ko inyinshi muri zo zitera kanseri zizahaza 

abantu" 

Ikinyamakuru Newsweek, Kanama 18, 1956 

Muw' i 1902, Elina White yaburiye San Fransisco na 
Oakland ko Uwiteka Azatera iyo midugudu, bitewe 
n' uko yahindutse nka Sodomu na Gomora. 
Manuscript 1902, ku rupapuro rw' i 114) 

Ku wa 18 Mata, 1906 saa kumi n' imwe n' iminota 12 zo 
mu museso, umushitsi ukomeye watigishije umugi wa 
San Fransisco. Ubuhanuzi bwarujujwe. Igikuba 
cyacitse nkuko byari byarahanuwe. Ibyo Madamu 
White yagezeho birushaho gutangaza iyo umuntu 
atekereje inkomyi zagiye zimubangamira, mu minsi 
yose y' ukubaho kwe. 

Umuntu yakwibaza ati Elina White ni nde kandi yari 

muntu ki? 

Igisubizo kiratujyana kikadusubiza kuri 26 

z' Ugushyingo mu mwaka 1827 

Kuri iyo tariki, abakobwa b' impanga Elizabeti na Elina 
bavukiye hah" y' icyaro cy ahitwa Gorham mu ntara 
yitwa Maine. Nyina yitwaga Eunice Harmon na se 
Robert Harmon. Elina yari umuhererezi mu bana 
umunani. 

Afite imyaka 9 y' ubukuru, yagize impanuka yahinduye 
imibereho ye kugeza apfuye. Ubwo yari atashye avuye 
ku ishuri, Elina yahuye n' ibuye mugenzi we biganaga 
yamuteye, riramukomeretsa cyane. 

Yamaze ibyumweru 3 ari muri koma ntacyo yumva. 
Ibyo kwiga byahise bihagarara. Byasaga n' aho 
atazabaho igihe kirekire. Mu mashuri ntiyigeze arenza 
ay' ibanze. 




N3 



CI 

w 

ci 

H 
CI 

t 

ci 

H 
Ci 

» 
Ci 

H 

c/s 

in 



? 



as 

m 
as 

w 



124 



19 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 




125 





Nyuma, igihe cyose Elina yibukaga ibyamubayeho 
amaze imyaka cyenda, byamuteraga agahinda. Mu 
by' ukuri, kudasubira mu ishuri, kudashobora kongera 
kwiruka akina n' abavandimwe byamumenaga 
umutima. 

Igipande kimwe cy' ubuzima bwe kirangiye, ikindi 
cyahise gitangira. Atangira guhugukira ibyigisho bya 
Bibliya. Akajya ajya mu materaniro makuru, mu 
materaniro makuru, mu kwiyungura, no mu biterane 
byo mu ngo. 

Nyuma y' amateraniro makuru yabereye i Buxton (soma 
Bakisitoni) mu ntara ya Maine (soma Mene), Elina 
yabatijwe kuwa 26 Kanama, 1842. Ahinduka umwizera 
wo mu itorero ry' Abametodisite. 

Hanyuma, Elina n' ab' umuryango we, bagiye mu 
materaniro yabereye i Portland muri Maine. 
Umubwiriza yari William Miller, wahoze ari kapiteni 
mu gisirikari akaba yari amaze iminsi yiyigisha cyane 
Bibliya. Ingingo yibandagaho yari ukugaruka wa Kristo. 
Ibyo byatumye, we hamwe n' abo bafatanije bahimbwa 
izina ryitwa "Abadive", cyangwa "Abamileri". 
Ab' umuryango wa Harumoni bemeraga 
badashidikanya ukuri kw' ibyo Milleri yigishaga 
bwaari ubutumwa bw' ukuri. 

Ariko nabo, baciw' intege na cya gikuba cyacitse ku wa 

22 Ukwakira 1844. 

Elina yarahungabanye cyane.Yararize, arasenga ashakira 

insinzi muri Bibliya, afatanije n' abari bagize wa mutwe 

wari uwabategereje Yesu w' "abadive". 

Nuko Imana Imuhamagarira kuba umuhanuzikazi. Ku 

gihagararo, ntiwamuketseho icyo cyubahiro.Yari 

umwangavu w' imyaka 17, arwana n' indwara 

y' igituntu, ndetse n' iy' umutima wari utangiye 

kumugera amajanja. 

Nyamara mu Kuboza 1944, Imana Yahisemo kuvuganira 

nawe mu ibonekerwa. Yabyakiriye ate? 



127 



128 



20 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 




132 




133 




Nyuma y' iryo bonekerwa, Imana Impa umucyo, 
Integeka kuwugeza ku bandi... Ariko ndabihunga. Nari 
muto, ndatekereza ngo nta uzanyumva. 
--ElinaG. White Urwandiko rwa 3, 1847. 

Nubwo yumvaga izo nshingano zimurenze, kwizera ni 
ko kwatumye yemera umurimo Imana imuhamagariye, 
uwo yari agiye gukora mu mibereho ye yose. 



Elina n' umugabo we bafatanije umurimo wo gukwiza 
umucyo Imana yabagejejeho. 



134 



Ibyo bagezeho n' ubwitange bwabo bigaragarira mu 
nyandiko zabo. Elina White mu buzima bwe bwose yari 
umukristo kazi witanze, umuja w' Imana 
utarambirwa,n' umubyeyi w' impuhwe. Ari umugabo 
we, ab' umuryango we, n' imbaga y' abantu ibihumbi 
ku isi, bose baramukundaga. 

Tariki 6 z' ukwa 8, 1881James (soma Jemusi), yaguye i 

Batttle Creek muri Michigan(soma batele kiriki. muri 

Mishigani) 

Elina, mu ijambo yavugiye ku gituro cy' umugabo, 

yasezeranye ko atazatezuka ku murimo bombi bitangiye 

batizigama kuva mu myaka irenga 35! 

Zimwe mu nyandiko zishimishije za Elina White 
zasohotse nyuma y' iriya tariki ; yabaye mu murimo ari 
umupf akazi indi myaka 34. Yatembereye ibihugu 
byinshi akora umurimo w' ubuhanuzi. Ayobora, 
yigisha, atanga inama mu bizera, akurikije amabwiriza 
Imana Yamuhaye. 



N3 



CI 

w 

H 

> 

w 
ci 

H 

C| 

» 

ci 

H 
C/S 

in 



3 

> 



as 

w 
as 

w 



21 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 




135 



Elina Gould White yashoje ubuzima n' imihati bye ku 
itariki ya 16 Kanama 1915. Yari arengeje imyaka 87 
y' ubukuru. Yahambwe iruhande rw' umugabo we mu 
kaburi ka Oak Hill, muri Battle Creek muri Michigan. 
Nyuma y' ibyumweru bike atabarutse, hari 
ikinyamakuru cyatangaje ibi bikurikira: 



Bv.muyfiiikichiii^.iii^miruLviiwii 
HfwTofk'lni3p.|iei]rteii:ty 



136 




MeJ^MS 




138 



"Nta mwuka wo kwiyemera wamurangwaho, haba no 
kwifuza indamu mbi. Imibereho ye n' umurimo we 
byabaye ibikwiriye Umuhanuzikazi. Yasigiye Amerika 
umurage utangaje." 

Byavuye mu Kinyamakuru cyitwa The New York 
Independent , 23 Kanama , 1915. 

Ni koko, ijwi rye ubu ryaracecetse, ikaramu ye iri mu 
kiruhuko. Ariko amagambo ye y' igiciro cyinshi, 
impanuro n' inyigisho z' uwo muvugiramana 
w' indahemuka zizakomeza kuyobora abantu b' Imana 
kugeza ku kunesha guheruka! 

(Video y' amasegonda 6 ) Umurage yasigiye abari mu 
isi, ni impano y' urukundo - ubutumwa bwahuranije 
ikirere, buturutse ku Mana y' urukundo ikomeje 
gushaka gushyikirana n' abana bayo, kugeza ubwo Yesu 
azagaruka. Icyo gihe umucyo muto uzikubura ubise 
umucyo w r agatangaza uzatumurikira duhagaze mu 
maso ye, twongeye gushyikirana nawe, duhanganye, 
dusabagira mu ikuzo rye rihebuje! 



22 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y ¥ Inyenyeri 




139 



Imyaka runaka ishize, mu butayu bunini bwo muri 

Bechuanaland ( Soma Becwana landi) ni muri Afrika 

y' epfo, hariho umuturage witwa Sukuba, wo mu bwoko 

bw' inzererezi; yiberaga wenyine. Rimwe mu gihe 

cy' itumba, yaseseye mu kiraro eye ngo aryame. Ariko 

umucyo uramuzenguruka uruta ndetse uwo ku manywa. 

Umuvajuru urabagirana amubwira gushaka abantu 

b' igitabo, basenga Imana. 

Sukuba ntiyasobanukiwe. 

Aribaza ati: Ikihe gitabo? Nagisoma nte? 

Ururimi rwe rufite inyuguti zidahuye n' inyuguti 

z' izindi ndimi z' amoko y' Abanyafurika. Ururimi rwe 

ntirwigeze rushyirwa mu nyandiko ngo rwandikwe. 

Ariko "wa wundi "Urabagirana" nkuko Sukuba amwita 

umumarayika wamubonekeye yari yaramubwiye ko, 

" Icyo gitabo kivuga, kandi ko azashobora kugisoma." 

Sukuba hamwe n' umuryango we, afata inzira, 

ashakisha cya gitabo. Ageze ku rugo rw' abahinzi, 

ababaza niba bazi abanyagitabo. 

Umwo mu bundi bwoko atangazwa no kumva wa 

muvashyamba asa n' uvuga ururimi rw' ubwoko 

bw' abitwa Bantu. 

Ntibazuyaza kumushyikiriza umupastoro, 

washimishijwe no kumva igitekerezo eye. 

Amubwira ko arangije urugendo. 

Sukuba yari anezerewe cyane. 

Ariko muri iryo joro wa muvajuru yongera 

kumubonekera, amubwira gukomeza urugendo 

ruzamugeza ku bakomeza Isabato no kuri Pastor Moye 

wagombaga kuba afite Igitabo, n' ibitabo bine 

by' ibijuju ariko mu by' ukuri ari ibitabo icyenda. 

Umunsi wakurikiyeho, Sukuba yarasenze asaba 

ikimenyetso. Yashakaga kumenya aho agomba kugana. 

Arangije gusenga, igicu kigaragara mu ijuru. Sukuba 

afata inzira agenda iminsi irindwi akurikiye cya gicu, 

cyaje kuzimangatana ku murenge runaka. 

Aho niho Sukuba yatangiriye kubaririza kwa Pastor 

Moye aza kuhagera. 

Nyuma Sukuba atekerereza igitekerezo eye mu rurimi 

ruvugwa n' abaturage baho, Pastoro Moye azana 

Bibiliya ye ishaje. Sukuba ariyamirira ati: " Icyo ni cyo 

Gitabo". Ariko yongeraho ati: Ibindi bitabo bine birihe 

ko byose hamwe ari icyenda? 



N3 



CI 
W 

ci 

H 

CI 

% 

ci 

H 
Ci 

» 
Ci 

H 

c/s 

in 



3 

> 



as 

< 

w 

as 



23 



21 - Ubutumwa Buturutse Hirya y' Inyenyeri 

Uko byaje kugaragara, Elina White, mu myaka yari 
yarahise yari yaranditse ibitabo imitumba icyenda 
bivuga amabwiriza y' itorero ry' Imana byitwa " 
Ibihamya ku matorero. ibi bitabo byaje nyuma 
kubumbirwa mo ibitabo bine. 
Ibyo Sukuba yashakaga yari abigezeho. 
Yari abonye abanyaGitabo. 

Yari abonye abakomeza i Sabato, bafite umugisha wo 
kugira impano y' ubuhanuzi. 
Nuko we n' umuryango we wose wemera Kristo, 
barabatizwa, bahinduka abavugabutumwa muri bene 
wabo. 

Imana Irakora ibitangaza mu kuyobora abantu mu 
itorero ryayo ry' ukuri. Kuba wumvise iki gitekerezo si 
tombola. Nawe uri mu nzira, nk' iya Sukuba, Imana 
Irakuyobora ku kuri kwayo. Iraguha ubutwari bwo 
guhangana n' akazaza ejo. 

Ahari waba umaze imyaka ushakisha ukuri. Ubu ukuri 
uri kugukozaho imitwe y' intoki. 
Imana niyo Yakuyoboye hano. Nkuko byabaye kuri 
Sukuba, ushobora kuvuga uti. " Ngiri! Itorero 
ry' Imana! Mbese ntiwakwifatanya n' abakomeza 
amategeko y' Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu? 
Ntiwakwemera kwif atanya n' ubwoko bw' Imana bwo 
mu minsi ya nyuma? 

Zirikana uburyo wakwitanga. Haba n' ubwo iki cyaba 
ari cyo cyemezo rurangiza cyo mu buzima wawe. 



24 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




Itorero ry' ukuri waribona ute? 









Hari ubwo wigeze wibaza impamvu hariho amadini 
menshi? Umuturage usanzwe ntamenya 
kuyatandukanya. Amenshi yigisha ko ari yo yonyine ari 
mu kuri. Hari ubwo waba waribajije idini ryigisha 
kandi rikizera ukuri kw' Imana? 

Nshuti, Bibliya iradufasha gusubiza icyo kibazo. Mu 
gihe isi irimo urudubi rw' amadini, ijambo ry' Imana 
ryadufasha gutandukanya ukuri n' ibinyoma. 



Ingingo tugiye kwiga iravuga ngo " Kuki hariho 
amadini menshi?" 



(Isomo: Amosi 3:7) 

"Nukuri, Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora," ni ko 

Bibliya ivuga, "itabanje guhishurira abagaragu bayo 

b' abahanuzi ibihishwe byayo." 

Amos 3:7. 

Videwo y' amasegonda 4) 

Reka tugane ijambo ry' Imana. 

Mwibuke ko igitekerezo cy' umuntu ku giti eye atari cyo 

ngombwa keretse gishyigikiwe na Bibliya. 

Iyo bihuje, ndabyizera. 

Iyo bitandukanyena Bibiliya, biba atari ibyanjye! 

Dutangirire icyigisho cyacu mu gitabo giheruka ibindi 

muri Bibliya aricyo -- Ibyahishuwe. 

Ibyahishuwe, mu gice cya 6, havuga abagendera ku 

mafarashi 



N3 



© 

3 
> 



13 

> 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 










^Skismuwig-i 


1 




Nufcombotia 






ninw^na 






w' Lnlamii 






in;::; ki ;>!'•■. i ^ 


■^k_ 




11 Hn ii ^H 

blineiivcisa fl| 


■^i 


L 


bEf.iianbjc 


• 




cy.i jjimbrn f^ 








«B)'flH<5HaWt 6:2 j 




Abo banyamafarashi bagereranya ibihe bitandukanye 
by' amateka y' idini rya Gikristo. Muri ibyo bihe ni 
mwo amatorero menshi yagiye avuka. 



(Isomo: Ibyahishuwe 6:1) 

Nuko mbona umwana w' intama amena kimwe muri 

ibyo bimenyetso bifatanije cya gitabo; 



numva kimwe muri by a bizima bine kivuga ijwi 

nk' iry' inkuba kiti: 'ngwino'." 

Ibyahishuwe 6:1 

Amateka y' ubukristo agagagarira muri iki gice cya 

gatandatu. 

(Isomo: Ibyahishuwe 6:2) 

Ngiye kubona mbona ifarashi y' umweru, kandi 
uyicayeho yari afite umuheto; ahabwa ikamba nuko 
agenda anesha kandi ngo ahore anesha. 

nuko agenda anesha kandi ngo ahore anesha". 
Ibyahishuwe 6:2. 



Ni ukuvuga ko itorero rya mbere ari itorero rifite 
kwizera kunesha. Rigereranwa n' ifarashi y' umweru. 
Uwo mweru ugereranya kwizera kuboneye, kutanduye. 



By ari byiza by' agahebuzo ku babayeho mu kinyejana 
cya mbere, Yesu Akimara kuzamuka mu ijuru bagize 
icyo baturusha. 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




fcej MLPSJU1 1:11 J 

Namwe afoari 
IniraumUukiimjwv 
n" Imami kera, 

.'I'll I k:l '!>..-: Ill W ...I I 

.iKui.-i bayo nni — 
mitima viinyu' £ 
no kubw 1 



Abigishwa bari buzuwemo n' ubutwari bwinshi no 
kwizera kwinshi, kuko babanye kandi bakagendana na 
Yesu. Bamwiboneye Azuka, Azamuka mu ijuru, Bari 
bazi ko Azagaruka. Bari bizeye mu mitima yabo 
badashidikanya ko amasezerano ye azasohora. 

Amavamuhira n' ubwuzu bwinshi byabateye 
gushishikara mu gukwiza ubutumwa aho bashoboraga 
kugera hose. 



(Isomo: Abakorosayi 1:21 -23) 

Bakwije ubutumwa mu isi yari izwi icyo gihe. Paulo ati: 
"Namwe abari baratandukanijwe n' Imana kera, 
mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no 
kubw' imirimo mibi, 



17 




none yiyungishije namwe 



urupfu rw' umubiri we ngw' abashyire imbere yayo 
muri abera, 



n' abaziranenge mutagawa. 



niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku 
rufatiro, 



N3 



o 

S 
> 



13 

> 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




mutanyegenyega, kandi mutimurwa ngo muvanwe mu 
byiringiro biheshwa n' ubutumwa mwumvise, 



IWHOIWLH-INTUMWJIJiJ^ 



kllliniiLl.iTVul.lL^. 
.'.i i. mill bCIHSTlJ 



24 





bwabwirijwe mu baremwe bose, bari munsi y' ijuru, ari 
bwo njyewe Paulo, nahindukiye umubwiriza wabwo." 
Abakolosayi 1:21-23. 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 5:14) 
"Nyamara abizeye Umwami Yesu bakomezaga 
kubongerwaho,abantu benshi b'abagabo n'abagore." 
Ibyakozwe 5:14. 

Igitabo cy' Ibyakozwe n' Intumwa kivuga ko abantu 
benshi babatizwaga buri munsi. 

(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 2:27) 
"...Kandi uko bukeye, Umwami Imana ikabongerera 
abakizwa" Ibyakozwe n' Intumwa 2:47. 
Itorero ryari umubiri wa Kristo. 

Benshi babatirijwe muri Yesu. Babatirijwe mu mubiri 
we ari ryo torero. Abigishwa ba mbere bari bitaye 
kubera Yesu indahemuka. Igihe abigishwa babuzwaga 
kwigisha mu izina rya Yesu, Bibliya iravuga ngo: 

(Isomo: Ibyakozwe n' intumwa 5:29) 

"Petero n' izindi ntumwa barabasubiza bati: Ibikwiriye 

ni ukumvira Imana kuruta abantu." 

Ibyakozwe 5:29. 

Icy' Ingenzi kwari ugukora ibyo Imana Yavuze biruta 

gukurikiza imihango yashyizweho n' abantu. 

Bari bafite kwizera kuboneye kuko babanaga na Yesu. 
Ibyo bizeraga ni bimwe n' ibyo Yesu Yizeraga. Bigishaga 
ibihwanye n' ibyo Yesu Yigishije. 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 





lltYAHISHUWI G.4 

Ntiko haza ^.f 



Bene uko kwizera niko natwe tugomba kugira. Kwizera 
gucishije make, kuboneye, gutegereje kugaruka kwa 
Yesu. 

Kwizera gukwirakwiza ubutumwa bwiza bw' agakiza, 
ku nshuti no ku baturanyi, kugeza ku mpera y' isi. 
Kwizera gusohoza inshingano yo kubwiriza ubutumwa 
Yesu yatanze. 
Kwizera kuboneye. 

Uku niko kwizera abizera bo mu kinyejana cya mbere 
bari bafite. 

Itorero rya mbere ryo kwizera kunesha rigereranwa 
n' ifarashi y' umweru. 

Igihe cy' iryo torero cyarangiye mu mwaka w' i 100 
nyuma yo kuvuka kwa Kristo. 

Yohana yabonye iki ubwo Yesu Yamenaga ikimenyetso 
cya kabiri? 



Uyicaycho 
ahabwa gukura 
amahnro 



"Isomo: Ibyahishuwe 6: 4) 

Nuko haza ifarashi itukura cyane. Uyicayeho ahabwa 

gukura amahoro mu isi, 



N3 



g 

o 
> 



32 



|^IBYAH4SNUWE 0:4 

iifio hicane, 
kandi ahabwa 
inkuLa ndiMid^. 



ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende" 
Ibyahishuwe 6:4. 



13 
> 




Hano dufite kwizera kwisize amaraso. 

Tuzi yuko nyuma y' umwaka 100 Nyuma yo kuvuka 
kwa Kristo, Abakristo batangiye kwirukanwa i Roma, 
aho bicirwaga, kandi benshi muri bo bagaburiwe 
ibisimba, mu mazu y' imikino mu gihe cy' ubutegetsi 
bwa Roma mpuzabihugu. 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 





Icyo gihe itorero rya gikristo ryarahagorewe cyane. 
Ariko ibyo ntibyabujije Itorero gukura. Umwe mu 
banditse ku mateka y' icyo gihe yavuze ko amaraso 
y' abakristo ari nk' imbuto. Uko abantu bapfaga bamaze 
kwiyegurira Yesu basaga n' aho basize babibye imbuto, 
zeragamo abandi bo kubasimbura. Inkuru nziza 
y' agakiza yasakaye aho Roma yategekaga hose ndetse 
no kugera aharangwaga abantu hose muri icyo gihe. 

Nuko rero ifarahi itukura igereranya kwizera kwisize 
cyangwa kwandujwe n' amaraso. Ikimenyetso cya kabiri 
kigrerenya Itorero ryo mu myaka kuva mu 100 nyuma 
y' ukuvuka kwa Kristo kugeza 323 nyuma y' ukuvuka 
kwa Kristo. 

(Isomo: Ibyahishuwe 6:5) 

Nuko Yesu amena ikimenyetso cya gatatu -- ari cyo 
kigereranya, igihe cya gatatu cyo mu mateka y' Itorero. 
"Amennye ikimenyetso cya gatatu, numva ikizima cya 
gatatu kivuga kiti 'ngwino'. 

Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y' umukara. Kandi 
uwari uyicayeho yari afite urugero rw' indatira 
(umunzani) mu ntoke ze." Ibyahishuwe 6:5. 



Iyi f arashi y' umukara igereranya kwizera 
kw' imberabyombi. 



JlBfMQiWE N INIUMWIZ0 23 ,' 



Mbinjimmi 

ni.ikiiiul>i. 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 20: 29, 30) 
"Nzi yuko ni mmara kuvaho, amasega aryana 
azabinjiramo, ntababarire umukumbi. 



40 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 



^IB.VMOIWI H- IN1UMWA20:3Q ' 



mwe urmanyu 
hazaduka 
iibantu bas ugira 
ibigorumyc, Uug.fr 
rifio bakururirc 
abigishwa 
inyuma yabo. 




Kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira 
ibigoramye, kugira ngo bakururire abigishwa inyuma 
yabo. 

Ibyakozwe n' Intumwa 20: 29, 30. 
4i Iki cyabaye igihe kibabaje cyane mu mateka y' itorero 
rya gikristo. 



Ni igihe cy' imbera byombi, ubwo ubupagani 
bwifatanyaga n' ubukristo. Danieli yari yarabihanuye. 



KbflNiEuaiiiJ 

l/.u ngabo 
ham we 
n i^iuiiibo 
gihurahn 
bihanwa 
mu hut ware 
h wary a ku 
bw r igfcumuro. 





(Isomo: Danieli 8:12) 

Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu 

butware bwaryo ku bw'igicumuro. 



Kandi iryo hembe rito iby'ukuri ribijugunya hasi, 
rikajya ribasha ibyo rigambiriye." Danieli 8:12. 



Igihombo gikomeye ni uko muri icyo gihe, ukuri 
kwatakaje rimwe mu mahame yakwo y' ingenzi, ariryo 
gukizwa no kwizera Yesu gusa. Kwizera Yesu 
kwasimbuwe n' amabwiriza ya Kiliziya. 

Niba wibuka ibyo twize mbere, Bibliya yigisha ko 
agakiza ari impano itangirwa ubuntu. Ni impano, kuko 
twese twakoze ibyaha, bityo tukaba tudakwiriye ako 
gakiza. Ikidukwiriye ni urupfu, kuko ibihembo 
by' ibyaha ari urupfu. Ariko impano y' Imana ni 
ubugingo budashira. 

Yesu Yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Muri make, ubwo 
ni bwo butumwa bwiza. 



N3 



© 

3 
> 



13 

> 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 



no lororllliio YESU Ml n Mm 
■"PPTIMD*"" J 



Kugira ngo twakire iyo mpano, icyo dukeneye ni 
ukurarika Yesu ngo Aze mu mitima yacu. 



48 



mo lororlMno YESU mi n wn 
■"HPTIM!!"" J 



. Ambnlwir; 

iOVilllii I)VI1' 



Nuko ahita atubabarira ibyaha byose. 



49 



no lufonituo YESU Ml n wo 

1. Alubabarira 
ibyaha byose, 

2. A^aduha imbaraga 
l zo kurcka : : 1 1 1. ' n ,i 
\ ibyaha. 





Ubwa kabiri aduha imbaraga zo kutongera gukora 
icyaha. Azaduha imbaraga zo kugera ikirenge mu eye. 



Ariko uku kuri kworoheje ku agakiza, ubu butumwa 
bwiza bworoheje nkuko buri muri Kristo, byavanzwe 
n' ibitari ukuri, bisimbuzwa amabwiriza yashyizweho 
na Kiliziya. 

Mu cyimbo cyo kugenda ushize amanga ugana ku ntebe 
y' ubuntu bw' Imana kugira ngo ugirirwe ubuntu 
n' imbabazi, wature ibyaha nkuko Bibliya yigisha, 
abakristo bigishijwe kugura imbabazi z' ibyaha byabo. 

(Isomo: 1 Yohana 1:9) 

Ariko Bibliya iravuga ngo: "Ariko nitwatura ibyaha 

byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira 

kutubabarira ibyaha byacu, no kutwezaho gukiranirwa 

kose." 

lYohana 1:9 

Abakristo bigishijwe ko bagomba gusanga Padiri. 
Bagombaga kujya ku muntu. Ntibari bakigenda 
bashize amanga ngo bagane intebe y' ubuntu 
bw' Imana. Agakiza gahinduka ingorabahizi. Nuko 
abantu bapfakwemera ayo maburakindi kuko bari 
badafite Amagambo y' Imana. 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 





Mukiremere 
igishushanyu 
kibajwe. 
cyangu .'i igisa 
n' ishusho 
yose iri hejuru 
mu ljuru. 



Muri icyo gihe, gutunga ijambo ry' Imana byari 
bibuzanijwe n' itegeko. Amacapiro yari atarabaho. 
Byari biruhije rero kugira nibura igipande 
cy' Ibyanditswe byera. Benshi bemeraga ibyo abayobozi 
b' itorero bababwiye. Maze imyizerere ya gikristo 
iragenda irazamba. 

Ihame rya kabiri rya Bibliya ryazahaye ni iryerekaranye 
no gusenga. Mu cyimbo cyo gusenga Umuremyi, abantu 
bayobotse ibibazanyo by' ibiti n' amabuye. Mu 
mategeko cumi, hari aho Imana Ivuga Iti: 

(Isomo: Kuva 20: 4, 5) 

"Ntukiremere igishushanyo kibajwe, cyangwa igisa 

n' ishusho yose iri hejuru mu ijuru, 



N3 



57 



fenuvn Z<M 



cyangwa igisa 
n' ishusho yose 
iii hejuru .ii 
ijnni, t\ Lingua 
hasi ku bulaka, 
cyangwa mu 
tmmyo hepfo 
y' ubutaka; 



Mukabyikubite 
hnhere, 

ntukabikorere: 
kuko Uwlfeka 
i in,! ii.i yawb, 
ndi i m 1. 1 ■ 1. 1 ifuha. 



mporaabaua 
gukimnirvva 
kua ba se 
nkage/a ku 
buzukuruSa 
n' ubuvivj bw' 
abaiiyanga, 



58 



59 



cyangwa igisa n' ishusho yose iri hejuru mu 
ijuru,cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo 
hepfo y' ubutaka; 



Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere: kuko Uwiteka 
Imana yawe, ndi Imana if uha, 



mpora abana gukiranirwa kwa ba se nkageza ku 
buzukuruza n' ubuvivi bw' abanyanga." 
Kuva 20: 4,5. 



© 

3 
> 



13 

> 




Muri icyo gihe nibwo amashusho yariho acengera mu 
itorero. Mu mategeko cumi hemeza nta kujijinganya ko 
ari amakosa gusenga ikindi kintu cyose kitari Imana, ko 
ubwayo ariyo Yonyine Ikwiriye gusengwa. 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




EBHlii.'ll TjISj 


y 


itoy<i ncrelswe 

hiiili't.i agaMndu 

mu mutiniiH, j 
birambahEi./:a ^B 


cyane. ^^ 




<^ 


Ivft 




^y'DHHNR 14:1b 




Ml numkunda t 




mu/ltotitlurd 




yanjye. 


1* 




i^j 



65 




Irindi hame rya gatatu rya Bibliya ryafashwe nabi muri 
ibyo bihe ryerekeye ku itegeko rya kane no ku munsi 
wo kuramya Imana. 

Reba uko Bibiliya ivuga uko Danieli byamugendekeye 
ubwo yabyerekwaga: 

(Isomo: Danieli 7:15) 

Njyewe Daniel ibyo neretswe bintera agahinda mu 

mutima, birambabaza cyane." 

Daniel 7:15. 



Mwabonye uko Konstantine yashyizeho itegeko rya 
mbere ryubahiriza umunsi wa mbere. Itegeko rivana 
gusenga guteganijwe ku Isabato y' umunsi wa 7, 
rikawushyira ku munsi wa mbere w' icyumweru. 

(Isomo: Yohana 14:15) 

Ibuka ko Yesu yavuze ngo "nimunkunda, muzitondera 

amategeko yanjye." 

Yohana 14:15. Nyamara muri icyo gihe cyo kwizera 

gufashe imbu zombi , gukunda Yesu byarakonje, benshi 

bikurikirira imihango mu cyimbo cyo gukurikira Imana. 

Kiliziya yadohotse ku ihame ryerekeye Isabato, 
igerageza guhindura umunsi wo gusenga. Tariki 21 
Gicurasi, 1995 ikinyamakuru gatolika cyitwa 'Umurinzi' 
cya Kiliziya yitiriwe Mutagatif u Gatarina cyagize kiti: 

"Ahari, mu bintu Kiliziya yahinduye, ikirusha ibindi 
kugaragaza ukwihandagaza kwayo cyabaye mu 
kinyejana cya mbere, ku ngingo yerekeye: Umunsi 
wera, 

Isabato yarahinduwe, irimurwa; ivanwa ku munsi wa 
karindwi, ishyirwa ku munsi wa mbere... hadakurikijwe 
amabwiriza yo mu Byanditswe, ahubwo hakurikijwe 
ubushobozi Kiliziya ubwayo yiyumvamo... 



10 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




Abantu batekereza ko Ibyanditswe ari byo kami ka 
muntu mu by' iyobokamana, niba bashyira mu gaciro, 
bagombye guhinduka Abadivantisiti b' umunsi wa 
karindwi, bityo bakajya beza umunsi wa karindwi." 




Kujya gusenga ku cyumweru si byo Bibliya yigisha. 
Impuguke ku isi yose zibyemeza zityo! 







Nkuko twabibonye, guhindura umunsi wo kuramya 
Uhoraho byazanwe n' umwami w' abami Konstantino 
wategekaga ingoma y' Abaroma, mu mwaka wa 320 
Nyuma ya Kristo maze na Kiliziya irabyemera. 

Nshuti zanjye, niba dushaka gukora ibyo Bibliya ivuga, 
twagombye kuba Abadvantisiti b'umunsi wa karindwi! 
Muri ibi bihe turimo byo kurumira habiri cyo gufata 
imbu zombi, umunsi wa gipagani w 'izuba wafashe 
umwanya Bibliya yageneye Isabato Yera. 

Amateka y 'Itorero ry' Iburasirazuba, (Igitabo cyitwa 
The History of the Eastern Church ) urupapuro rwa 184, 
handitse ngo: 

"Ibikoroto bya Konstantino mu ruhande rumwe 
byanditsweho inyuguti zigize izina rya Kristo; ku rundi 
ruhande hari ishusho y' ikigirwamana zuba..., 

Bisa n' aho atatinyutse kwigobotora ubuhake 
agengwamo n' urumuri rushashagira." Mbese ntibiteye 
amatsiko? 



Imana Yagaragarije mu mategeko yayo ibi bikurikira: 



N3 



© 

3 
> 



13 

> 



11 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 



ijutu n jsi 
u h in\ anja 
n' ibirimo bvosPT 



(Isomo: Kuva 20:11) 

"Kuko iminsi itandatu ariyo Uwiteka yaremeyemo 

ijuru n' isi n' inyanja n' ibirimo byose, 



76 



kiirindwL Ni 
cyo cyatumye 
Uwiteka aha 
umugishii 
umunsi 
iv 1 isabato 



akaruhuka kuwa karindwi. Ni cyo cyatumye Uwiteka 
aha umugisha umunsi w' isabato akaweza." 
Kuva 20:11. 





Ubushake bw' Imana buragaragara. Ishaka ko abantu 
bayo bubahiriza Isabato y' umunsi wa karindwi. 
Uhereye mu ntangiriro, Bibliya ivuga ngo: 



"Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza. 






IMANA 

OMBREMVI 


j 


■ .' 


.T 

ik 


■ II'. i LimUgisI 

umunsi run 


aka- 




m 


1 * Yirnrauiriza um' 


ai)s 




1 



83 



Kuko ariyo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze 
yose." 
Itangiriro 2:3 



Niba Imana umuremyi 



Yarahaye umugisha umunsi runaka, 



Ikaba Yaritoranirije umunsi runaka, 



12 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 



* Ella umligishd 
umunsi runaka- 

* Yirorauiriza umimsf" 
ruruika. 

* YfiZB 1 1 . ■! ! LI i'- « i s: i; -.1. ■• 



84 



niba yarejeje umunsi runaka gusumba indi minsi, 
yemwe nshuti zanjye, umuntu nta burenganzira afite, 
nta n' ububasha afite bwo kuwuhindura. Hazamo 
ikibazo cyo kuramya, ikibazo cyo kumvira; ari 
ugukurikira imihango cyangwa gukora ibyo Imana 
Yavuze. 




ftitVAmSHUWE 0:1^ 



ry" ikmma cya 
karte kiviigd 
kili iv,.'-~ nm: 





87 


ftBVAniSHBkVE 6:8 jL 


\ 


Nuko tigiCTjHV* mk 


L 


kulmua ntl>iMiT9 


r 


ilarash] ■l i^smu'^UB 


LL 


UiaiULSC* KUJldlH 


ift** 


uyicayeho viiwal^ 


w , 


Rupfu. k.Liiili 




kuy.imu 


/ 


aramukuilkira; 





I^IBVAKISHUWE 6:B 

nuko bahTt 

UhUtUaiC l>Uil 

kitmv^ cya ka 
cy'isi, ngu 
ha bids he inkr 



88 



Icyo rero cyabaye igihe cyo kudohoka. Kwizera 
kw' itorero kwadohotse kuva mu mwaka wa 323 nyuma 
yo kuvuka kwa Kristo kugeza muri 536 nyuma yo 
kuvuka kwa Kristo. 



Reka tugere ku gihe cya kane cy' amateka y' Itorero, ari 
cyo kigereranwa n' ifarashi y' igitare igajutse. 



(Isomo: Ibyahishuwe 6: 7, 8) 

Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya kane 

numva ijwi ry'ikizima cya kane kivuga kiti 'ngwino: 



Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y' igitare igajutse. 
Kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi Kuzimu 
aramukurikira. 



nuko bahabwa ubutware bwa kimwe cya kane cy' isi, 
ngo babicishe inkota, 



N3 



© 

3 
> 



13 

> 



^BTABlSai WE 6:1 

n'in.^11 .i J 

ii ' li rupfu 
n ibikoki 
byu mu isi- 



n' inzara n' urupfu, n' ibikoko byo mw isi." 
Ibyahishuwe 6:7,8. 



90 



13 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




Ukwizera gupfuye ni cyo kimenyetso cya kane. Icyo 
gihe habayeho ukwifatanya kwa Kiliziya na Leta. 
Ubwami butagatifu ngengabihugu bwari bumaze 
gukura maze bukomatanya idini na politike. Na n' ubu 
idini na politike byunze ubumwe. 



ft lifiiw liiint iaT) 



nium-i j.,ir:i. mU bwami 
'ViV'! i '-'!>iin> : :> i J-:-.,, Roma. 



Itegereze amagambo akurikira. "Ubukristo buhinduka 
idini ryemewe, busimbura ubupagani, mu bwami 
mpuzabihugu bwa Roma. 



92 






tfbukristo, uko bwari 
buteyu mu liiiif by' 
umwijirna, umuntu 
yabwita ubiipagam 
bubatijwe. 





Ubukristo, uko bwabayeho mu bihe by' umwijima, 
bwakwitwa 'ubupagani bubatije'. " 
- (Byavuye mu gitabo cyitwa Amateka y' Itorero, 
ikinyejana cya 2, igice 2, umugabane wa 7. 

Wibuke ko icyo gihe, byari bibuzanijwe ko abantu 
bashyikira Ijambo ry' Imana; kandi nkuko twabivuze, 
amacapiro yari atarabaho. 



Ubantu bakurikiraga imigenzo n' imihango ya gipagani 
yari yaracengeye mu Itorero. Ibi tuvuga, amateka 
arabyemeza. 



(Video y' amasegonda 7) Itorero rya Roma niryo dini 

ryonyine ryariho. 

Tubibutse kandi ko ibi tuvuga atari ibyo gusebya 

abantu; ahubwo gahunda bayobotse, uko iteye ubwayo, 

niyo tubonamo amakemwa. 

Ku isi hariho ababikira, abapadiri b' idini rya Gatolika 

n' abayoboke benshi b' imfura bo muri iryo dini; 

bakunda Yesu kandi bashaka ukuri. 

Birakwiriye rero gusobanukirwa n' impamvu turi aho 

turi, ubu. 

Iki cyari igihe kibi cyane cyo kudohoka, igihe kiruhije 
cyane cy' akarengane k' ubwoko bw' Imana. 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




Ni yo mpamvu icyo gihe cyitwa "Ibihe by' umwijima." 
Abakristo miliyoni 50 barishwe bahowe kwizera kwabo. 



100 



i numw mamn wmm > 



UKWICUZA-JHYAIIA 



imnewi aiiBiH milium 



101 



IIKWICUZA IBYAHA 

UKIIrtAli'MIHIA IB1 WW 



102 




103 



Hano, reba intambwe zerekeza ku kudohoka: 



lmigenzo, 



ukwicuza ibyaha, 



no kubabarira ibyaha byacengeye muri Kiliziya. Abantu 
bashoboraga gutanga amafaranga, bakagura imbabazi, 
ngo bene wabo bave muri Purugatori, cyangwa 
washoboraga gutanga amafaranga ugahabwa 
uburenganzira bwo gukwepa purugatori mu gihe cyo 
gupfa. 

Urwo na rwo ni urugero rw' ubupagani mu itorero rya 
gikristo. 

Ijambo ry' Imana ntiryigisha purugatori. Amashusho, 
yinjiye mu itorero, inzego za Kiliziya, n' amahame 
yishyiriyeho, byaracengeye. Umuntu yabaza ati: None 
se ukuri kw' Imana kuzakomeza gukandagirwa 
ubuziraherezo? Igisubizo ni Oya. Ahubwo umucyo 
w' ukuri uzatamurura umwijima. Kandi abantu bazatera 
intambwe bongere bavumbure ukuri kwazimiye muri 
bya bihe by' umwijima. 



N3 



o 

S 
> 



13 

> 



15 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




Mu gihe cy' ubugorozi ukuri kuboneye kwa Yesu 
kwatangiye kujya ahagaragara. 




109 



Abafashe iya mbere mu gutera intambwe bava mu bihe 
by' umwiijima ni abitwa Abavoduwa, ahagana mu 
myaka 1400. 



Bongeye kuvumbura ijambo ry' Imana ari ryo Bibliya. 
Bibliya ni ingenzi. Ijambo ry' Imana ritariho, inzandiko 
z' urukundo zirimo ntizibeho, ntawamenya aho 
yerekeza ubu buzima. 

Mu majyaruguru y' Ubutaliyani, havugwa 
Abawalidensi ( Abavoduwa) bizeraga Bibliya. 
Bakopororaga Bibliya n' intoke, maze ibice byayo 
bakabiha abana babo, maze ibyo bibondo bigakwira mu 
migi minini y' i Burayi, byitwaje iryo jambo ridodeye 
mu myenda yabo. Maze bagashyikiriza iyo mirongo yo 
muri Bibliya inshuti basanze mu isoko cyangwa muri za 
Kaminuza. 

Ariko rero kwabaga kwigerezaho, uwaramukaga 
afashwe, bamuzirikaga ku giti bakamutwika. Nubwo 
benshi bajimije ubuzima bwabo, Abawalidensi 
babonaga ko kuri bo ari amahirwe ko umurimo 
W Imana wakomeza kubaho. 

Nyuma y' Abawalidensi, hadutse umugorozi wiyigishije 
Bibliya mu mugi witwa Purage uwo ni Yohana Husi. 
Yohana Husi hamwe na mugenzi we witwa Yoramu, 
bavumbuye igitekerezo kivuga ko kumvira Imana ari 
byo byiza kuruta kumvira itorero cyangwa umuntu. 



16 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




110 




112 



mhjim n.nj 

Ndacyaflte 

ib> it I- i i ; .-. i ! i ■■ ■■ i ■ \ f 
tn imhi, niii ko 
1 1 -V : mlmUbasha 



ftihangajiijg. 



113 




114 




Bite we no guhagarara batajegajega ku ngingo yo 
kumvira, bitewe no kwizera ko ibyo Imana Idusaba ari 
byo bigomba gukorwa mu cyimbo cyo gukurikira 
imihango y' itorero, baratwitswe, barapfa; umuyonga 
wabo ujugunwa mu mugezi utembera mu nyanja ya 
Mediteraniya. Hari inyigisho zitari nke ubugorozi 
bwakwije ku isi yose. 

Husi na Yoramu bamaze kuzirikwa ku nkingi no 
gutwikwa, mu Budage hadutse uwitwa Maritini Luteri. 
Ihame ryo muri Bibliya yavumbuye ni ugukizwa 
n' ubuntu bwonyine. 

Hari ababajije ngo ni kuki Luteri atavumbuye amahame 
y' ukuri yose yari yaribagiranye mu bihe by' umwijima? 
Bibliya irasubiza: 



(Isomo: Yohana 16:12) 

Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu 

ntimubasha kubyihanganira". Yohana 16:12. 



Gutahura amahame y' ukuri yo muri Bibliya 
yibagiranye byatwaye igihe. Byagiye biza intambwe ku 
yindi. Byadutwaye imyaka amagana kugira ngo 
dutakaze kwizera kwa Yesu mu bihe by' umwijima. Na 
none kongera kuvumbura ayo mahame y' ukuri 
byagombaga gutwara imyaka n' imyaka. 

Luteri amaze gupfa, abamukurikiye bashingiye ku 
nyigisho ze, maze bahanga Itorero ry' Abaluteriyani. 
Kuri bo ubugorozi bwa Luteri bwahagaze akimara 
gupfa. 

Nyuma y' Ubudage tujye i Geneve (soma jeneve), mu 
Busuwisi. Aho turahasanga umunyeshuri wa Bibliya 
witwa Yohana Calvin (soma Kaluvini) 



N3 
N3 



o 

S 
> 



13 

> 



116 



17 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




117 




118 





120 





122 



ftftBAfla MA G :3 .' 


; I 


Ntimuzi 
yuko iwcsc 


L (1 


muri xftsu Kristo 


f •■n 


twabiiUrijwe no 


\ i 


mil rupfu rive? 






*w 



123 



pa^ 


\ 


Nuku rero 


■f jti 


kuhw 1 umuly.it i/o 
twabambanwc -- 


JJrL 


nawe mu 


fer ; Pi 


rLL[jfn rwe. 


Iri 




-w 



mu kwiyigisha kwe, yavumbuye igitekerezo gikurikira: 
Abakristo ntibagirirwa gusa ubuntu n' imbabazi, 
bituma begera intebe y' ubuntu badatinya; ahubwo no 
gukurira muri Kristo ni ingirakamaro cyane kuri bo. 

Nuko rero Kaluvini yigishije inyigisho yo gukura, ibyo 
bamwe bita "ukwezwa". Iyo twakiriye Yesu, aduha 
ubushobozi bwo gutsinda icyaha. 



Kaluvini amaze gupfa, abayoboke be bashingiye ku 
nyigisho ze bashinze itorero ry' Abaperezibiteriyani. 
Urareba rero ko, nubwo ukuri kwazimiriye mu bihe 
by' umwijima, igihe cyarageze kurongera gutangira 
kubyutsa umutwe. 

Nyuma ya Kaluvini, hari abizera bo mu bihande byo mu 
Burayi bw' Amajyaruguru, biyigishije Bibliya, bagera 
ku mwanzuro ukurikira: Mu cyimbo cyo gusuka amazi 
ku gahanga k' uruhinja, 

umubatizo wagombye gukurikira urugero Yesu Yatanze, 
yuko umuntu agomba kwifatira icyemezo ku giti eye 
cyo kubatizwa, kandi akibizwa. Abo biswe Anabatisita. 



Umubatizo wo kwibizwa, nkuko Yesu Yabatijwe. Iryo 
hame ry' ukuri ryari ryaribagiranye mu bihe 
by' umwijima. Dore ko rishushanya gupfa ku cyaha, no 
kuzukira kubana n' Imana mu bugingo bushya. 

(Isomo: Abaroma 6:3, 4) 

"Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo 

twabatirijwe no mu rupfu rwe? 



Nuko rero kubw' umubatizo twahambanwe nawe mu 
rupfu rwe, 



18 



124 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




UMUBJITIIfl 

irvKtmi 

I. Tugomba 
kumwigir^hut 

i 2. TtiftotnUi kuku/u 
\ fbyahii byaeuJS 



128 




kugira ngo nkuko Kristo yazuwe n' ubwiza bwa Data 
wa twese abe ariko natwe tugendera mu bugingo 
bushya." 
Abaroma 6:3, 4. 

Kugira ngo tubatizwe nkuko Yesu yabatijwe, 



tugomba kumwigiraho 



kwicuza ibyaha, 



no kwemera Yesu nk' Umukiza wacu. Benshi muri abo 
Anabatisita barishwe, bazize kwizera kwabo 
kwababwirizaga kugera ikirenge mu cya Yesu 
bakabatizwa nk' uko yabatijwe. 

Uko niko itorero ry'Ababatisita ryatangiye, mu 
bwiyoroshye. 



uhur. 1 . ii '.- 
Iivvosc mu ijuru 



(Isomo: Matayo 28: 18, 19) 

"Nuko Yesu arabegera avugana nabo, ati: Nahawe 

ubutware bwose mw ijuru no mw isi, 



N3 



© 

3 
> 



13 
> 



Nuko IllLiyCllElL' 

niuhiritJuiT 



Jim ;ii.ilvi;r.i;.i 
vose abigishvrd, 



131 



nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose 
abigishwa, 



132 



19 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




135 




137 




mubabatiza mu izina rya Data wa twese n' Umwana 
n' Umwuka Wera." 
Matayo 28:18,19. 



Yesu Yasabye itorero rye, kugenda, kwigisha, no 
kubatiza, no guhindura abantu abigishwa. 
Abagorozi b' Ababatisita baratumitse nkuko natwe 
tubigenza muri iki gihe! 

Urabona, buri torero ryagiye rivumbura ukuri 
kwirengagijwe mu bine by' umwijima. Uko bagendaga 
bavumbura ayo ahame y' ukuri, abayoboke babo 
bishyiraga hamwe ;uko niko amatorero manini manini 
y' Abaporotesitanti yavutse; nk' Abaluteri, 
Abaperezibiteriyani n' Ababatisita. 

Nyuma, umugabo witwa Yohana Wesley wo mu 
Bwongereza atangira kwiga asoma Bibiliya ye. 



Umuvandimwe we, Karoli, yanditse indirimbo nziza 
zihihimbaza Yesu, maze bumva ari byiza kuziririmba 
mu rusengero. 

Banabonye ko kwakira impano y' agakiza ku buntu 
atari byo byonyine by' ingenzi, ko ahubwo bagomba no 
kumvira Imana, kandi bakabatizwa bakanakura muri 
ubwo buntu, ariko ko byose bigomba gushingira 
kw' Ijambo ry'Imana ngo babe bera. 
Yohana Wesley yari umugorozi mukuru, maze 
amazegupfa, abari kumwe nawe bafata ibyo yari 
yaratangiye n' ibyo abandi bagorozi bari barigishije 
maze bahimba itorero ry' Abametodisti. 

Nuko mu mpande zitari zimwe zo muri Amerika 
y' Epfo, mu Buraya, muri Amerika y' Amajyaruguru, 
abantu batangiye kwiga ku byerekeye ku kugaruka kwa 
Yesu. 



138 



20 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




139 



Umugabo witwaga Wiliyamu Miller (soma Mileri eg 
Mila) wo muri Amerika ya Ruguru, yize ibyo 
amasezerano ya Yesu yo muri Yohanal4. 
Akubitiraho kwiyigisha ubuhanuzi bwa Danieli 
n' Ibyahishuwe, ku ngingo yo kugaruka kwa Yesu 
kwegereje. 



Millar KpnaNilflritvaniiHiMilal 

ve rncy c Mil N ftttirl kwiuii mitmentj 



Nuko bashingiye ku 



140 





142 




143 




144 




ku byo Abawalidensi bigishije byerekeye kuri Bibliya, 



no ku nyigisho za Huss ku byerekeye kumvira, 



bashingira ku nyigisho za Luther (wasoma Luteri) 
zerekeye ubuntu, 



bashingiye ku nyigisho za Calvin (soma Kaluvini) 
zerekeye ukwezwa,cyangwa ugukura, 



bashingira ku nyigisho nyigisho z' Anabatisita zerekeye 
umubatizo 



N3 



o 

S 
> 



13 

> 



145 



21 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 






150 




151 




no ku nyigisho za Wesley zerekeye ugutungana, uwitwa 
Mileri yongeyeho irindi hame ry' ingenzi rirebana n' : 
uburyo kugaruka kwa Yesu kwegereje. 



Nyuma ya Mileri, muvoma ya kidiventi yarakomeje. 
Bagenzi be nabo bavumbura ko, iyo umuntu apfuye, 
aba asinziriye muri Kristo, ategereje izuka. Bibliya 
isobanura neza ko ibyo bitotsi bigarukira ku izuka. 
Mbega ukuntu bizaba ari byiza, abakunzi 
batandukanye ni bongera kubonana! 

Abadivantisti ba mbere bavumbuye muri Bibliya: 



1. Urupfu ni ibitotsi 



2. Yesu ari hafi kugaruka 



3. Azazura abapfuye igihe cy' izuka ni kigera: 



(Isomo: 1 Abatesalonike 4:16) 

"Kuko umwami ubwe azaza, amanutse ava mw ijuru, 

aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya Malaika 

ukomeye, n'impanda y'Imana; nuko abapfiriye muri 

Kristo ni bo bazabanza kuzuka." 

1 Abatesalonike 4:16. 



22 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 





Nyuma ya William Miller, abemeye ibyo kugaruka kwa 

Yesu bavumbuye amagambo ya Yesu yo muri Yohana 

14:15. "Nimunkunda, muzitondera amategeko yanjye." 

Na mwe murumva ko kugirana isano y' urukundo na 

Yesu nta ko bisa. 

Kuko tumukunda, nta cyatubuza gukomeza amategeko 

Ye. 

Ntabwo ari amwe muri ayo mategeko, ahubwo ni buri 

tegeko, yose uko yakabaye. 

Itegereze ibyo Yesu Avuga muri Matayo 15:9. 
"Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari 
amategeko y' abantu." Mbega ukuntu ariko bimeze 
muri iki gihe! 
Abantu barigisha inyigisho n' amategeko y' abantu. 

Icyo umuntu avuga si cyo ngombwa. Icya ngombwa ni 
icyo Imana Ivuga. 



Ku byerekeye kuramya, tugomba kuramya Imana ku 
isabato, ari wo munsi Yihitiyemo. Ni umunsi udasanzwe 
Yaduhaye. Uko aya mahame y' ukuri yagiye 
avumburwa, niko abantu bagiye bishyira hamwe, maze 
i56 bashinga Itorero ry' Abadivantisti b' umunsi wa 
karindwi. 

Yesaya 58:13 na 14 hateganije ko hazabaho muvoma yo 
gusiba icyuho, cyaciwe mu mategeko y' Imana. Iryo 
somo rivuga kuri uwo munsi udasanzwe. 



N3 
N3 



© 

3 
> 



13 

> 



V uliuidukha 
ntukandagire 

Ki ': hll i l. i 1 1. : I i; . .i 

^ukorii ibyo 
wishakiye ku 
nuinsi tVitnjyc! 



(Isomo: Yesaya 58:13, 14) 

"N' uhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora 

ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, 



ahubwo x 

ukita fsabalo 
Umunezero, 
umunsi wera 
w rl irivtteka 
ukawfta 

UW* n \ i i I'M iii 1 1 f, 
ukawubaha, 



157 



158 



ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera 
w' Uwiteka ukawita uw' icyubahiro, ukawubaha, 



23 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 



flSn stits i 


J 1 


ntiibo ^m 


— i 


Ecylfenge, 




miwishakire 


1 


ibyo kwintv<v;t. 




ntiwivugire 




Ibyo irsbaka 


1 1 


kn hwawe, 


J 



159 






161 


m _, 




n./ii|>nuiii£Lslki ■ 

j;iiktmdo vli 
SOgOkUTUZd 

Yakobo. 

Akanwa 

k'thviiekii ni / 

ko kabivu/.e. / 



162 




164 




ntube icyigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, 
ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, 



nuko uzishimira Uwiteka, 



na njye nzaguha kurambagira mu mpinga z' igihugu, 



kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. 
Akanwa k'Uwiteka ni ko kabivuze. " 



Uwiteka Avuga yeruye ko kuri uwo munsi tudakwiriye 
gukora. Ntakujya mu mirimo izana inyungu kuri uwo 
munsi. Nta kujya mu bitunezeza ubwacu kuri uwo 
munsi. 

Ni umunsi wera. 

Ni dushyira Imana imbere ku Isabato, tuzasabagira mu 
byishimo kuri uwo munsi. Isabato iranezeza. 
Nta cyo Imana Itwambura - ahubwo Iduha umugisha 
udasanzwe. Ni nka konji duhemberwa. 
Ivuga ko Izaduha kurambagira mu mpinga z' igihugu. 
Mbega umugisha tuzabona ni tugira Imana nyambere 
mu bugingo bwacu ni dukurikira Imana kandi 
tukubahiriza Isabato nkuko Ibidusaba! 

Kuri buri hame nyakuri ryose Imana Yigishije muri 
Bibliya, Satani yaryiganye macuri. 



165 



24 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




167 



UflYflHIlHUwfljj 

Arangurura 

"ijwl |in-l!;,.i 

ali; tFaguye] ■ 

iraguye. 

Bahuloiii. 



Imana Ivuga ko iyo dupfuye, dusinzirira mu gituro. Mu 
gucurika iryo hame, Satani avuga ko abapfuye bajya 
mw ijuru cyangwa mu muriro, cyangwa muri 
purugatori. 

Imana Ivuga ko umubatizo ari ukwibizwa mu mazi 
menshi. Satani ati kuminjagira mu gahanga. Imana 
Yatanze amabwiriza yerekeye ubuzima, Satani ati ayo 
mabwiriza yavuyeho. Ihame nyakuri ryose, Satani 
aribonera ihame macuri. Maze ugasanga inyigisho 
zabaye urudubi. 

(Isomo: Ibyahishuwe 18:2) 

Igitabo cy' Ibyahishuwe kivuga ngo:"Arangurura ijwi 

rirenga ati: 'Iraguye, iraguye, Babuloni, 



N3 
N3 



168 



lharinclirvvii 
sni> 1 1 k.i mibi 
yose. n' ibisiga 
Ijynsc 
bihunnmyel 



169 



IBYAHISHUWE 10 4 



BwoKo bwanjy 




ihindutse icumbi ry A abadayimoni, aharindirwa imyuka 
mibi yose, n' ibisiga byose bihumanye". 

Ibyahishuwe 18:2 Mu buhanuzi, Babuloni 
risobanurwa ngo: "urudubi rw' amadini /r . 
Reba uguhamagara gukurikira: 

(Isomo: Ibyahishuwe 18:4) 

"Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti: "Bwoko 

bwanjye nimuwusohokemo, 



kugira ngo mwe gufatanya n' ibyaha byawo, mwe 
guhabwa no ku byago byawo." 
Ibyahishuwe 18:4. 



Imana Irahamagara, ngo ubwoko bwayo buve mu 
rudubi, bwe gufatanya n' ibyaha bya Babuloni. Nshuti 
ubungubu Yesu araguhamagara. Ubu ni cyo gihe cyo 
guhagararira Yesu! 



o 

S 
> 



13 

> 



172 



25 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 



^BVRKDZWE H-INTUNWi 2AlJ 



how. Kii 11(11 
uko bukeye 
Umwami Imana 

ik.ibmi : ;.;ivi;i 
abakizwa. 



173 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa 2:47) 

Reba uko ijambo ry'Imana rivuga: " Bahimbaza Imana 

bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye Umwami 

Imana ikabongerera abakizwa." 

Ibyakozwe n' Intumwa 2:47. 



Kiiku mu imvuka 
umwe iwesc ari 
mwQ iwiibflttrywc? 
kuba u hi nit: i ; 
Lniwe, - naho 
hvaba AbayutLi 
cyangwa \bagiriki, 
ftvaba irubata cyan^u 

..li) IJIIHIfli'tlcJl'.'-i'l. 




176 



^IMJUHHtlNlOtlB 

ariko kuri 
twebwe 
abakizwa, 
ni imbaiaj^i 

Z* llliaiia. 



(Isomo: 1 Abakorinto 12:13) 

"Kuko mu mwuka umwe twese ari mwo twabatirijwe 
kuba umubiri umwe, -naho twaba Abayuda cyangwa 
Abagiriki, twaba imbata cyangwa ab' umudendezo— 



kandi twese twujujwe umwuka umwe." 
1 Abakorinto 12:13. 



(Isomo:l Abakorinto 1:18) 

" Ijambo ry 'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu; 



ariko kuri twebwe abakizwa, ni imbaraga z' Imana." 
1 Abakorinto 1:18. 



177 



26 



22 - HlTAMO IMARA IPFA 




178 



Nkuko tumaze kubyiga uyu mugoroba, biragaragara ko 
mu mibereho ye no mu nyigisho ze, Yesu Yahishuye 
ukuri Yifuza ko abayoboke be bakurikira. Twasanze ko 
habayeho kurwanya ukuri, utaretse n' itorero ry' Imana, 
hakoreshejwe akarengane, gushayisha, no gucurika 
ukuri Yesu Yahaye itorero rye. Mu mateka no mu ijambo 
ry' Imana hatweretse ko Kristo Ayobora itorero rye mu 
nzira irigarura mu kuri Yari Yararihaye Akiritangiza. 
Arararika abantu be ngo bave mu rudubi rw' amadini 
baze mu kuri Yagaragarije mu murimo we. Mbese 
ntiwakunda gusubiza umuhamagaro wa marayika ngo 
"...bwoko bwanjye nimuwusohokemo"! Mbese 
ntiwakunda kuba umwe mu bagize itorero ry' Imana 
rigizwe n' abo " bitondera amategeko y' Imana bakagira 
kwizera nk' ukwa Yesu"? 

Turararikirwa gusohoka muri Babuloni, kugira ngo 
dukore ibikwiriye. 

Mbese ntukunda Yesu wawe? Ari han" cyane kugaruka 
kutujyana imuhira aho ari mo kudutegurira ubu. Mbese 
ntiwakunda kumukurikira aho Ajya hose? 



N3 
N3 



o 

S 
> 



13 
> 



27 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




Uko Twakwikinga Ibyago 7 Biheruka 





Aha hari mu Egiputa - ni ryo shyanga ryasirimutse 
kurusha ayandiyari ariho muri icyo gihe. Umwaka ni 
uw' i 1445 Mbere yo kuvuka kwa Kristo. Abisraeli 
bahamaze imyaka 215 - ikinyejana giheruka ni cyo 
bamaze mu bucakara bushaririye. Abategetsi bakuru 
b' igihugu bitwa Farao bari baziranye na Yosefu kandi 
bamukundaga bari bamaze kujya ahacecekerwa. 

Abategetsi bashya babonye ko kororoka vuba na 
bwangu kw' Abisiraeli kubangamiye umutekano 
w' igihugu; batinye ko intambara iramutse irose 
Abisrael bakwifatanya n' abanzi ba Egiputa. Nuko 
Abisiraeli bagirwa imbata, Abanyegiputa 
barabakandamiza biratinda. 

(Isomo: Kuva 1:12) 

Ariko, Bibliya igira iti: "Uko barushagaho kubababaza, 



baiushagaho 
kuba bit baza, I 
niki> 

barushagaho , 
kugwtra. 



niko barushagaho kugwira." Kuva 1:12. 



n' uburtfltYti * a 
babakortshtf H lf\ 
barataka. ,' ^ 



(Isomo: Kuva 2:23, 24) 

"Abisiraeli banihishwa n' uburetwa babakoresha, 






w 

o 

o 



w 
> 

> 

© 

cl 

CI 

c| 

N 



batakisbvva 
n 1 uburelwu 
kurazamuka 
kugera ku 
Mjna. 



barataka; gutaka batakishwa n' uburetwa kurazamuka 
kugera ku Mana. 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 











Maze Imana yumva gutaka kwabo, Imana yibuka 
isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka 
naYakobo." Kuva 2:23, 24. 



Hari hashize imyaka 400 Imana Igiranye isezerano na 
Aburahamu ryerekeye urubyaro rwe no gucungurwa 
kwarwo. Noneho igihe cyari kigeze. Imana Yari 
Yiteguye, umutabazi wabo Yari Yiteguye! 

Barahura (Imana na Mose). Ntibahuriye mu ngoro, 
cyangwa mu gacucu ko munsi y' inyubako ya rutura 
yitwa piramide, ahubwo bahuriye mu butayu bwa 
Midiyani, iruhande rw' igihuru cyaka kidashya. 

(Isomo: Kuva 3:7-8) 

"Uwiteka aramubwira ati: 'Nukuri mbonye kubabara 

k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, 



numvise gutaka batakishwa n' ababakoresha uburetwa; 
kuko nzi imibabaro yabo. 



Kandi manuwe no kubakiza..." Kuva 3:7,8 
Imana Ibwira Mose iti: 



(Isomo: Kuva 3:10) 

"Nuko none ngwino, ngutume kuri Farao 



ukure mu Egiputa ubwoko bwanjye bw' Abisiraeli." 
Kuva 3:10. 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




KOUXUWI W INrUMHTJ 1.12 J 



Most! ylglshwi 
ubwengu bwo 
bw'Abiinyejjip 
Eilgira imburiig 
mi, i magambo 
ye no mu 
byo iikora. 






Hari hashize imyaka 40 Mose avuye ibwami mu 
Egiputa. Imyaka 40 atavuga ururimi rw' ikinyegiputa. 
Muri icyo gihe cyose, yaragiraga intama mu butayu. Yari 
adaheruka agashema yigeze ko kwiyumvamo ko ari 
umusore W igikomangoma, ibwami mw Egiputa. 
Bibliya igira iti, 

(Isomo: Ibyakozwe 7:22) 

"Mose yigishwa ubwenge bwose bw' Abanyegiputa, 
agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora." 
Ibyakozwe n' Intumwa 7:22. 

Ariko mu butayu, kwiyoroshya, si ryo somo ryonyine 
Mose yahigiye. Kuragira intama byamwigishije 
kwihangana no kugwa neza. Noneho Imana Ibona ko 
Mose yiteguye gutabara no gufata kibyeyi ubwoko 
bwayo. Mose yicishije bugufi yumvira Imana, yemera 
gukoreshwa mu bintu byagaragaraga ko uwo mwanya 
ari umurimo udashoboka. 

Ku bwo korohereza Mose umurimo ukomeye yari 
ahamagariwe, Imana Yabwiye Aroni (wari umuretwa 
mu Egiputa) gusohoka akajya gusanganira Mose. 
Ntiyari kugoboka Mose mu buryo mbonezamutima 
gusa ahubwo yatorewe no kumubera umusemuzi, kuko 
Mose yari amaze imyaka myinshi adakoresha ururimi 
rw' ikinyegiputa. 

Abavandimwe bombi binjira ibwami kwa Farao, 
bitwaje ko ari intumwa Imana yoherejeyo. Bavuze mu 
izina ryayo, bavuga n' ububasha bwayo bukomeye. 
Umutegetsi wiyemera yabanje gato kubifata nkaho ari 
ibintu bidasanzwe. Imbere ye hari hahagaze 
abavandimwe babiri; umwe yari umushumba w' i 
Midiyani, witwaje inshyimbo yaragiranaga, undi ari 
umucakara usanzwe w' Umuheburayo. Bombi 
batangazaga imbaraga z' Imana bakorera. Ingingo yo 
kurekura Abisiraeli, Farao yayifashe nk' amanjwe. 






CI 

W 

o 
o 
> 

w 
> 

> 

o 

CI 

o 

)-* 

in 
c| 

N 
> 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 



[W3 



...Uwl 
n i nd^ugu 
niwumvjrc 
ndekc 
Abisiraeli? 



(Isomo: Kuva 5:2) 

"Uwiteka ni nde, ngo mwumvire ndeke Abisiraeli? 








Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisiraeli." 
Kuva 5:2. 

Farao yabonaga atarekura inkoreragahato ibihumbi 
n' ibihumbi, ngo yigomwe abakozi adahemba. 
Kurushaho kubaha akazi kabaremereye ni cyo gisubizo 
Farao yashubije Aroni. 

Ariko bidatinze, Imana Yari Igiye kwimenyesha Farao 
wigize igihangange, maze Ikamwereka imbaraga zayo. 
Mose na Aroni babwiye Farao ko ibyago bigiye gutera 
byiyungikanya, kugeza ubwo ubwoko bw' Imana 
buzabohorerwa. Ubu ni bwo butumwa Uhoraho 
yoherereje Farao: 



(Isomo: Kuva 7:17) 

"Iki nicyo kizakumenyesha ko ari Uwiteka. 

7:17. 



Kuva 



Ntibwakeye kabiri, ibyago bitangira gutera. Ibyago 
cumi byuzuye! Nta cyago cyateraga Farao atabanje 
kumenyeshwa uko biribumugendekere, kugira ngo 
akunde arekure abana b' Isiraeli, maze we n' ingabo ze 
barokoke akandare. Nkuko Imana Yabisezeranye, 
amahano yagwiriye Abanyegiputa. 

(Videoy' amasegonda 9 ) Icya mbere, Uruzi rwa Nili, 
cyari kimwe mu bigirwamana byasengwaga nacyo 
gihinduka amaraso ubwo Aroni yari akubitishije inkoni 
ye amazi. Amafi arapfa, kandi amazi yo mu gihugu 
cyose amara iminsi irindwi ari amaraso. Ariko Farao 
yanga kurekura ubwoko bw' Imana! 

Hakurikiraho icyago cy' ibikeri. Miliyoni zabyo 
zirajagata mu biryo mu buriri, hose! Ariko, umwami 
yanga kuva ku izima ngo arekure Abisiraeli. 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




|kuV_a tiij 



igihugu cy 1 i 

< ;<isinMi i. 4 .i \u i 

ubwukg bwanjye 
buTuye, ,11 11,11 uiilin 
y* ihibueu ye kubayo h 





29 


Kugira ngo 
umenyo ku 
ndi Uwifeka 
uri hagati 
y' iil 


i 




7 



30 



jjiuwASjaj 



itandukani 
hagaii / ufc 
buiirijye 
n" ubwawe, 
Lj» niho icyu 
kiiiienyelso 
ki/aballo. 




Hakurikiraho icyago cy' inda. Ariko umwami 
w' umwibone, yanga kuva ku izima. Itegereze ko 
ibyago 3 bya mbere byageze kuri bene igihugu bidasize 
n' Abaheburayo. Ariko ibyago birindwi biheruka 
byibasiye Abanyegiputa gusa. 

(Isomo: Kuva 8:22 -23) 

" Kuri uwo munsi nzarobanura igihugu cy' i Gosheni, 

aho ubwoko bwanjye butuye, amarumbo y' ibibugu ye 

kubayo, 

Kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka uri hagati y'isi." 



nzashyira itandukaniro hagati y' ubwoko bwanjye 
n' ubwawe. Ejo niho icyo kimenyetso kizabaho." 
Kuva 8:22, 23. 



Hakurikiraho ibibugu byuzura mu nzu ya Farao. 



Nyuma y' ibibugu, icyago cya rutura cyisuka mu 
gihugu, gihitana amatungo yose yari mu gasozi. Ubu 
bwo Farao yagize amatsiko menshi, aribaza. Amatungo 
se y' Abaheburayo yaba yararimbutse, cyangwa se yaba 
yararokotse nkuko Mose yabivuze bitaraba? 

(Isomo: Kuva 9:7) 

"Farao aratuma, maze asanga mu matungo y' Abisiraeli 

nta rimwe ryapfuye. 






CI 
© 

o 



CI 

w 
> 

> 

© 

c=l 

o 

in 

N 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 







Maze umutima wa Farao uranangira, ntiyareka 
Abisiraeli bagenda. 
Kuva 9:7. 



Icyago cya gatandatu cyakururiye abantu n' ibisimba 
ibishyute, ariko umutegetsi udakurwa ku ijambo 
ntiyarekura Abisiraeli. 



Ubuhanuzi bwavuze ko hazakurikiraho icyago 
cy' urubura. 



(Video y'amasegonda) Icyakora Imana Yavuze ko 
abazikinga icyo cyago, abantu cyangwa amatungo, 
bazarokoka. Inkuru ikwira mu gihugu cyose benshi mu 
Banyegiuta barugama bugamisha n' amatungo yabo. 
Urubura ruragwa, ruvanze n' amahindu n' imirabyo; 
nuko bose abanze kwiteganyiriza barapfa! 

(Video y' amasegonda 18) Abanyegiputa biboneye ko isi 
iri mu maboko y' Imana nzima, kandi ko ubwishingizi 
bwabo babukesha kumvira iyo Mana. Habaga ubwo 
Farao yibajije niba yakumvira Imana akarekura abantu, 
ariko icyago cyagenza make, imigambi ye myiza 
ikayoyoka. 

(Videoly' amasegonda 9) Mose aburira Farao ko 
natarekura Abisiraeli, icyago kiribukurikireho ari 
amarumbo y' inzige. Guhahamuka kwatumye 
abajyanama ba Farao bamutera bagerageza kumwemeza 
kurekura abacakara, ariko umwami ababera ibamba. 
Nuko inzige ziratera nkuko byari byavuzwe. 

Hakurikiraho iminsi itatu y' umwijima mwinshi umeze 
nk' uwakorwaho. Ariko kwigomeka kwa Farao 
gukomeza kumutera guhangana n' Imana y' ijuru. 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 





44 


SkUVA 12:13 I M ,. ' 

hi/ritMbohi) %* 




riLM* kifi.iriinhL.in 1 : 




ubwo n/akLjhiid 
Afiauyejjiputa. 




Mil J4 ■■!_ LllUL. 
tta'ilL'kil Sili 

cihjiui 
\i iriifura 
bose in.- 

II U J /ili.LL;»ll 



Mose atangaza ko hasigaye ikindi cyago kigiye 
gusukwa ku Banyegiputa - kimwe giheruka batagomba 
kwirengagiza. Malaika murimbuzi yari agiye kunyura 
mu gihugu mu gicuku akica imfura zose zo mu Egiputa, 
- imfura mu bantu n' uburiza mu matungo. 

Video y' amasegonda 15 ) Ubwo nabwo, Abaheburayo 
ntacyo bagombaga kwikanga. Ariko, ubu bwo ntibyari 
bihagije kuba Umuheburayo cyangwa gutura i Gosheni. 
Kurokoka urupfu, byasabaga ko muri buri muryango 
habagwa umwana w' intama maze amarao yawo 
agasigwa ku nkomanizo z' umuryango; ibyo bikaba 
ikimenyetso cyo kumvira Imana. Maze Imana Isezerana 
ngo: 

(Isomo: Kuva 12:13) 

"Na njye ubwo nzabona ayo maraso, nzabanyuraho; 



nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzakubita 
Abanyegiputa" Kuva 12:13. 



'%■* , 



Mbega kureba uko abantu bari bakubirije muri iryo 
joro! Imiryango ibihumbi y' Abaheburayo, n' iyindi 
myinshi y' Abanyegiputa, mu kuboko kumwe bafashe 
ibesani y' amaraso, mu kundi kuboko bafashe utwatsi 
twa ezobu two gucucagira amaraso ku nkomanizo 
z' umuryango. Ubwo kandi mu ndorerezi zibazaga 
iby' icyo gikorwa, harimo abana b' imfura. 

(Isomo: Kuva 12:29) 

" Mu gicuku, Uwiteka yica abana b' imfura bose bo mu 

gihugu cy' Egiputa, 



N3 



5* 

d 
w 
o 

o 



w 
> 

> 

© 

CI 
CI 

in 
c| 

N 



47 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 









uhereye ku mfura ya Farao ... ukageza ku mfura 
y' imbohe yo mu kazu k' ibgina, 



n' uburiza bw' amatungo bwose." Kuva 12:29 



Nyamara, nta nzu n' imwe isizweho amaraso ku 
nkomanizo z' umuryango nkuko itegeko ry' Imana ryari 
riri yaguyemo umuntu. 



Mu gihugu cy' Egiputa cyose uko kingana, humvikanye 
imiborogo y' ababuze ababo. Kandi Farao ahinda 
umushitsi, ageze mu y' abagabo, yibutse ukuntu 
yasuzuguye Imana y' Abaheburayo, ayicurira ingoni, 
ngo: 

(Isomo: Kuva 5:2 ) 

"..Uwiteka ni nde ngo mwumvire, ndek' Abisiraeli? 
"Kuva 5:2 None yagez' aho aramumenya. Mu 
kwiyoroshya kwinshi Farao n' abajyanama be batumye 
ku bavandimwe b' Abaheburayo, babasaba kwihuta 
kujyana abana b' Israeli bakava mu gihugu 
ikitaraganya, kuko bari bafite ubwoba ko bagiye 
gushira! 

(Videwo y' amasegonda 11) Igicuku kinishye, ubwoko 
bw' Imana - bwabundi bwari bwarahisemo kubaturwa 
nayo bwarabohowe. Kandi nkuko Imana yari yategetse, 
icyo gihe nticyabatunguye. Bakwese inkweto, bifubitse, 
bari biteguye gutahuka. Gutaha mu Gihugu 
cy' Isezerano! 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




k>R& 



Ahari wavuga uti, "iki gitekerezo kirashimishije; ariko 
se twebwe abo mu kinyejana cya makumyabiri na 
kimwe, kitubwiye iki?" Ahari watekereza ko ntacyo 
kivuze, ariko siko biri. Ahubwo wasanga iki gitekerezo 
kidufitiye akamaro cyane. 

Urebye mu Isezerano Rishya, dusangamo ubuhanuzi 
buhanitse buvuga mu buryo burambuye ibintu bizaba 
ku isi mu bihe bizaza. Ubwo buhanuzi, buvuga 
bweruye ko mu bihe biri imbere, ibyago bizongera 
gutera; ariko noneho bikaza ari simusiga, kandi bizaba 
biri ku rwego ruhanitse biyogoza isi. 

Yego, ukurikije Bibliya, ibyabayeho bizongera bibe. Si 
ibyago cumi, ahubwo ni birindwi, bizaherukwa no 
kurokorwa k' ubwoko bw' Imana. Ntibuzavanwa mu 
Egiputa, ahubwo buzavanwa mu isi yigize akari aha 
kajya he. 

Ariko nkuko abana b' Israeli banyuze mu bihe biruhije 
mbere yo gutabarwa gukomeye bava mu Egiputa, 
bakibonera ukuntu Abanyegiputa bakubititse, 



Niko n' ubwoko bw' Imana buzibonera ukuntu ibyago 
birindwi biheruka bizasukwa ku banyabibi mbere yo 
kugaruka kwa Kristo. 

Umuhanuzi Daniel avuga uko icyo gihe cy' amakuba 
kizaba cyifashe: 

(DANIELI 12:1) 

" Maze icyo gihe Mikaeli wa mutware ukomeye ujya 

ahagarikira abantu bawe, azahaguruka: 




fewiEU 12:1 J 

Ma/.L- Icyo 
gihe Mikaeli 
wa mutware 
ukomeye ujya. 
ahagarikira 
dfa^niu bawe, 
azahaguruka: 






O 

o 



CI 

CI 

w 
> 

> 

© 

CI 

in 

el 
N 
> 



59 



fcjJl IEU 12:1 J 

lla/atM ari i;;ilii' 
cy' utiiubiibartj 
uligtv.e kuhahu, 
uhcreye igihe 
amahanga 
yubereychEi 
ukageza 
icyo gihe; 



hazaba ari igihe cy' umubabaro utigeze kubaho, uhereye 
igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe: 



60 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 






Vk 


63 








, 





nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu 
gitabo bazarokorwa." 
Danieli 12:1. 



"Ubutumwa bw' iteka ryose " buzaba bwarabwirijwe 
mu isi yose. Uguhamagara kwa maraika wa kabiri wo 
kuva muri Bubuloni, ari yo misengere y' ibinyoma 
kuzaba kwaramaze gutangwa. Kandi maraika wa gatatu 
aratangaza kuri buri wese ati: 

(Isomo: Ibyahishuwe 14: 9-10) 

" Umuntu n' aramya ya nyamaswa n' igishushanyo 
cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga 
rwe cyangwa ku kiganza, 

uwo niwe uzanwa ku nzoga, niyo mujinya w' Imana ..." 
Ibyahishuwe 14:9, 10. 



Niba Bibliya yarigeze iburira abantu, uyu niwo muburo 
wabwira undi. Abatuye ku isi bazabanza 
bagaragarizwe uko ikibazo giteye, maze buri wese 
yihitiremo amategeko y' Imana cyangwa ay' abantu, 
ubwo ni bwo ikimenyetso cy' inyamaswa kizashyirwa 
ku bazanywa ku nzoga ari yo mujinya w' Imana/' 

Ibyo ni birangira, igihe cy 'imbabazi na cyo kizaba 
kirangiye burundu, ku baremwe bose. 



Maze itangazo nyamukuru ritangazwe ngo: "Ukiranirwa 
agumye akiranirwe;uwanduye mu mutima agumye 
yandure: 



10 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 



BfiTflHUIBMrtZfclTJ 

umukifamtits 
agumye 
aklramike, 
uwanduye m 
muUma agunl 
yandure, uwe 
agumye yczwe 



umukiranutsi agumye akiranuke, uwanduye mu 
mutima agumye yandure, uwera agumye yezwe." 
Ibyahishuwe 22:11. 






IBULKI5HUWE IblTj 

Mbuna mu ijuru 
ikintU kimcnyel 



72 



ni cyo 

Ikiiiwraika baridvvi 
> bafiic ibyago 
birindwi, nib>o 
by" Imperuka; 
kuko muri byo 
ari nm muujimya 

W' .'l II .il l.l wi 




Umurimo wa Kristo nk' Umutambyi wacu mukuru mu 
ijuru uzaba warangiye. Icyemezo kuri buri wese kizaba 
cyafashwe:ari ubugingo buhoraho cyangwa urupfu 
rw' iteka. Urugi rw' imbabazi z' Imana ruzaba 
rwakinzwe. "Igihe cy' amakuba" ku batuye ku isi 
nkuko cyavuzwe n' umuhanuzi Daniel kizaba kigeze. 

Umva nshuti, Imana ntizaterura ubwoko bwayo, keretse 
ibyago birangiye. Bazaguma kuri iyi si kugeza ku 
iherezo. Bazarindwa mu makuba, nkuko abana 
b' Israyeli barinzwe, ariko ntibazabura gusakirana 
n' imiruho n' imibabaro. Igihe cy' amakuba kizagera 
kuri buri wese. 

Ariko rero nshuti, uko bizagendekera abanyabyaha mu 
gihe bazaba bariho biyuhira igikombe cy' umujinya 
udafunguye w' Imana, birenze uko umuntu 
yabishushanya; ntiwabona icyo ubigereranya na cyo. 
Yohana yeretswe icyo gihe cy' amakuba azabanziriza 
kugaruka kwa Kristo n' ukuntu abantu b' Imana 
bazarindwa. 

(Isomo: Ibyahishuwe 15:1) 

"Mbona mw ijuru ikindi kimenyetso, gikomeye 

gitangaza, 



ni cyo bamaraika baridwi bafite ibyago birindwi, nibyo 
by' imperuka; kuko muri byo ari mo umujimya 
w' Imana wuzurira." Ibyahishuwe 15:1 
Na none Yohana yaranditse ngo: 

(Isomo: Ibyahishuwe 16:1) 

" Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero 

ribwira abo bamalaika barindwi riti: nimugende, 



11 






© 
o 



C3 

CI 

w 
> 

> 

© 

CI 

CI 
N 
> 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 



|_ IDVAKISHUWi IB 1 






musuki. 1 






ii iu isi i£u 






nzabva ndwi m 




^k 


Amiujiiiy;i 1 






W Imana. ' 








i , utiwiiimIb^ I 



-.'.■.. I I'illH-i 

arajrenda 1 
as uka 
urwnbya 
nve mw J! 



musuke mw isi izo nzabya ndwi z' umujinya w' Imana." 
Ibyahishuwe 16:1. 



"Ariko," wabaza, "uti ibi byago abamaraika barindwi 
bazasuka ku banyabibi ni ibihe?" Iki ni ikibazo cyiza. 
Igihe dusoma ibyerekeye ibi ibyago, urasanga bisa 
cyane n' ibyatejwe Abanyegiputa. Reka dusome icyo 
Yohana avuga kuri maraika wa mbere: 

(Isomo: Ibyahishuwe 16:2) 

"Uwa mbere aragenda, asuka urwabya rwe mw isi; 



77 



IHTIUISHOWl^^ 



nyamaswa 
bakaramya 
igishushanyo 



abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya 
igishushanyo cyayo 



78 



. IBIMISHIWIg|j9 



bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi." 
Ibyahishuwel6:2. 




Ibi bisebe bisa n' ibifitanye isano n' iby' Abanyegiputa 
batejwe mu cyago cya karindwi. Cyangwa bishobora 
kuba bimwe na bya bindi Yobu yarwaye. 



Mbese wakwibaza ingaruka z icyago kimeze gityo? 
Amashuri yaf ungwa. 



Inganda zafungwa. Amaduka ntiyashobora gukingura. 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




Ibitaro byakuzura indembe zishaka kuvurwa, kandi 
abenshi mu baganga bakuru n' abaforomo nabo baba 
barwaye ubwo buribwe. 

Nuko, mu gihe abantu baba bakiribwa na byo, 
hakwaduka akandi kandare! 



asuka urwabya 
rwe mu nyanja L 
Ihindukd antaraso 
nk' ay' in turn hi. 
Ikirtlu cyase tyo 
mu m ,iij|a gifile 
ubugingn l-.iiMjff.i 



84 




',. J BYftHISH IWE lslSfc 



n inugea 
rT ania^oko; 
byo bfhinduka 





(Isomo: Ibyahishuwe 16:3) 

"Uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja. Ihinduka 

amaraso nk' ay' intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja 

gifite ubugingo kirapfa." 

Ibyahishuwe 16:3. 

Mbega ipica, kandi mbega umunuko ukomotse ku 
biremwa byo mu nyanja amazi yatereye i musozi. 
Abantu bazagenda bagwirirana bahunga inkombe 
z' inzuzi. Icy ago cya gatatu na cyo gifitanye isano n' icy a 
kabiri. 

(Isomo: Ibyahishuwe 16:4) 

" Uwa gatatu asuka urwabya rwe ku nzuzi n' imigezi 

n' amasoko; na byo bihinduka amaraso. Ibyahishuwe 

16:4. 



Mbese rwose tekereza! Umuntu agannye kuri rubine 
kunywa amazi; mu cyimbo cy' amazi, akabona amaraso 
niyo adudubije! Mbega ingorane zavuka! Mbese hari 
ishyano ryaruta iryo? Ariko ibyago birindwi biheruka 
uko byagwa abantu nabi kose, ntawe Imana 
Izarenganya. Kuko maraika azatangaza ati; 



(Isomo: Ibyahishuwe 16:5-6) 
"Wa Wera we, uri umukiranutsi. 
wabitegetse. 



kuko uko ari ko 



Kuko bavushije amaraso y' abera n' abahanuzi, 






CI 

W 

o 
o 
> 

el 
> 

> 

© 

cl 

o 

in 

N 
> 



13 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




na we ubahaye amaraso ngo abe ari yo banywa." 
Ibyahishuwe 16:5, 6 

Mu gihe abanyabyaha bazaba bicwa n' inyota yo 
kubura ikindi banywa keretse amaraso, hari isezerano 
ryasezeranijwe umuntu ugenda atunganye. 

(Isomo: Yesaya 33:16) 

"...azahabwa ibyokurya bimutunga, n' amazi yo 

kunywa, ntazayabura." Yesaya 33:16. 



(Isomo: Ibyahishuwe 16:8-9) 

Maze Bibliya ivuga ko malaika wa kane yasutse 

urwabya rwe: 

"Malaika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba. 

Rihabwa kokesha abantu umuriro. 



I-, Llll.H,/;i 

ibyobyago 



Abantu botswa n' icyokere cyinshi, batuka izina 
ry' Imana ishobora kubateza ibyo byago. 




juriHISHUWl 16:10 




J 


"'■l.ii.iil. ,i wa 


;" 


:.:■■ 


urwabya rwe ■! 


I 


1 1 1 1 


I-.ii iii'-: J*' 






V ubwiimi ya \J 


| 


hjil 


V3 nyamaswa, 


' 


v M 


ubwami bwayo 






bucura unwvtjiitia;- 






ntibihana ngo bayihimbaze" 
Ibyahishuwe 16:8, 9. 

Maze malaika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe 
ya ya nyamaswa: 

(Isomo: Ibyahishuwe 16:10-11) 

"Malaika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe 

y' ubwami ya nyamaswa, ubwami bwayo bucura 

umwijima; 

kuribwa gutuma barya indimi zabo, 



14 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




fclBVflHISHUWE 18:12^) 



: i - ; .i i:Li 1 1 i ■-■■ ,i \n 1 1. 
nvc mu tul'/A 
runiiii i i mi.i1'-: 



fclBVflHISHUWE KA2J 

ama/i y-arwo 
akiif Jiira kugira 
njjn iri/.ira 
y' abmni 
harur nka 
iburasirdv/ubii 
yUcgurwe. 



flBVUISllWEIflklp 

Ntlkci MiVi.-.r:..! 
mil kanwa ka 
cya kiyoka nn 
mu kanwa 
ya nyamasw 
mu kill ['.'. a. k 
wa muhfinu: 
w" ihinyonta. 



100 



101 




Kandi kuribwa kwabo n' ibisebe byabo bituma batuka 
Imana nyiri ijuru, 



ntibihana imirimo y' intoke zabo." Ibyahishuwe 
16:10,11. 



Iri somo riduhishurira ko ibi byago bitazagera hose, 
kandi ntibizahita biba injyanamuntu; kuko tubonye ko 
icyago cya gatanu kizasanga abantu bakiribwa n' icy ago 
cya mbere. Bisa n' aho ibyago bizaza byiyungikanya 
mu cyimbo kubera rimwe; kandi amakozere bikurura 
akazaramba. Intambara rurangiza ya Harumagedoni 
izasanga icyago cya gatandatu rucyambikanye. 

(Isomo: Ibyahishuwe 16:12-14) 

"Maraika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi 

runini Ufurate; 



amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y' abami 
baturuka iburasira-zuba yitegurwe. 



Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka 
ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w' 
ibinyoma, 



havamwo imyuka itatu mibi, isa 
n' ibikeri: 






O 

o 



w 
► 

o 

cl 

CI 

in 
c| 

N 
> 



103 



15 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




104 



- iaVMISHU1ME1B:Hj 



.! J..: I i'.i l>0 

eiiu isi yose 



kuko ari yo myuka y' abadayimoni ikora ibitangaza, 



igasanga abami bo mu isi yose 



105 



IHYRHISHUlNElfcH 

ngo 

b&humrize 

■:ujya mu 

* - nbara yo 

iu munsi 
ukomeye 
w" Imana 
tehbbora byose. 



106 



i liaillU IHU 

Ruheburayo 

hilwa 

Har-Magedonfl 



n 1 amafarashi 
/amba> k unyrniu 



yera kamJi iianduv 



107 




108 



Bbvahishdwe 19 II 




mi 1 


Ubetswe nayo J 
yitwa uivo 




Fl 


Wlzerwa kalidff 




W - 


L'w' ukuri. Ni we 






Ui J Jli:.',JLA'i /(K';S> -| 






akarwana 

: I 1 i r > - 1 ! 1 1 . ! i 1 




#*|i 


zikwiriye. 


'' ^ 



109 



ngo ibahururize kujya mu ntambara yo mu munsi 

ukomeye w' Imana ishobora byose." Ibyahishuwe 16: 

12-14. 

Kandi Ibyahishuwe 16:16 havuga ngo: 

(Isomo: Ibyahishuwe 16:16) "Ibateraniriza ahantu mu 
Ruheburayo hitwa Har-Magedoni" Isi yose itegerezwa 
kugira uruhare muri iyi ntambara iheruka. 
Yohana yanditse ngo: 

(Isomo: Ibyahishuwe 19:11,14-15) 

"Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona 

ifarashi y' umweru. 



Uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi Uw' ukuri . 
Ni we uca imanza zitabera akarwana intambara 
zikwiriye... 



Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zihetswe 

n' amafarashi y' umweru, zambaye imyenda y' ibitare 

myiza, yera kandi itanduye. 



110 




Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo 
ayikubite amahanga. 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




karindwi iujuka 
unvabya nve 
mu kina «. tjvA 
rircnj^i rivuKira 

(i Mi i i| -...■=;; ;_(■!■■■ 

rwo mu ijuru 



J&^KISHUWE 15 U 

kui'i ya ntebe 
rivuga ritir 



ilabahu 
imirabyo 
n' amajvvi 
no guhinda 
kw' Lnknba, 
habahn 
n' igishiisi 
cvinsnj ... 



(iBVAHISHIfWIie ID 

ibh'vva byose 
birahunga. 
kandi imisozi 
nlivabonukLi. 



^Bv<JHisMiwna : ziJ 

!. | i.lill.11,1 j \\\ l.-i 

i i '^i i-t i hi k j 1,1 ,ih.irii 
ruvuye mu ijuru 
ibuye ryarvvo 



^ey*his»iwii6:2iJ 



icyo cyago 
cy" urubura 

;.J i '.; I ll.i. ,i h.i II I 1 1 * 

baluka I in, i Mil 
kuku icy ago cyunvu 
jrikomeye < ~-- . i a > 



112 



113 



114 



115 



116 



117 



... Yengesha ibirenge mu muvure w' inkazi y' umujinya 
w' Imana Ishobora byose." Ibyahishuwe 19:11,14,15 



(Isomo: Ibyahishuwe 16:17-18,20-21) 

"Maraika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere. 

Ijwi rirenga rivugira mu rusengero rwo mw ijuru, 



kuri ya ntebe rivuga riti; 'Birarangiye/ 



Habaho imirabyo n' amajwi no guhinda kw' inkuba, 
habaho n' igishitsi cyinshi... 



ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. 



urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, 
ibuye ryarwo rimwe riremera nk' italanto: 



icyo cyago cy' urubura gituma abantu batuka Imana 
kuko icyago cyarwo gikomeye cyane." 
Ibyahishuwe 16:17-18, 20-21. 






5* 

CI 

W 

o 
o 



CI 

w 
> 

o 
d 

N 

> 




Abahanga benshi bemeza ko italanto inganya 
uburemere n' i paundi 57 ni nk' ibiro 25,8 (kg). Ibyo 
urwo rubura ruzarimbura, birenze ibitekerezo 
by' umuntu. 



17 




122 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 



Ariko Bibliya ivuga ko Uwiteka ubwe Azagoboka muri 
iyo ntambara Ahetswe n' ifarashi, Ashagawe n' ingabo 
zo mu ijuru; maze Agatabara ubwoko bwe Akabuvana 
muri iyi si yigize akari aha kajya he. 

"Ariko" wabaza uti "nakwememza nte ko Imana 
izantabara igihe ibyago bizaba bitangiye kubaho?" Hari 
inzira imwe rukumbi. 



Reba, abantu barokotse icyago giheruka muri Egiputa 
bagaragaje ko bizeye kandi bayubashye nk' umurengezi 
wabo baminjagiye amaraso y' umwana w' intama ku 
nkomanizo z' imiryango. Mu gihe maraika murimbuzi 
yahanyuraga, kurimbuka ntikwabagezeho. Bari 
bakurikije amabwiriza y' Imana, bagira imyiteguro 
ihagije. 

Ni ko bizongera kugenda, ubwoko bw' Imana 
buzarindwa ibyago nibwemera ko Umwana w' intama 
w' Imana yababereye igitambo, bukemera ko amaraso 
ye abezaho icyitwa icyaha. 

Mu mibereho yacu nimwo tugaragariza uruhande 
tuzabamo, niba ari urw' Imana cyangwa urwa maraika 
wigometse. None rero nshuti, igihe abamaraika 
barimbuzi bazaba bamaze gutangira umurimo wabo, 
guhindura uruhande urimo bizaba bitagishoboka. Urugi 
rw' imbabazi ruzaba rumaze gukingwa burundu. Mbese 
ubu sicyo gihe wahitamo kuba mu ruhamde rw Imana, 
munsi y' uburinzi bw' amaraso ya Yesu? Amagambo 
azavugwa icyo gihe niyo arusha ayandi kubabaza; 
aboneka muri Yeremiya 8:20, ni aya; 

(Isomo: Yeremiye 8:20) 

"Isarura rirarangiye, icyi kirashize, kandi tudakijijwe!" 




124 




125 



18 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




126 






129 




130 




UMUJiiWB| 



cy' , ■ 1 im i ',ii :■-! ys 



Hari igitekerezo cy' umubaji wo muri Australia wubatse 
akararo ku mwegege w' ishyamba. Kari gato ariko 
akigengaho. Umunsi umwe atashye avuye ku kazi, 



yakubiswe n' inkuba abonye akari akazu ke kahindutse 
umuyonga gacumba umwotsi. Hari hasigaye ikirundo 
cy' ibihirahirizwa by' imbaho n' ibice by' ibyuma 
byirabujwe n' ibirimi by' umuriro. Agiye kureba 
ahahoze ikirunduru cy' inkoko ze, 

asanga byose byahindutse umuyonga. Nuko 
yizembagiza muri icyo cyavu. Ariko yitegereje aho yari 
ahagaze, ahabona ibihirahirizwa by' amababa. 
Arabisanza n' ikirenge. Mutekereza ko byagenze bite? 

Imishwi ine itagira uko isa ivumbuka muri icyo kirundo 
cy' inkoko-kazi yari yahiye ibundikiye iyo mishwi. Mu 
mvugo itatse ubwiza kandi yimbitse yo mu Byanditswe 
Byera, Imana Igereranya ibyo Yiteguye gukorera abana 
bayo igihe ibyago bizaba byaramukiye ku muryango: 

(Isomo: Zaburi 91:1,4) 

"Uba mu rwihisho rw' Isumba byose, 



azahama mu gicucu cy' Ishobora byose. 



Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira mu 
gicucu cy' amababa ye: 






w 

o 

o 

> 

CI 

CI 

w 
> 

> 

© 

o 

w 

el 
N 
> 



132 



19 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 




135 



iruliandc rwawe, 
bantu iiriuvu 
azagwa iburyu 
bw&we, Ariku 
nrihiz^kugcrahn. 



Umurava we ni ingabo n'icyuma bigukingira." Zaburi 

91:1,4. 

Yego, Imana Yatanze ubwishingizi butangaje ku 

bahisemo kuyikurikira: 

(Isomo: Zaburi 91:5-11) 

"Igitey' ubwoba cya ni joro ntikizagitinyisha, cyangwa 

umwambi ugenda ku manywa y' ihangu, 



Cyangwa mugiga igendera mu mwijima; cyangwa 
kurimbura gutsemba ku manywa y' ihangu." 



Abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu 
inzovu bazagwa iburyo bwawe. Ariko ntibizakugeraho. 



136 




137 



kuko ari wowe 
huhunffiro 

anjyo 
Jwiteka; 
waRlzclsmnba 
byose -■='-■ = :■■ "■< 



Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo 
by' abanyabyaha. 



Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka; wagize 
Isumba byose ubuturo 



138 



Nuku nu i 
ktzakuzaho, 
kandl nia 

icma ryawc. 



Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera 
ihema ryawe 



20 



139 




140 



Kuko izagutegekera abamalaika bayo..." Zaburi 91:5-11. 



23 - Kurokoka Umubabaro Ugiye Kuza 





142 



(Video 15 sek) Mbese hari ihumure ryaruta iryo? Mbese 
ntiwakunda kuzaba munsi y'amababa y' Ishobora byose 
igihe ibyago bizatangira gutera? Igihe umuntu azaba 
adashobora kubona aho yihisha? Data wo mw ijuru 
ashaka kukurinda no kugukiza mu gihe ibintu bizaba 
bigeze iwa ndabaga. 

Ni wegurira Imana ubugingo bwawe, Izakubundikira 
nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo. Kwihitiramo ni 
ibyawe. Nubwo Imana Yifuza ko wazabana nayo 
ubuzira herezo ntishobora kuguhitiramo. Ni wowe 
ubwawe ushobora gufata icyo cyemezo. Reka 
gutegereza. Bikore, nonaha. 



N3 



CI 

W 

o 
o 



el 

> 
> 

o 

C=l 
CI 

HH 
W 

N 



21 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




Ugihe Umubisha Azaba Atagishobora kugira uwo 
Ashuka 





Umutwe w' abagenzuzi wayobeye mu makoro y' ikirwa 

kidatuwe. Impamba yarabashiranye, bamaze gutamira 

utwa nyuma . 

Bari basigaranye lisansi nkeya. Imbeho yarushagaho 

kugenda yiyongera. 

Bari bihebye. 

Babonaga urupfu rubegereye. Nuko bakimara guta 

icyizere, 

Umwe mu ri abo bavumbuzi arabukwa umwotsi 
kure.Hari umuntu wari wamenye ko bari mu y'abagabo. 
Ubufasha bwari mu nzira bubasanga. Bari bagiye 
gutabarwa. Umwotsi babonye wari ikimenyetso 
kibabuza kwiheba. Agakiza kari kabegereye. Bari 
bugufi bwo kwinjira mu bwato bususurutse, maze 
bidatinze bakagera imuhira, bakiruhutsa bageze 
imuhira. 

Ibyahishuwe ari cyo gitabo giheruka ibindi muri 

Bibliya, kivuga ko gutabarwa kuri bugufi. 

Tugiye gutabarwa. 

Amakozere y'urudaca ibyaha byakuruye agiye 

kurangira. 

Tugiye gutabarwa maze Satani atabwe muri 

yombi.Tuzabohorwa, maze Satani ajye ku ngoyi. 

Tuzazamurwa gusanganira Yesu mu kirere, naho Satani 

aboherwe muri iyi si. 

Tuzagabirwa ubugingo buhoraho, naho Satani 

n'abambari be bacirweho iteka ryo kurimbuka 

buheriheri. 



N3 

4^ 



w 
o 



24 - Ikibi KU Ngoyi 



videwg 




(Videwo y' amasegonda 13) 

Rimwe na rimwe,umucamanza ashobora guhanisha 

umunyacyaha, igifungo cy'imyaka myinshi, kugira ngo 

agaragaze ko icyaha cyakozwe ari inkoraruguma. 

Hari abakatirwa igihano cy'imyaka myinshi, tuvuge 

nk'umusonerwa iyo akatiwe imyaka 99 nta cyizere yuko 

azayimara. 

Ubucamanza butanga igihano kireshya gityo kugira ngo 
bagaragaze ko umunyacyaha yakoze amahano. 



■ ''*■'/, 



\J B "1%A* ; 


;il 




JlBVAKISHUWEZD 1 ,' 

Mhona malaika 

amanuka ava jjfc 

mu i j iiiii d J i 1 1.' 

unifunguzo 

rufunfiura ^tf 'W&*, 

ikuzimu, alik^^S ^^E" 

n ' u mu nyu ru rujl 

munmi mu nUikw^H 

Wm 



Wari uzi ko bidatinze, hari umunyacyaha ugiye 
gukatirwa igihano azamaramo imyaka 1000? 



(Isomo: Ibyahishuwe 20:1-3) 

Umva aya magambo yo muri Bibliya/'Mbona malaika 
amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura 
ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoke ze. 



Afala cya kiyoka. 
ni cyo ya n/okii 
V'ii keia, ariyci 
mwium na Satanir 
akibohera kugfryi 
ngo kimart? * 
imyaka iinhtJii 



"Af ata cya kiyoka,ni cyo ya nzoka ya kera, ariyo 
mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 
igihumbi; 




10 


|_; IBYAHISHUWE 20:3 ,' 


s 


kugira ngo 
bltongera 

kuyobya 


m 


amahanga, 

klhl.lV.i allO . 

iyo myaka 

igihumbi 

taashiririi- 


1 



" Akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiraho 
ikimenyetso gifatanya, 



kugira ngo kitongera kuyobya amahanga, kugeza aho 
iyo myaka igihumbi izashirira. 



11 



24 - Ikibi KU Ngoyi 



^IBUKI5NUWEZ0:3 

Icyakora 
n' isliifa, 
gikwiriyc 
kubohorcrwd 

k I k'.i .1 -I tlgO 

kiniiirt 3 
igihcgirn. 





Imvska inihiiinhi 



IMYAKA 1000 



17 




Icyakora n'ishira, gikwiriye kubohorerwa kugira ngo 
kimare igihe gito." 
Ibyahishuwe 20:1-3. 



Hano turahabona uko Imana iteganya kugenza 
Umugome kabuhariwe urusha abagiranabi bigeze 
kubaho, wagize uruhari mu bwicanyi bwose bwigeze 
kubaho kw isi.Ariko umunsi uzaba umwe maze 
afungwe, mu gihe cy'imyaka 1000. Imyaka igihumbi mw 
isi yabaye umwirare n'umusaka.Rimwe na rimwe gihe 
kireshya gityo bacyita Ikinyagihumbi. 



Imyaka igihumbi ni iki? 



Iki gihe cy'imyaka igihumbi ni ijambo ryakomotse ku 
kilatini rigizwe n amagambao 2;iryitwa "mille" rivuga 
igihumbi, n'iryitwa "annum" aribyo kuvuga 
imyaka.Ayo yombi akabyara iryitwa "millenium." 

Ubuhanuzi nabwo butubwira ko Satani azabohwa mu 
gihe kireshya na 



Nyuma y'imyaka 1000 azabohorerwa kumara igihe gito, 
kugira ngo ab'isi bagaragarizwe ko atigeze ahinduka, no 
muri iyo myaka 1000. 

Kugira ngo ducengere ubwo buhanuzi, birakwiriye 
gusobanukirwa n'uko butangira,uko burangira, 
n'amateka ari hagati y'ibyo bihe byombi. 

Reka ngire icyo nemeza, hanyuma nze kugaragaza 
amashirakinyoma yacyo. Imyaka igihumbi ikikijwe 
n'imizuko ibiri. 



N3 
4^ 



w 
o 



24 - Ikibi KU Ngoyi 



Imyaka iqilniiimi 

HIGJITI V IMIIUMQIBIH 



' ku i;..ir!.n i a ha., 
umuzuku Wabakikv 



1) Ahatangira hari umuzuko w'abakizwa, 



Imvaha iqilmmni 

HAGJITt VIMIZIIHD ' !: ' 



19 



2) kw iherezo, hari umuzuko w'abarimbuka. 



» Kw iherezu hari 
umti/uko w'abarimbuka* 




base bii/uniV(i 



-^\ 



22 



(Isomo: Yohana 5:25) 

Umunsi mwe, ubwo Yesu yigishaga abigishwa be 
ibyerekeye urupfu, yaravuze ati:" Nukuri nukuri 
ndababwira yuko igihe kije, kandi kirasohoye, 

ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye 
bakavamo." Yohana 5:25. Ngibyo. 
Abapfuye bazumva ijwi rye babeho.N'ukuvuga ko 
abapfuye bose bazazuka.Nzi yuko ibi bishobora 
kubatangaza, kuko mutekereza ko intungane arizo 
zizazuka zonyine. Yesu arabisobanura ku murongo wa 
28 na 29 w'cyo gice cya 5: 



rt'ibyo, kuko 
isuht' kiza/a, 



rnu bituro 
bosi? ba/.umv 



(Isomo: Yohana 5:28,29) 

"Ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza, ubwo abari 

mu bituro bose bazumva ijwi rye, 



bakavamo, 
abakoze 
ibyi/a host" 
bakazukira 
ubugiugo; 



23 



"bakavamo, abakoze ibyiza bose bakazukira ubugingo; 




naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka." 
Yohana 5:28,29 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




^IBTflHlBHUWI 2D5 ■' 

a hub wo ba/afoa 
abalambyi 

Kristo, kandi 
ba/imana na 
we inn tU-.ii 
igihumbL 




Kuko umwamJ 
tibwe azaza, 
amanutse ava* 

llll! ijUTllt 

aranguruye ijivi 
rirenga. hamvvij 
n'ijwl rya 
malaJka ukomeyt;. •- 



n'impanda 
y'tinarta* nuko " 



itiiiri Krislo 
llibohazabanza 
kuzuka, I 



32 



(Video: 4 sek); Hari imizuko ibiri Umuzuko wa mbere, 
ni uw'abakoze ibyiza, Umuzuko wa kabiri ni 
uw'abanyabibi. 



Nimwumve icyo Bibliya ivuga ku bazazuka mbere. 



(Isomo: Ibyahishuwe 20: 5,6) 
"Uyu niwo muzuko wa mbere. 



Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi 
ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo 
rutwara abameze batyo, 



ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi 
bazimana na we imyaka igihumbi." Ibyahishuwe 20:5,6. 



N3 

4^ 



o 



Ibi bihuje n'ibyo Paulo yabwiy Abatesalonike. Reba 
uko agereranya kugaruka kwa Kristo. 



(Isomo: 1 Abatesalonike 4:16,17) 

"Kuko Umwami ubwe azaza, amanutse ava mu ijuru, 

aranguruye ijwi rirenga,hamwe n'ijwi rya malaika 

ukomeye, 



n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo 
bazabanza kuzuka. 



33 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




RiftH ATESftLd il IKE jilQ 



Nuko rent 
tu/nbana 
n'UmwamJ 
i i i -k j rv ost,'. 



Maze natwe abazaba bakiriho basigaye, duhereko 
tuzananwe nabo tuzamuwe mu bicu, gusanganira 
umwami mu kirere. 



Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose." Umurongo 
wal6, n'uwa!7 








Mbega ipica y'ihoho y'ubwiza bw'izuka! Mwirebere ko 
abapfiriye muri Kristo bazazuka mbere.Kandi abakristo 
bazaba bakiriho bazazamukira rimwe nabo mu bicu 
gusanganira Umwami mu kirere. 

(Isomo: Yohana 11:25) 

Uwo munsi isezerano rya Yesu rizasohora ngo: " 

Unyizera, naho yaba yarapuye azabaho." Yohana 11:25. 



Yego, intungane zapfuye zizavanwa mu bituro Kristo 
n'agaruka. 



(Isomo: Yesaya 26: 19) 

Yesaya agerenya ibyishimo bizazanwa n'izuka."...Ababa 
mu mukungugu mwe,nimukanguke muririmbe... 
Ubutaka buzajugunya abapfuye/'Yesaya 26:19 
Mbega umunsi utagira uko usa! 

Ababyeyi bazashyikirizwa ibibondo byabo byapfuye. 
Abashakanye bazongera bahure. Abahungu 
n'abakobwa bazahura n'ababyeyi bababyaye. Mbese 
hari amahuriro yarush'ayo mu kurangwa 
n'ubweramutima.? 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




bvUHIMA U:3 


j 


» i 


kandi Lib wo 


<■ 




ngiye 
alianvn, jl 




4 


mbajyanc 


y 


«o 


iwanjyc; 


'* 


ip 



42 



frOJlHlH.3 




IS 


i 


iiguo aho 


/< 


!■- 




tUli 1KHJ11 V, f ' 


^i! 




^ 


muzabeyb; 


l 


I 


R 



43 



Ufitc umugabanc 
wo kuzuka kwa 
mbera arahirwa 
kandi ni iiwcia. 
LlrupFu rwakabiri 
ntiitibasJba fcugira" 
LcyO ruiwara 
abamczc baryo. 



44 



ahubwo bazaba 
abatambyi 
b'lmanii na 

Kristo kandi '■ 

I m/ im.i . i i-.i nayo 

i 1 - n niyaktf 
igihvinibi. 



EZO.G, 



45 



fjiHAKISHUWt Z0:4 


1 


Mbona intebe? | 




z'ubwami 




mbfina 


bazxcarano 




baliabwa 




ubucartiair/a ... 


_J 



46 




(Isomo: Yohana 14:2,3) 

Maze isezerano ritangaje Yesu yasezeranye rizasohozwa 

ngo: "Ngiye kubategura ahanyu 



" Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka 
mbajyane iwanjye; 



ngo aho ndi namwe muzabeyo." Yohana 14:2,3. Aho 
niho abakijijwe bazamara imyaka igihumbi! 



(Isomo: Ibyahishuwe 20:6) 

Tuzaba dukora iki? Yohana aratubwira ati: " Ufite 
umugabane wo kuzuka kwa nib ere arahirwa kandi ni 
uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo 
rutwara abameze batyo, 

ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi 
bazimana nayo imyaka igihumbi. Ibyahishuwe20:6. 
Uretse umunezero utavugwa wo gushyikirana na Kristo 
hamwe n'abamwemeye. Yohana arongera agahishura 
icyo bazaba bahugiyeho, muri iyo myaka igihumbi . 

(Isomo: Ibyahsihuwe 20:4) 

" Mbona intebe z'ubwami mbona bazicaraho bahabwa 

ubucamanza..." Ibyahishuwe 20:4 Imana izi byose, 

ishobora byose, igenga byose, yahaye umwanya 

abagabo n'abagore basanzwe umurimo w'icyubahiro 

wo gucira imanza abamalaika baguye, hamwe 

n'abarimbuka. 

(Isomo: 1 ABAKORINTO 6:2,3) 

Paulo ati"Ntimuzi yuko abera bazacira ab'isi 

urubanza?../ 



N3 

4^ 



B 

w 

el 

© 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




Ntimuzi ndetse ko tuzacira abamalaika urubanza? ...." 1 
Abakorinto 6: 2,3 




I DVB HI SHU WE Hi 

» hi h iii.i ishnho 

byose, amatol 

/ yawe ni 

ay'ukuri rm 

gukiranuka. 



52 




Bizagaragarira bose ko Imana idaca urwa kibera, ko ari 
inyarukundo kandi ko ari inyakuri. Mu myaka 
ibihumbi Satani yarayishebeje, ayigerekaho imico 
itaranganwa yo kubogama, kwangana, no guca urwa 
kibera.Mu myaka igihumbi, ukuri kuzajya ahabona, 
imico y'Imana ihanagurweho ku mugaragaro, 
ibyayiharabitse byose.Ariko se , ni kuki tuzacira imanza 
ibyigomeke by' abamalaika n'abantu, ibyo ntibizaba 
byarakozwe mbere yuko Kristo agaruka? 

Ni koko,waba se waribajije uko wabyifatamo uramutse 
ugeze mw ijuru maze uwo wibwirga gusangayo 
ukamubura, yararimbutse buheriheri? aho 
ntiwashidikanya ku butabera bw'Imana? 

Mu gihe cy'imyaka igihumbi,amarangabikorwa 
y'abarimbuka azashyirwa ahagaragara. Amabanga yose 
azajya ku karubanda. Abazabibona bazemeza ko Imana 
ari urukundo kandi ko itarenganya. 

(Isomo: Ibyahishuwe 16:7) 

Abazasuzuma ayo marangabikorwa bazasigarana 
igisubizo kimwe rukumbi kivuga ngo: " Yee, Mwami 
Imana ishobora byose, amateka yawe ni ay'ukuri no 
gukiranuka." Ibyahishuwe 16:7. 

Wakwibaza uko bizagendekera abo Yesu azasanga ari 
bazima ariko bakaba bataremeye agakiza. Ibyahishuwe 
19 havuga ibyo kugaruka kwa Yesu no kurimbuka 
kw'abadakizwa muri aya magambo: 

(Isomo: Ibyahishuwe 19:21) 
"Abasigaye bicishwa inkota ivuye 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




mu kanwa k'uhetswe na ya farashi..." Ibyahishuwe 19:21 



1 1 iv n mumi 
abishwe 
n'Uvvi(t:ka 
I la/i :in,i hose 

uhereyeku 
mpcra y'jst 
ukagc/a 
ku yinrii, 



PftH¥iTJlZ5:3a 



gukoriinvvii. 
haba no 
gulianibwa, 

1 3.1/. !,'),: "'i;-. -.11 Ih --:■ 

ari ku gasozi. 



58 




IBTBHCSMUWtTD^J 



\bapluye 
basigiiyc 
ntibazuka, 
jyo niyaJS 

i^ihnnihi 
jlarashira . . 



Nta kuntu abarimbuka bashobora guhagarara imbere 
y'ubwiza bwa Kristo uzazana n'abamalaika be bera 
bose.j 



Malaika umwe yaje ku gituro cya Yesu,maze abasikare 
b'Abaroma bahinduka nk'intumbi. 



(Isomo: Yeremiya 25:33) Bibliya iravuga ngo, "Uwo 
munsi abishwe n'Uwiteka bazaba hose uhereye ku 
mpera y'isi ukageza ku yindi. 



Ntibazaririrwa cyangwa gukoranwa, haba no 
guhambwa;bazaba nk'amase ari ku gasozi. Yeremiye 
25:33 



Yesu n'agaruka, abakiranutsi bazazuka bahindurwe, 
bajye gusanganira Kristo mu bicu, 



Abadakizwa bazicwa no kurabagirana k'ubwiza bwo 
kuza kwe— bazicwa n'inkota iva mu kanwa ke." Hari 
uwabaza ngo "bizagenda bite ku badakizwa bazaba bari 
mu gituro? " 
Igisubizo kiri mu Byahishuwe 20:5. 

(Isomo: Ibyahishuwe 20:5) 

"Abapfuye basigaye ntibazuka, iyo myaka igihumbi 

itarashira..." 



N3 

4^ 



© 



62 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




Ibintu bitangiye gusobanuka. Ipica rinini ritangiye 
kwigira hafi ku buryo umuntu abona neza uko 
bizagenda Yesu Kriso n'agaruka. 




Ibizabaho igihe Kristo azaba agarutse. 




1. Yesu azagarukana n'abamalaika be bose (Matayo 
25:31). 



2. Abapfiriye muri Kristo bazazuka mbere 
Abatesalonike 4:16). 



(1 




3. Abazima bazazamurwa gusanganira Yesu mu kirere (1 
Abatesalonike 4:17). 




4. Abakijijwe bazatahana na Yesu bimane na we mu 
gihe cy'imyaka 1000 (Ibyahishuwe 20:4,6). 




5. Abadakizwa bicwe no kurabagirana ko kuza kwa 
Yesu (Yeremiya 25:33). 




6. Abanyabibi bapfuye ntibazuka keretse nyuma 
y'imyaka 1000 (Ibyah.20:5). 



24 - Ikibi KU Ngoyi 








■ v y 





7. Satani aboheshejwe umunyururu w'ubwigunge mu 
gihe cy'imyaka 1000. Ntabona uwo ashuka cyangwa 
arimbura! 



Intungane ziri mw ijuru, abanyabibi bose barapfuye. 

Nta wasigaye! 

Hose ni amatongo (Yeremiya 4:23-26). 



Iyi si yahindutse ibohero rya Satani. Bibliya ivuga ko 
Satani yashyizwe mu kuzimu ngo akumaremo 
imyakalOOO. Aboshywe buryo ki? Aboheshejwe 
ubwigunge ku buryo adashobora kubona uwo ashuka 
cyangwa arimbura mu gihe cy'imyaka 1000. 

Kristo n'agaruka, abo azasanga kw isi barakurikiye 
Satani bazapfa. Abazaba bari mu bituro byabo 
bazabigumamo kugeza imyaka 1000 irangiye. 



Abakijijwe bari hamwe na Kristo mu gihe cy'imyaka 
1000. 



Abo umwanzi ashobora gushuka no kuyobya, ni ba 
bamalaika babi bafatanije na we kwigomeka. Mu gihe 
cy'imyaka 6000 nta cyahindutse ku bugome bwabo. 



Iyi si yahindutse ibohero rya Satani. Yashatse 
kwerekana uko yayitegeka, amaze kwambura Adamu na 
Eva ubutegetsi bwabo, Noneho abantu bose barirebera 
uko ubwo butegetsi buteye. 



N3 

4^ 



w 

)-* 

el 

o 

o 



11 



24 - Ikibi KU Ngoyi 



BivkiiftiiwEziis; 


1 


Akijugunya 
ikuy uiiii, 


Jik 


arahaklnga, 


wm 


ashyiraho 
iklinetryetso ^ 
gifirtanya. 


^X\ 



^ I0YAHISHUWLZ0:3 

kugira it^o 
Idiongera 
kuyobya 
amahangu 
kugcza alio I 



1000 i/aslisrirri. 



78 



(Isomo: Ibyahishuwe 20:3) 
Muribuka ko mu Byahishuwe 20:3 hagira hati: 
"Akijugunya ikuzimu ,arahakinga, ashyiraho 
ikimenyetso gifatanya, 

kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho 
iyo myaka 1000 izashirira; 




icyakora n'ishira, gikwiriye kubohorerwa kugira ngo 
kimare igihe gito". Ijambo ryo mu kigiriki ryitwa 
abusosi ni ryo rivuga ukuzimu Satani yajugunywemo. 
Ni naryo ryakoreshejwe mu kuvuga uko isi yari imeze, 
igihe Imana yari itarayitaka ubwiza bwo mu gihe 
cy'irema. 



Nilegereje isi 

1 1 1 1 m h ! i . i ida Hie 
ishnsho. k;mcli 
irimo ubusa; 
m'I iin is. mbona . 
ni,! nmicyo rifitt- 



81 




Nltcgcrejc H 

ll:!lnin«l ril.F 

muntu uhar 

n'ibisiga 
byose byo 
mu kirtre 
byahunze. 



(Isomo: Yerem. 4:23) Iryo jambo ni naryo ryakoreshejwe 
mu gitabo cya Yeremiya,havuga ngo: "Nitegereje isi 
mbona idafite ishusho, kandi irimo ubusa; n'ijuru, 
mbona nta mucyo rifite." 
Yeremiya 4:23. 

Ni byo koko ,isi ni abussos,ari byo kuvuga ukuzimu, 
Hazaba ari ahantu hacuze umwijima! Noneho ,reba icyo 
Yeremiya avuga uko isi izaba imeze. 



(Isomo: Yeremiya 4:24,25) 

"Nitegereje imisozi miremire, mbona itigita ndetse 

n'iyindi yose nayo inyeganyega." 



" Nitegereje, mbona nta muntu uhari, n'ibisiga byose 
byo mu kirere byahunze." Yeremiya 4:24,25. 
Murebe ahavuga ngo "nta muntu uhari ." 



84 



12 



24 - Ikibi KU Ngoyi 



fjrEREMirJMiZB 




Nitcgcraje 




mhona ahanm 


* 


htihoze 


mjm~ 


uburunibiike, 




harabaye 


v --• 


ubulayu. 


?S^v 







85 



JfERfniY^jaa,; 




ii'iiiiii;ir;iii!i! 




yaho yos« 


1 3 


yaraseoyukiye 


imbcjre 


Y'TJwifieka, 


6 ■# i . .- . ■ 


kubw'uburakaS 




bwe bi '■■■ ■' ' ■■■■ 


f-.^flS 













(Isomo: Yeremiya 4:26) 

Yeremiya arongera ati:"Nitegereje, mbona ahantu 

hahoze uburumbuke, harabaye ubutayu, 



n'imidugudu yaho yose yarasenyukiye imbere 
y'Uwiteka, kubw'uburakari bwe bukaze." umurongo wa 

26 n'uwa 27. 



Hariya hantu ni iwabandi, kugira ngo umuntu 
aharuhukire imyaka 1000,ntibyoroshye; si koko? Satani 
n'abambari be, nta kindi bazaba bakora uretse kuzerera 
kuri iyo si y'umwijima yahindutse umusaka bibaza ku 
ngaruka zo kwigomeka ku Mana kwabo. 

Noneho reka twiyibutse ku bizaba mu gihe cy'imyaka 
1000. 



1. Isi yahindutse umwirare n'umusaka. 



2. Abadakizwa barapfuye, bishwe n'ubwiza bwo 
kugaruka kwa Yesu. 



3. Abakijijwe bari mu ijuru, bimye hamwe na Kristo 



4. Satani abohewe kuri iyi siy'umwijima yahindutse 
umusaka bibaza ku bwigomeke bwabo. 



N3 

4^ 



+■+ 
w 

o 



13 



24 - Ikibi KU Ngoyi 





IBYAHI5HUWIZ0 

tyo myiika 
i ■ _ ■ ■ - 1 1 1 1 1 1" -■ i 

shlr.i b Sat.ii 
izabahorwa, 
avt aha yari 




IBYAHISHIME ZoTj 



lEnmhar^ 
Jmubare watE 

III Ilk' UIIH[:S«JI1\ i 

wo ku nyanja 



Ari Satani,ari abamalaika yayobeje,ni nde uzahinduka? 
Mbese bazakomeza kuyoboka Satani cyangwa 
bazahitamo Kristo. Imwe mu mpamvu Imana yateganije 
imyaka igihumbi ku ngenga bihe yayo, ni ukugira ngo 
yerekane ko Satani hamwe n'abamukurikiye, 
baramutse bahawe umwanya wo kwikosora, 
badashobora kwisubiraho. 

Inama y'agakiza bayita inyuma ya Huye, nubwo 
bahabwa uburyo igihumbi bwo kuyemera. 



Amahitamo yabo, Bibliya iyavugaho iki? 



(Isomo: Ibyahishuwe 20:7.8) 

Igisubizo kiri mu Byahishuwe 20:7,8: "Iyo myaka 

igihumbi n'ishira, Satani azabohorwa,ave aho yari 

abohewe. 



azasohoka ajye kuyoby'amahanga yo mu mfuruka enye 
z'isi... 



kugira ngo ayakoranirize intambara;umubare wabo ni 
nk'umusenyi wo ku nyanja." Ibyah.20:7,8 Ahari 
wakwibaza aho iyo nteko y'abarwanyi izaba iturutse. 




(Isomo: Ibyahishuwe 20:5) 

Mwibuke ko twasomye Ibyahishuwe 20:5 ngo: " 

"Abapfuye basigaye ntibazuka, iyo myaka igihumbi 

itarashira..." 



14 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




102 



lyo myuka 
- igihumbi 
h'ishira, 

tani 
kzabohorwa 
ave alio yari 
abahewe. 



103 



Qa»HlSKUWE7q^h| 



azasoboKg 
: ijy<" kuynlr 

nii.iii.iii ■.,! 

QltUI 

mfuruka 
ciiye z'isi . , 



104 



V IBUH1SHUVWE7DJ 



iiyakonHiiri/c 
frilambaia , . ' 



Yego,abasigaye bo mu badakizwa bazazuka gusa mu 
muzuko w'abanyabibi, mwiherezo ry'imyaka 1000. 
Dore ngo barasa we, icyo igikongote cy'abanyabibi 
bazaba bazutse uhereye kuri Adamu kugeza aho Kristo 
azagarukira! 

(Isomo: Ibyahishuwe 20:8) 

Yohana ati: " . . . Umubare wabo ni nk 'umusenyi wo ku 

nyanja." Ibyahishuwe 20:8. 



Ubwo ni bwo Umurwa wera, Yerusalemu 
Nshya,uzamanuka kw isi, Kristo n'abakijijwe 
bawurimo, mw iherezo ry'imyaka igihumbi. Umujinya 
uzatera Satani kwibasira uwo mugi, kuko Bibliya ivuga 
ngo, 

(Isomo: Ibyahishuwe 20:7,8) " Iyo myaka igihumbi 
n'ishira, Satani azabohorwa ave aho yari abohewe, 



azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka 
enye z'isi. . . 



N3 



+■+ 
w 

o 



kugira ngo ayakoranirize intambara. . ." 
Ibyahishuwe20:7,8 




106 



Ubwo Satani azasohoka ajye kongera kuyobya 
abanyabibi. Erega aracyari wa wundi! Nuko abadakizwa 
bongere bahitemo kuyoborwa na Satani.Maze 
abarememo igitero cyo kwigarurira Yerusalemu Nshya 
ku ngufu.Iyo niyo ntambara iheruka mu mateka y'iyi 
si.Maze icyo gitero simusiga gikataze 



15 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




Mutyo dusome muri Bibliya uko bizagenda: 



107 



ainahemu 
n'mgahn 

n'limiirwa 

ukundwa. 




111 



[TeTflHI s huwe 2+mJ 



H1U JU u 1 1 1..| 

yaka i s n 1 1 i i i I 
Ni yo rupfu 



(Isomo: Ibyahishuwe 20:9) 

"Bazazamuka bakwire isi yose, bagote amahema 

n'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. 



Umuriro uzamanuka uve mu ijuru ubarwike." 
Ibyahishuwe 20:9. 



Maze intambara irangire. Mbega amakuba atari 

ngombwa! 

Sekibi, bizamugendekera bite? Bibliya itubwira ko: 



(Isomo: Ibyahishuwe 20:10,14,15) "Kandi Satani 
wabayobyaga, ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro 
n'amazuku . . . 



Urupfu n'ikuzimu bijugunywa mu nyanja yaka 
umuriro.Ni yo rupfu rwa kabiri. 





112 


_- 




BpAHlSBUWi ?D:15J 




Kandi u muni ii A 


A 


WCSE illdlHHU-lM^fc 




ko y audits we ■ 


k 


in li ri cva HilahflM 


m- 


ty uDUBingfl 1 ^ 


f 


ajuEunywa 




muri iyo nyanja 




yaka umuriro. 





113 



t v ?\ r eh n aid 


4t^\ 


...Ubwo i 


iiiljf -*\ 


li/,l\,LlH] 1 


KlR.lhil 


numuriii 


1 ' ~"*k 1 


ukoitnj>L% 
ihy'ishin* 


/L' ., ^ 


biremesh 1 


■v.l % _^< 


bfgashong 


.eshua / 


mi ^lisliyc 


: cyane / 



114 



''Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri 
cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja 
yaka umuriro." Ibyahishuwe 20:10,14,15 



(Isomo: 2 Petero 3:10) " . . . Ubwo ijuru rizavaho hakaba 
n'umuriri ukomeye, maze iby'ishingiro biremeshwa 
bigashongeshwa no gushya cyane, 



16 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




117 



cvangwa ku. 
ntiTSl/abahb 
ukuntU, kiikfi 
ibya mhcrc 



118 




119 



isi n'imirimo iyirimo igashirira." 2 Petero 3:10 
Satani,abamalaika be babi n'abanyabyaha,akabo kazaba 
karangiye. 



Hari abacu, inshuti n'abagenzi dukunda cyane bazaba 
bagiye burundu. Ni koko tuzarira. Hari ukundi 
byagenda se? 



(Isomo: Ibyahishuwe 21:4) Ariko inkuru nziza ni uko: 
"Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu 
ntiruzabaho ukundi, 



kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa, 
ntibizaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. 
Ibyahishuwe 21:4. 



Mbega uguhoraho gutangaje Imana isezeranira 
abakijijwe! Ubwenge bw'umuntu ntibushobora 
gusobanukirwa n'ikuzo n'ubwiza bwa paradiso Imana 
iriho itegurira abayikunda kandi biteguye kuyikurikira. 
Tekereza nawe; ibyo byose abanyabibi bashoboraga 
kubigeraho. Nta bushake bagize bwo guhitamo Kristo 
ko ababera Umukiza n'Umwami. Nshuti se, uwo munsi, 
uzaba mu ruhe ruhande? Icyo gihe bizaba 
bitagishoboka, ko uhindura uruhande urimo. Ndetse no 
mu itangira ry'imyaka igihumbi, guhindura bizaba 
bitagishoboka. Urupfu ruramutse rugutunguye 
wagenda nk'utaraburiwe. Inzira imwe rukumbi 
wakwizera ko uzaba uri mu ntungane, mu iherezo 
ry'imyaka igihumbi, ni ukowakwegurira Yesu umutima 
n'ubugingo byawe, ubu, bicyitwa uyu munsi. 



N3 

4^ 



o 



17 



24 - Ikibi KU Ngoyi 




120 



Niba wifuza kwegurira Yesu ubugingo bwawe, 
nagusaba kuza hano imbere, tukagusabira isengesho 
ryihariye. Niba hari ikintu kitagenda mu bugingo 
bwawe,; Niba hari akageso wananiwe gutsinda, ngwino 
tugusabire. Niba hari ibishuko ukigundagurana nabyo, 
ngwino usabirwe. Yesu arakumva. Yesu arasubiza. 
Ndagutegereza umunota umwe, ngaho nyaruka, nonaha. 



18 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




Ijuru Ririho koko 





Kera habayeho umukobwa wamaze ubuzima bwe 
bwose mu mugi. Muri urwo rwererane rw' amatara 
yakiraga mu kirere cy' uwo mugi ntabwo yari yarigeze 
agira amahirwe yo kubona inyenyeri ku ijuru. Igihe 
kimwe mucyi nyina aramufata bajyana mu kiruhuko 
mu giturage. 

Nuko mu mugoroba izuba rimaze kurenga, urwererane 
rw' inyenyeri rutamiriza ikirire nk' amabuye y' agaciro 
ya diyama. Nuko uwo mwana w' umukobwa areba 
hejuru atangaye. Yari yumijwe cyane n' ubwiza 
bw' inyenyeri zakiraniraga mu kirere Aruhutsa 
umutima we agira ati: "Mama we, Niba inyuma y'ijuru 
ariheza kuriya, imbere muri ryo ho hameze hate? 

(Videwo y' amasegonda 5) Ibivuga ijuru byatwaye 
intekerezo z' abagabo n' abagore ku isi igihe 
cy' ibinyejana byinshi. Nonese ijuru rimeze rite? 
Mbese ubundi ribaho? 
Niba ribaho koko ririhe, kandi rimeze rite? 

Abantu benshi ntabwo bemeza ko ijuru ribaho. 

Abandi bemeza ko hariho amajuru atatu, cyangwa 

arindwi. 

Abandi bavuga ko ujya mu ijuru igihe upfuye. 

Abandi bavuga bati oya, iyo upfuye ujya muri pirigatori 
noneho nyuma ukazajya mu ijuru. 



Abandi bati ijuru ntabwo ari ahantu ahubwo ni uburyo 
uritekereza. 



SSI 



o 

H 
W 
CI 

in 

w 
w 

w 

> 

a 
o 

w 
> 

5 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 





Hari abatekereza ko ahari abantu bose bazajya mu ijuru. 
Abandi bati hari abantu bake bashobora kuzajyayo. 
Mbega ibintu by' urudubi! N' intekerezo zinyuranye! 



(Videwo y' amasegonda 7) Kuki hariho izo ntekerezo 

zihabanye zivuga ijuru? 

Kuki hariho intekerezo n' inyigisho zitandukanye kandi 

Bibiliya ibivuga mu buryo bugaragara nk' ibuye 

ribengerana? 

Mu by' ukuri, wari uzi ko Bibiliya ivuga neza irambuye 

iby' ijuru? 

Imana ishaka ko tumenya uko ijuru rimeze kugira ngo 

twiyemeze kuzaba yo! 

Ijuru ntabwo ari ahantu hahishwe, Imana Idashaka ko 

tumenya. 

Mu nyubako nini nyinshi, habamo urufunguzo rumwe 
rwinjira mu buri rugi. 



URUFUNGUZO 
RUMWE 



Nyirinzu agira urwo rufunguzo rukora muri buri rugi 
rwitwa urufunguzo rugenga izindi. Urwo rufunguzo 
rumwe rufungura inzugi zose. 





Imana ifite urufunguzo rugenga izindi; rufungura 

amayobera y' ijuru, urwo rufunguzo ni Bibiliya-- 

inkomoko yonyine yo kwishingikirizaho y' ibyo 

dukeneye kumenya. 

Amahirwe nuko tudakeneye kwitabaza inyigisho 

cyangwa intekerezo z' umuntu. 

Ntabwo tugomba kuba mu rujijoi dushaka kumenya 

iby' ijuru. 

Intumwa Petero yanditse ivuga iby' inkomoko yonyine 
y' ukuri. 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 



ij.Mlill" l\ Ml.- :!!■-■ '.'. 

I 1 1 1 s ! i . i .'■■ !■: i ■ :. : i k c miera, 

i.,. !■ i! i rem/aba 
mukomeza neza, ni " ! 
muryilaho kuko rimeze"'" ' f 
nk'i 



BzFLTtRDIIBj 

rigdk^shd ijoio 
rikage/a alio 
inyenyeriyo 
inn niEumtuiii 
Izabancliuira 
mu mi lima 



15 



(Isomo 2 Petero 1:19) 

"Nyamara rero dufit' ijambo ryahanuwe, rirushaho 
gukomera, kandi muzaba mukomeza neza, ni muryitaho 
kuko rimeze nk' itabaza rimurikir' ahacuze umwijima, 

rigakesh' ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu 
izabandurira mu mitima yanyu." 
2 Petero 1:19. 



N3 
VI 





. m MUi^mvji: zi:i , 



ijuru rya rubers 
rT isi ya mbere / 
by ail byashize. f 



[_ IHYAHISHUWt 21.1 

N' iiiyanja yari 
Elakirlho. 



Imana Yerekanye mu ijambo ryayo: 

Aho ijuru rizaba 

Uko ijuru rizaba rimeze 

Aho umugi mukuru waryo uzaba 

Icyo abantu bazaba bakora yo 

Uko abantu baho bazaba bameze 

Aho abacunguwe bazaba 

uko umurwa mukuru umeze 

Reka dufate urufunguzo rw' Imana rugenga izindi ari 
rwo Bibiliya, maze turebere hamwe iby' ahazaza Imana 
yateguriye Abayoboke bayo. 



Mu gitabo giheruka muri Bibiliya, ari cyo Ibyahishuwe, 
Imana Ubwayo Yeretse Yohana ishusho y' ahazaza. 
Yohana avuga ibyo yabonye muri aya magambo: 



(Isomo: Ibyahishuwe 21:1, 2) 

"Mbon' ijuru rishya n' isi nshya: kuko ijuru rya mbere 

n' isi ya mbere byari byashize. 



O 
H 

in 
o 
w 

w 
m 
w 

> 

a 
o 

w 
> 

5 



20 



N' inyanja yari itakiriho/ 



21 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 



Nu.ku, Nfyetve^ 
YL>liiiiiri, iiinmi.s 

LI I 1. IfC I 111 Jii rVVLTil, 

Verusalemu 
nshya, niinanuka / 
ruva mu ijuru ^ §&+* 
ku Mana, 



una* 




K BT AH Q mi HINT UWWfl 3:21 ' 


1 


unci ijuru 
rlkwiyt? kwakh'ii 


4 


1 


kuge/a ijjihy 


i - 


it 


ihii:i M byose 


w , 


»y 


bi/ongera ,. 


,1 


Rem 


&u l Li riga n i ri/wa, - 


"- 1 




! 


ST 



27 



BsTfflHOZWt N IWTUWWfl3;Z]L> 



"Nuko, Njyewe, Yohana, mbon' ururembo rwera, 
Yerusalemu nshya, rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, 



rwiteguwe nkuk' umugeni arimbishirizwa umugabo 



we. 



Ibyahishuwe 21:1, 2. 



Ni amashusho make yerekana ibyo byishimo n' ubwiza 
nkuko umugeni aba yarimbishijwe ku munsi wo 
gushyingirwa! 



Umu buturo bwo mu ijuru ntabwo ari Yohana wenyine 
wabubonye - abahanuzi b' Imana bo mu bihe byose 
barabumenyeshejwe. 
dob*, Umva: 



(Isomo: Ibyakozwe n' Intumwa: 3:20, 21) 
"Itume Yesu, niwe Kristo wabatoranirijwe kera, 



uw' ijuru rikwiriye kwakira kugez' igihe ibintu byose 
bizongera gutunganirizwa, 



nkuko Imana yabivugiye mu kanwa k' abahanuzi bera 
bayo bose, uhereye kera kose." 
Ibyakozwe n' Intumwa 3:20, 21. 



28 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 










NIKI KIGIYE GUSUBIZAHO 

Imanana igiye kugarura ibintu byose Adamu na Eva 

babuze! 

Isi yavuye mu biganza by' Umuremyi irabagirana kandi 

itagira inenge, ari ihogoza mu buryo budafite 

amagambo ahagije yabisobanura. 

Umuremyi Ubwe niwe watatse icumbi ry' Adamu na 
Eva, Ingobyi ya Edeni, Paradise Imana yari yabahaye 
gutegeka isi. 



Bari bafite ubuzima buzira igitotsi, urukundo, 
ibyishimo, umunezero, no gushyikirana n' Imana amaso 
ku maso. 

Ntibashoboraga kurwara cyangwa gupfa iyo bahitamo 
kwumvira amabwiriza y' Imana. 

Kandi amabwiriza yayo yari: "Nti muzarye ku giti 
cyabuzanijwe cyo mu ngobyi ya Edeni, mutazapfa." 



Ariko bahitamo kurya ku giti. 

Bumvira umugizi wa nabi, icyigomeke cy' umumarayika 
w' umushukanyi ariwe Satani aho kwumvira Imana 
y' urukundo Ibitaho. 

Nyuma y' ibyo, bwar' ubwa mbere mu buzima bwabo 
bumva imitima yabo ibacira urubanza, bakozwe 
n' isoni, kandi bumva batinye. 

War' umunsi w' akaga gakomeye mu mateka y' iyi si. 
Kubwo kutumvira kwabo, bahombye ibintu byose: 
ingobyi bari batuyemo, ubutware bari bahawe bwo 
gutwara isi, no kongera kwegera igiti cy' ubugingo. 
Bagombaga gupfa kubera kudashobora kurya ku giti 
cy' ubugingo. 



N3 
VI 



o 

CI 
H 

w 
o 
m 

w 
w 

w 

cl 

a 
> 

a 
o 

w 
> 

5 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




£aOA1H)MRG:IG 


\ 


Ntimti/1 yuko 


Sp 


uwo mwiha yt 


Bj 


kuha i n i h.i i ,i s.u 
kuniwumvira, 


A1 




%JF 





Ntibari bagifite ubugingo buhoraho. 

Umunezero wabo, urukundo no gusabana n' Imana 

byari birangiye. 

Iyi si yacu yaritunganye ihita iterwa n' umuvumo 

w' icy aha. 

Isi ihinduka iwabo w' agahinda n' umubabaro, indwara 

n' urupfu. 

Abari abatware aribo Adamu na Eva bahinduka imbata. 

(Isomo: Abaroma 6:16) 

Paulo yaravuze ati, "Ntimuzi yuk' uwo mwihaye 

kub' imbata zo kumwumvira, 



muri imbata z' uwo mwumvir' uwo,..." 

Abaroma 6:16. 

Ariko Imana y' urukundo, Yita kubayo, Irumva. 

Inzoka yashutse Adamu na Eva. Imana Yarabakundaga 

bihebuje ku buryo Itashoboraga guhana abana bayo 

bayobye nta byiringiro Ibasiganye. 

Bageze ku muryango w' ingobyi, Imana Yasezeraniye 
Adamu na Eva ko umunsi umwe Umwana wayo, 
Urubyaro rw' umugore, agomba kuza kubapfira maze 
bakagaruka mu Muryango w' Imana kandi bagahabwa 
ubugingo buhoraho. 

(Isomo: Itangiriro 3:15) 

"Nzashyir' urwango hagati yawe n' uyu mugore, no 

hagati y' urubyaro rwawe n A urwe: 



''Nzashyir^ urwango hagati yawe n' uyu mugore, no 
hagati y' urubyaro rwawe n' urwe: 
Itangiriro 3:15. 



Uko ibihe bihita, n' abantu bakiyongera ku isi, niko 

n' ibyaha byiyongereye. 

Umuntu yari hafi kwibagirwa Imana n' amasezerano 

yayo. 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




ITJMGMIKDIZJ 

...Va 

rnu giiuigu 

, cyariyu, usig' 

, umury un^o 

V wanyu n' in/u 

ya so. utfye 

mu gihugu 

n/Eikwtrckii: 



46 



ITNNCIRIHD IZ.zjU 

nzaguhlndura 

ubvvuktj 
■ buknmeyi;. 

nzaguha 
I umugisha, 
' n. '.''.;■■ s<\ i/in,i 

ryawei, uzahe 

umugisha. 




(Isomo: Itangiriro 6:5) 

Abantu bari bariyononnye, basambana maze "Uwiteka 

abona yuko ingeso z' abantu zari mbi cyane mu isi, 



kandi ko kwibwira kos' imitima yab' itekerez' ari kubi 
gusa iteka ryose." 
Itangiriro 6:5. 



Byaje kuba ngombwa ko Imana Irimbuza abanyabyaha 
Umwuzure Ukaze kugira ngo Ikize ubugingo ku isi. 
Harokotse gusa abantu umunani! 
Ntihashize igihe kinini nyuma yuko Umwuzure uba 
abantu bongera gutangira gucumura. 

Imana Yakuye Aburahamu n' umuryango we muri Uri 
y' Abakaludaya yononekaye kandi ituwe n' abasengaga 
ibigirwamana. Nta gushidikanya ko n' ab' umuryango 
we iyo baza kuguma muri uwo murwa ko nabo bari 
kwandura bagakora ibibi. 

(Isomo: Itangiriro 12:1, 2) 

Imana Ibwira Aburahamu Iti,"...Va mu gihugu cyanyu, 

usig' umuryango wanyu n' inzu ya so, ujye mu gihugu 

nzakwereka: 



"nzaguhindur' ubwoko bukomeye, nzaguh' umugisha, 
nzogez' izina ryawe, uzabe umugisha." 
Itangiriro 12:1, 2. 



Aburahamu yemeye gusiga Ibinezeza by' iwabo mu 
Bakaludaya. Ntiyari azi aho agiye, kandi ntiyari azi ibyo 
Imana Yari Imuhishiye. 



N3 
VI 



o 

H 

W 

o 

m 

w 
w 

w 

CI 

c/s 

> 

a 
o 

w 
w 

l-H 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 



ABAHSBLIMTOljIlJ 



Kwb.i*ra iiiku 

I ■■■■., I ! I I I 1 1 M ■ . I ■ I 1. 1 

VitiiTiusuhukt' 
iTmuaihuEU 
fly yasezerarii j\ve, 
a' aktiba nk' 
' iimusbyitsj 
II muri cyo, 



49 



ABAHLBUFIWDIljlg 

akabariii mu 
rsi.iliiTii..i i j,i 
V^lsaku na 
ii Yakobo. 
|f abaraganywe 

1/ niiwc* ihyo 
byasezcninjjwc; 



(Isomo: Abaheburayo 11:9, 10) 

"Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu 

yasezeranijwe, akaba nk' umushitsi muri cyo, 



akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe 
naw' ibyo byasezeranijwe." 




"kuko yategerezag' umudugudu wubatswe ku mfatiro, 

uw' Imana yubatse, ikawurema." 

Abaheburayo 11:9, 10. 

Imana Yasezeranye guha Aburahamu n' abana be byose 

ibyo Adamu na Eva bari baratakaje. 

Abahanuzi b' ibihe byose bizeraga kandi bategerezaga 
kongera kugarurirwa ibintu byose. 
Imana Yerekana urutonde rw' abagaragaje kwizera 
Bibiliya mu 

Abaheburayo igice cya 11. Aburahamu, Enoki, Nowa, 
Abeli, Rahabu, Dawidi na Samueli ni bake mu bantu 
bakomeye mu kwizera bizeye Isezerano ry' Imana ryo 
kugarurirwa ibyo Adam na Eva bari baranyazwe. 
Reba ibyo Bibiliya ivuga kuri izi ntwari: 



QhHEBUHAYD 11:13 .' 

tbo bosutiapfuyi 



ahubwg 
babiioraga biri 
kiira cyane, 
liakabvishlmird, 



I )u r , f s h . ' I, ■ ; : ; , ; I .. i m 1 1 i ■: - . 

imsha icyo gihugu ^ 
kuljLi traza, ni yo 
yo mu ijunh Ni 
c>o ghunia Imana 
idakunva n' isutii la 
kwilw.i I ■ 1 1, h ■ s . h yalMj. 



54 



(Isomo: Abaheburayo 11:13, 16) 

''Abo bose bapfuye bacyizera, batarahabwa 

ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, 

bakabyishimira,... 

"Ariko noneho barashaka gakondo, irush' icyo gihugu 
kuba nziza, ni yo yo mu ijuru. Ni cyo gitum' Imana 
idakorwa n' isoni zo kwitw' Imana yabo, 



55 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




IJfESAUfiDIB J 



Vgihugu cyawe, 

i tsih L i/,il*ii ^iiM'iiui 
im kurimbura. 
, ■ s i p = ingabano 
Wivvi? /.ij^itlI hose; 



60 



jbivo inkike 
awe uzazlfa 
Xgaki/a, 
ri nmurt'mlxi 
■.yaive u/ayi La 
[Shim we. 



61 



kuko yabiteguriye umudugudu." 
Abaheburayo 11:13, 16. 



Yesaya, Umuhanuzi warushije abandi guhanura ibya 
Mesiya, avuga mu buryo butangaje kubyo kugarura 
ibyari byarabuze Imana Yateguye. 
Reka turebere hamwe ibyo Imana Yahishuriye Yesaya: 

(Isomo: Yesaya 65:17) 

"Dore ndarem' ijuru rishya n' isi nshya; 



ibya kera ntibizibukwa, kandi ntibizatekerezwa." 
Yesaya 65:17. 



(Isomo: Yesaya 60:18) 

Na none kandi:"Urugomo ntiruzongera kumvikana mu 
gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbura, aho 
ingabano zawe zigera hose; 

ahubwo inkike zawe uzazita Agakiza, n' amarembo 
yawe uzayita Ishimwe." 
Yesaya 60:18. 



N3 
VI 



O 
c| 

H 

W 

Cl 
W 

in 

w 

a 
o 

w 

5 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




(Videwo y' amasegonda 18) 

Ngaho nawe tekereza - Ahantu HATARANGWA 

urugomo! Hari gusa amahoro n' ubwumvikane! 

Mbese ibyo SI BYIZA kubitekerezaho? 

Ntihakenera intwaro zo kwitabaza no kwirwanaho. 

Nta rugomo rugirirwa igitsinagore, yewe nta n' abajura. 

Mbese si iby' igikundiro gutambagira muri twa 

duhanda tw' izahabu ahantu utazongera kugirira 

ubwoba kugundirwa no kwibwa? 

Si ibyo gusa ariko umuhanuzi atubwira. 

Tega amatwi wumve: 



Lzaryama 
>bamwe 
n' iimwana 
w 1 i. j :■ ■ ■ 1 1 p ■ : 




(Isomo: Yesaya 11:6) 

"Isega rizabana n' umwana W intama, ingwe izaryama 

hamwe n' umwana w' ihene... 



kandi umwana muto ni we uzabyahura." 
Yesaya 11:6. 



Ongera wiyumvire ibindi Bibiliya ivuga ku 
by' umugabane w' isi igihe uzasubizwa ubwiza 
wahoranye: 



(Isomo: Yesaya 33:24) 

"Nta muturage waho uzatak' indwara." 

Yesaya 33:24. 

Nta ndwara z' umutima, nta kanseri, nta n' uburwayi 

buturutse ku kwivumbura k' umubiri - hazaba gusa 

ubuzima buzira umuze by' iteka ryose! 

Mbese iyo si inkuru nziza cyane? 



10 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 





Uyn 

gih' ikirc'iii.i 

kizasimbuka 

nk 1 impara ... 






rw' ikir«igj 
iwarMniba. 



69 



70 




(Isomo: Yesaya 35:5) 

"Icyo gihe impumyi zizahumuka..." 

Yesaya 35:5. 

Nta gushidikanya ko ikintu cya mbere impumyi 

izashaka kureba mu maso ya Yesu! 

Yo! mbeg' ukuntu azaba ar' umunsi w' akataraboneka 

ku bazaba ari impumyi! 

(Isomo: Yesaya 35:5, 6) 

"...n' ibipfamatwi bizaziburwa." 

Yesaya 35:5. 



"Icyo gih' ikirema kizasimbuka nk' impara." 

Yesaya 35:6. 

Nta ntebe ibiremabigenderamo! Nta no kugendera ku 

mbago ukundi! 

Buri wese azaba afite umubiri muzima. 

(Isomo: Yesaya 35:6) 

"...Ururimi rw' ikiragi ruzaririmba." Yesaya 35:6. 

Ntabwo bazavuga gusa, ahubwo bazanaririmba! 

Mbega ukuntu uwo munsi azaba ar' umunsi 

w' umunezero! 

Ariko rero hari indi nkuru nziza cyane! 

(Isomo: Yesaya 35:1) 

"Ubutayu n' umutarwe bizanezerwa: ikidaturwa 

kizishima, kiraby' uburabyo nka habaseleti." 

Yesaya 35:1. 

Mbega ukuntu ku isi hazaba ari ahantu heza! 

(Isomo: Yesaya 65:21, 22) 

"Bazubaka amazu bayabemo; kandi bazater' inzabibu 

bary' imbuto zazo. 



Ntibazubak' amazu ngw' abandi bayabemo; 
ntibazater' inzabibu ngo ziribwe n' abandi; 



N3 
VI 



o 

H 

W 

o 

m 

w 
w 

w 

> 

a 
o 

w 

N 



11 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 



jSWIKIb.ZT 

Kukti baxarniM 

imyaka nk' ihi 

l-.i nth .ikitoni 

banjye 

bd^ashyira 

kera bishiimn) ' 

inurimo 

y" intake zabo. 




76 


ftWjWfl 5E;ZZ / 




*N 


ni ku Uruhyat 
nvaive it" i/in 




ryawu 




■ 


l;>/.! :■:'■■! .sii-:i. 


■•■• 
■ 


■*'*' M 




fcfiWA 35:10 


M 


r 


\bacunguw 


■ M 


K 


n" Ijuiiukii 
ba/a&truki-i 


, ~ 


% 


bugm? i Siy 
biiririniba, 


I'HH * 

{1 


T 



kuko bazamara imyaka nk' ibiti, kandi abatoni banjye 
bazashyira kera bishimire imirimo y' intoke zabo." 
Yesaya 65:21, 22. 



Bigaragara rwose ko mu ijuru ari ahantu heza hazaba 
abantu nyabo bakora ibintu bizima, sibyo? 
Mu by' ukuri, tuzanagira amazina yacu bwite, kandi 
abantu bazatumenya! 

(Isomo: Yesaya 66:22, 23) 

"Nkuko ijuru rishya n' isi nshya, ibyo nzarema, 

bizahoraho imbere yanjye, niko Uwiteka avuga 



ni k' urubyaro rwawe n' izina ryawe bizahoraho Yesaya 
66:22. 



"Igihe kizaza uhereye mu mboneko z' ukwezi ukageza 
mu mboneko z' ukundi, no guhera ku isabato ukageza 
ku yindi, 



abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye, ni ko 

Uwiteka Avuga/' 

Yesaya 66:23. 

Isi nshya izaba ari nziza, hazaba ari ahantu Imana 

n' abantu bayo bazanezererwa. 

(Isomo: Yesaya 35:10) 

"Abacunguwe n' Uwiteka bazagaruka, bager' i Siyoni 

baririmba, 



80 



12 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 



umunezcro 
n' ibyishtrao j, I 
knidi uiiitilhitkiiT] 
no gusuhuza , 

LJniMlimu I ..: ,•'■■!!:: ii> 







ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, 

bazabon' umunezero n' ibyishimo kandi umubabaro no 

gusuhuz' umutima bizahunga." Yesaya 35:10 

Mbese ibyo ntibishimishije? 

Bizaba ar' ibirori binejeje kandi bitangaje ubwo 
abakijijwe bazajya baza buri Sabato ku Murwa Wera 
guhimbaza Imana baririmba kandi bari hamwe. 



Yesu Yavuze ko Ari kubakira buri wese inzu. Ibyo 
bizatunezeza, ariko Yesaya nawe yavuze ko natwe 
tuzubaka amazu! 

Bigaragara ko tuzagira inzu zacu twiyubakiye ubwacu 
ku mirenge, maze buri herezo ry' icyumweru tukazajya 
tujya mu murwa mukuru w' Isi Nshya maze tukaba mu 
nzu Yesu Yaduteguriye mu murwa wera. 

(Videwo y' amasegonda 7) Uko Bibiliya ivuga uko ijuru 
rimeze birasobanutse. Imana Izarema ijuru rishya n' isi 
nshya. Umurwa Wera, Yerusalemu nshya, izamanuka 
ivuye mu ijuru ku Mana. 

Isi, uyu mugabane wivumbuye, ukagushwa n' icyaha 
uzaba umurwa mukuru w' ibibaho byose. 
Biratangaje, ariko iyi si ni yo izaba ubuturo bw' ahazaza 
bw' abakijijwe. Niko Yesu Yabivuze. 

(Isomo: Matayo 5:5) 

"Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi." 

Matayo 5:5. 

Imana Igiye gusubiza umugabane w' isi ubutungane 

yari ifite rugikubita. Mbega uko Isi nshya izaba ari 

nziza bihebuje! 

Ahari muribuka amwe mu masezerano meza cyane Yesu 
Yasigiye abigishwa be n' abamuyobotse b' ibihe byose 
mbere gato yuko Asubira mu ijuru: 



N3 
VI 



W 

o 

CI 
H 
W 

o 

w 
w 

w 

> 

a 
o 

w 
> 

N 
> 



13 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




■rtniJMua 




Kandi 


fffl 


ub wo ngive a 


1 m 


kut) t 1[t l «lEli[ t lB 


I "■ 


ahanyu, 


1 -W 


nzagaruka * 


* 4>W. 


mbajyjnc 




i wanjye. 


J 






90 


,' 


HMTMOfrlU Jjj 


'-A ■ 


L.'bwaml 
bwawe bu/u, 
ihyn usbakii 
bibeho mu isi, 
1 nk' ukobiba 


w 


| iiili ijuru. 


1 'i l' 1 

m J 


1 



91 




...Ibyuijisho 
rftiW/e kurabu. 



kiLLigo/.c kumva 4 



(Isomo: Yohana 14:1-3) 

"Ntimuhagarike imitima yanyu; mwizere Imana, nanjye 

munyizere. 



"Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi: 
iyab' atahari, mba mbabwiye... 



"Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka 
mbajyana i wanjye, 



ngo aho ndi, namwe muzabeyo." 
Yohana 14:1-3. 



(Isomo: Matayo 6:10) 

Isengesho ry' intangarugero Yesu Yigishije abigishwa be 

rigira riti, "Ubwami bwawe buze, iby' ushaka bibeho 

mu isi, nk' uko biba mu ijuru/' 

Matayo 6:10. 

Aha turabona ko Yesu Adusaba gusengera ko ibintu 

byose bisubira uko byahoze. 

Reka noneho turebe mu magambo arambuye umurwa 

mwiza uhebuje Yohana yabonye mu nzozi ubwo yari ku 

kirwa cya Patimosi. 

Bisa naho byari bikomereye umuhanuzi kubona 

amagambo nyayo yo kuvuga iby' ubwiza bw' uwo 

Murwa Wera. 

Bibiliya igira iti: 

(Isomo: 1 Abakorinto 2:9) 

"...Iby' ijisho ritigeze kureba, n' iby' ugutwi kutigeze 

kumva, 

Ibitigeze kwinjira mu mutima w' umuntu, 



93 



14 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




fjhKHAKOHlNJO Z 10 J 

\iiko Imana 
yabiduhlshurishiji/ 
Umwukii way a - - - I 



ye*. 

. 17* 



Ibyo byos' Imana yabiteguriy' abayikunda." 

1 Abakorinto 2:9. 

Ariko buretse gato wumve. 

Abantu benshi ntibigera basoma uyu murongo 

ukurikira uvuga uti: 

(Isomo: 1 Abakorinto 2:10) 

"Ariko Imana yabiduhishurishije Umwuka wayo. 



N3 
VI 




■ ;# 



97 




BlHTflH 1 5 KUWl ? 1 : 1 ..'< 

Mlxma ifuni 
rishya n' isi J 
nshya: ku k< i 
ijuru rya mfi* 
n'isiya mlx-j 
byari hyajiffiS 




Reba, Imana Yahishuriye abahanuzi ibi bintu Ibinyujije 
mu Umwuka wayo, abahanuzi barabitwandikira. 
Kandi nta gushidikanya ko hari igice cyabyo kitavuzwe! 



Nshuti, nguko uko byari bimeze kuri Yohana na Yesaya 

n' abahanuzi bose. 

Byose ni ukuri — kandi hari igice cyabyo kitigeze 

kivugwa! 

Ubwo Yohana yahishuraga iby' Umurwa Wera mu buryo 

burambuye, bisa n' ibirenze ukwemera. 

Ariko nicyo Ijambo ry' Imana ribereyeho! Ngibi ibyo 

Yohana yabonye. 

(Videwo y' amasegonda 11) Yohana yavuze ko yabonye 

ijuru rishya n' isi nshya, kandi ko inyanja yari 

itakiriho. 

Nuko abona Umurwa Wera umanuka uva mu ijuru. 

Nuko atubwira ibiwerekeye byose. 

(Isomo: Ibyahishuwe 21:1-3,11,17,21) 
"Mbona ijuru rishya n' isi nshya: kuko ijuru rya mbere 
n' isi ya mbere byari byashize, n' inyanja yari itakiriho." 
Ibyahishuwe 21:1. 

"Nuko, njyewe Yohana, mbona ururembo rwera, 
Yerusalemu nshya, rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, 
rwiteguwe nk' uko umugeni arimbishirizwa umugabo 
we." Ibyahishuwe 21:2. 



O 

H 

W 

o 

m 

w 
w 

w 

> 

a 
o 

w 
w 

N 



100 



15 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




"Numv' ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti: 
' Dor' ihema ry' Imana riri hamwe n' abantu, 



kandi i/alura 
na bo, iui in ' 
bazaba abai 

I J. \.\ 1 1, Lil ! ii 
h 1 1. ■ i i v i .. [| \\ . . 

i /a nana n ' 
ibe Im.nia 



102 




103 




104 




l) 



105 



kaiuli oaenl 
. , . kandi 
handitswf 
amazing 
V' iinii-yaniji 
n' ibiri y" a I.; 



106 




kandi izaturana na bo, na bo bazaba abantu bayo, kandi 
Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo/ " 
Ibyahishuwe 21:3. 



"...Kurabagirana kwarwo gusa n' uku ibuye ry' igiciro 
cyinshi cyane, nk' ibuye ryitwa yasipi, ribonerana 
nk' isarabwayi." 
Ibyahishuwe 21:11. 

"Agera inkike zarwo, ageramo imikono ijana na 
mirongo ine n' ine (ni metero 66)..." (Umurongo wa 17). 



"Amarembo, uko ari cumi n' abiri, yari imaragarita 
cumi n' ebyiri! 
(Umurongo wa 21). 



(Isomo: Ibyahishuwe 21:12, 21, 23) 

"...inkike nini kandi ndende ...kandi handitsweho 

amazina y' imiryango cumi n' ibiri y' abana 

b' Isirayeli." 

(Umurongo wa 12). 

"...Inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo 
yashigirijwe izahabu nziza, isa n' ibirahuri bibonerana. 
(Umurongo wa 21). 



107 



16 




108 



BlHTflHISKUWE??:! • 


. , . uni/A m ' diii*i / i^B f 


V ubuaingo, 1 

!I|Im:'IK'i,;iui < 


nk' fcarabwayi - 1 
ru vaku nitbe 1 


y' Imana I 


n' Umwanji | 


w' Interna. | 

^ 1 



109 



i!J. Hi CV' u.l ?ll;J.in;^ 

cyera imhuio / ubuFvp 
auiii na bubiri; cycr* 
imbuto /' uburyo ] 
humwE bumwe, ulcq 
ukwe/i guiashvc *. . 



110 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 



"Kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n' izuba 
cyangwa n' ukwezi; kuko ubwiza bw' Imana ari bwo 
buruvira, kandi Umwana W Intama ari we tabaza 
ryawo." 
(Umurongo wa 23). 

(Isomo: Ibyahishuwe 22:1,2,5) 

" ...uruzi rw' amazi y' ubugingo, rubonerana 

nk' isarabwayi, ruva ku ntebe y' Imana n' Umwana 

w' Intama." 

"...Hakurya no hakuno y' urwo ruzi, hariho igiti 
cy' ubugingo cyera imbuto z' uburyo cumi na bubiri; 
cyera imbuto z' uburyo bumwe bumwe, uko ukwezi 
gutashye..." 

"Nta joro rizabaho ukundi..." Ibyahishuwe 22:5. 
Intebe y' Imana n' Umwana W Intama izaba iri mu 
murwa -Yerusalemu Nshya. 



(Isomo: Ibyahishuwe 22:3) 

"Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe 

y' Imana n' Umwana w' Intama izaba muri urwo 

rurembo..." Ibyahishuwe 22:3. 

Kandi imwe mu mpano nziza zihebuje iboneka mu 

Byahishuwe 21:4: 

(Isomo: Ibyahishuwe 21:4) 

"Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu 

ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo, 



cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi,: 
kuko ibya mbere bishize." Ibyahishuwe 21:4. 
Ahari waba wibaza uko uwo mugi ungana. 




112 




N3 
VI 



o 

H 

W 

o 

m 

w 
w 
W 

> 

a 
o 

w 

N 



114 



17 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




115 



(Isomo: Ibyahishuwe 21:16) 

Yohana avuga mu buryo burambuye uko umurwa 

ungana: 

"Urwo rurembo rungan' impande zose, uburebure 

bungana n' ubugari. 



Ajjurusha UJTWO 

rurembo rwa 
ruhingo, agprarfif; 
'sitadio inzoVtJ | 
tiMbihuinbi bibiri 



Nuko marayika ageresh' urwo rurembo rwa rubingo, 
ageramo sitadio inzovu n' ibihumbi bibiri." 
Ibyahishuwe 21:16. 



116 



^BVAHIEHUWE 21:16 ' 

\yvi p, -.l'.i Urwo 
rurembo rwa 
i 1 1 I i 1 1 1 ; ;< : . agerair" 
*siiadio in/ovtf 
tiMbihumbibibi 




Sitadio ni kimwe cya munani ubaze muri mayilo, ubwo 
rero sitadio ibihumbi 12 (12.000) ingana hafi 
n' ibirometero ibihumbi bibiri na magana ane (2.400). 
Imigi ya kera yagerwaga n' ahantu hangana 
117 n' ahazengurutse inyuma y' inkike). 

Ubwo rero umurwa ukabakaba muri kilometero magana 
atandatu (600) cyangwa mayilo magana atatu mirongo 
irindwi n' eshanu (375) kuri buri ruhande. 
Bishoboka kandi ko wibaza niba uwo murwa uzaba ari 
munini bihagije niba abakijijwe bazawukwirwamo. 



Tokiyo ituwe n' abantu bakabakaba miliyoni 35 
(mirongw' itatu n' eshanu) baba muri uwo mugi. 



■: I* 



llmugi wu New York. 
RliaiuragE!:MMiUora20 



119 




Umugi ukomeye wa New York ucumbikiye abagera ku 
bantu miliyoni 20. 



Seouli na Megisiko City nayo ni imigi ibiri buri wose 
ukaba utuwe n' abantu hafi miliyoni 20. 



120 



18 





25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 



Nyamara umuhanga umwe mu mibare yagereranyije ko 

Yerusalemu Nshya ishobora gucumbikira abantu 

biliyoni 2! 

Mu yandi magambo, hazaba yo umwanya uhagije kuri 

buri wese ushaka kubayo. 

Ariko se aho hantu heza bihebuje, tuzahugira mu biki? 

(Videwo y' amasegonda 15) Nta bwicanyi, nta ndwara, 
nta nzara cyangwa indwara — hazaba ari amahoro masa 
n' ibintu byose bigiye umujy' umwe igihe cyose! 
Bisa naho tuzakora ibintu byinshi: Kubaka inzu 
umutima wacu wif uza, guhinga imirima yacu. 

Yesu, Umuremyi wacu, Azaduhishurira amayobera 
y' irema. 

Tuzahora twiga ibintu bishyashya. 
Tuzashobora gutembera mu gihe cyose tubyifuje. 

Tuzagira igihe cyo kuba hamwe n' inshuti zacu n' abo 
dukunda. 

Kandi buri Sabato tuzajya turamya Imana, turirimbana 
n' abamarayika na Yesu — kizaba ari igihe cyacu 
kidasanzwe cyo gusabana n' Umwami wacu. 
Ariko ushobora kubaza uti, "Twakwemezwa n' iki ko 
dushora kubayo? 
Igisubizo kiroroshye. 
Bibiliya, urufunguzo rukuru, igira iti: 

(Isomo: Abagalatia 3:29) 

"Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, 
muri n' abaragwa nk' uko byasezeranijwe." 
Abagalatia 3:29. 

Mu yandi magambo, iyo wakiriye Yesu nk' Umukiza 

wawe, iri sezerano Imana Yahaye Aburahamu nawe riba 

iryawe. 

Uko turushaho kwiga Bibiliya, biratangaje kubona ko 







124 



£*HIIGAIATNA3.Z9. 

Ubwo muri aha 
KristQ, linn i 
u l li \i\ ,i i . ( r rwa 
Vburahamu. muri 
n 1 abaragwa 
ilk' ukfi 
byasezeranijwe; 



125 




SSI 



O 

H 

W 

o 

m 

w 
w 

w 

> 

a 
o 

w 
> 

w 

)-* 

N 
> 



126 



19 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




129 



Ibice bitatu bya mbere bitubwira uko Imana Yaremye isi 
na paradiso Yatujemo Adamu na Eva. 
Nyamara Adamu na Eva bayitakaje yose. 



Ibice bitatu bya nyuma muri Bibiliya bitubwira 
iby' inama y' Imana yo kongera gusubiza ho ibyo 
Adamu na Eva bajimije aribyo - ahazaza heza cyane aho 
imigambi yacu izuzurizwa! 

Mu myaka myinshi yashize, ubwato bwari bupakiye 
intama bwazimiriye mu cyokotsi cyo mu nyanja ya 
ruguru. Ubwato butana iminsi itatu yose. Za ntama nazo 
zanga kurisha ibyatsi byumye. 

zijarajara impande zose z' ubwato zitangira guhebeba. 
Zikomeza guhebeba , Umukuru w' ubwato n' abarimo 
baratangara cyane. Bibazaga impamvu zikomeza 
guhebeba cyane. Mu kanya gato rwa rwokotsi 
rurayoyoka. Ubwato bwari ku nkombe y'igihugu cya 
Ecosse.(vuga ekose) 

Intama zari zahumuriwe n' ubwatsi butoshye bwo mu 
mirima han" aho. Zanga kurya ubwatsi bunambye ba 
nyirazo bagerageje kuzigaburira zimara umunsi wose. 



MEeOMMS 




130 




(Videwo y' amasegonda 7) Iyo duhumuriwe 
n' impumuro y' ijuru, duhitamo iby' ingenzi 
byihutirwa. Iyo duhumuriwe impumuro y' iteka 
n' iteka, ibindi byose bijya mu mwanya wabyo. Turifuza 
ikindi gihugu. Turashaka kuba ku cyambu gihoraho. 
Waba ukumbuye iwanyu mu ijuru? Urashaka kubayo? 
Mbese mu mutima wawe wif uza kubana na Kristo mu 
bwiza bwe iteka n' iteka? Wakwif uza kuvuga uti, Yee, 
Nyagasani, ndashaka kubana nawe. Nifuza cyane 
kubana nawe burundu, mu bihe bidashira, iteka 
n' iteka?" 

(Isomo: Ibyahishuwe 22:17) 
Imana Irakurarika: "Umwuka n' Umugeni 
barahamagara bati: 'Ngwino." 
Ibyahishuwe 22:17. 



20 



25 - IBYO DUTEGEREJE BlRUSHAHO KUBA BYIZA 




Ntubirazike! 

Ushobora kuba umwe mu bazaba aharusha ahandi kuba 
heza aho Imana Yateganirije ahazaza. Yirarikire kuza 
mu mutima wawe, uzagabana ijuru ribe iwawe. 



132 



N3 
VI 



O 

H 

W 

w 

in 
w 

w 

a 
o 

w 



21 



